

























1 





1 


FORNALDARSAGAN, 


ÍSLENZKUÐ OG AUKIN 


EPTIll SÖGUBÓK H. G. BÓBRS 


AF 

PÁLI MELSTEÐ. 


GEFIN ÚT 


HINU ÍSLENZKA BÓKMENTAFÉLAGL 


REYKJAVÍK. 


í PIlBNTSMlÐJV ÍSLAXD8. E. þÓRÐARSOX. 

1864 . 








Aður en eg skilst að fullu og öllu við bæklíng þenna, sem 
nú á að koma fyrir almenníngs augii, þykir mórhlýða, að avarpa 
lesendur hans nokkrum orðum. 

Öllum skynsömum mönnum kemur saman um, að sagna- 
frœðin sé einhver hin nauðsvnlegasta og nytsamasta vísindagrein 
fyrir lönd og lýð. Allar mentaðar þjóðir leggja því mikla stund 
á veraldarsögu og kappkosta að eiga hana, hver á sínu móður- 
máli. Yér Íslendíngar megum með kinnroða játa, að vér erum 
í þessu, sem svo mörgu öðru, orðnir cptirhátar anuara þjóða. 
Yér egum enga veraldarsögu lil á vora iLingu, og þó verðureigi 
annað sagt með sanni, en að allmargir á meðal vor hafi miklar 
mœtur á sögum og sagnafræöi; enda væri oss þá ílla í œlt skotið, 
ef vér vœrum nú orðnir fráhverfir og afhuga þeirri vísindagrein, 
er forfeður vorir yökuðu með svo frábæru kappi, og urðu frægir 
af bæði fyr og síðar. En ef það er salt, aö vér höfuni nokkrar 
mætur á sagnafræði, þá er hitt eigi síður satt, að móðurmálvort 
er í aila slaði svo ágætt, og svo vel lagað fyrir sagnafræði, að 
eigi þurfti það í vegi að standa fyrir sagnaritum cöa sögubók á 
vorri túngu. En þó er það sem eg segi: að engin veraldarsaga 
er til á fslenzku, því að ekki er teljandi þetta litla Hágripmann- 
kynssögunnari), er eg gaf út (1844) fyrir 20 árum síðan, enda er 
það nú út selt fyrir löngu. Nú sjá allir, að meðan veraldarsagan 
er eigi lil hér á landi nemaáútlendu túngumáli, þá getur sagna- 
fróðleikur eigi oröið nema einstakra manna meðfæri og eign, en 
allri alþýðu hlýtur hann hartnær að verða sem hulinn leyndar- 
dómur. J)ví cr nú betur, að þetta eru menn farnir að sjá, og 
menn er farið að lánga til að eignast og lesa söguna á þeirri 
túngu, erþeir skilja, á móðurmáli sínu. Síöan eg komstnokkuð 
til vits og ára hefir hugur minn jafnan hneigzt að sagnafræði, og 
þaðan hefi eg einatt haft fróðleik og yndi og hnggun. Hvað var 
þá eðlilegra, en að eg reyndi að miðla löndum mínum — eink- 
um hinum ýngri og fáfróðari — eitthvað af því, er sjálfum mér 
þótti gott og fagurt? Og það hefði eg fyr gjört, cf eg hcfði eigi 



IV 


um mörg nndanfarin ár verið öðrnm slörfum háður, sem hafa 
bannað mér flestar bókmentir nema í hjáverkum. 

fegar eg Imgleiddi, hvernig eg gæti komið á fót sögu-ágripi 
— því að um annað er eigi að tala en ágrip margra hliita vegna — 
handa löndum mínum, þá var um tvent að velja: annaðhvort að 
rita það of sjálfs mfns ramleik, eptir því sem eg bezt kunni, 
eða þá að taka einhverja útlenda sögubók, ogfærahanaí íslenzkan 
búníng, með meiri eður minni breytíngum, eptir því sem mér 
hugkvæmdist. Mig brast áræði til hins fyrra, og þá var hitt eptir, 
að velja einhverja útlenda sögubók og snúa henni á móðurmál 
mitt, Býzt eg þá helzt við, að reka muni aptur að því, sem 
einusinni var sagt um mig: »að menn skilji ekki í, hvernigsami 
maðurinn geti haft svo golt lag á að snúa, og svo lítið vit á að 
velja», I>ó hygg eg, þegar til alvöru kcmur, að nú sé eigi gild 
ástæða lil að gjöra lítið úr vali mínu. Eg heíi valið sögubók 
epUr H, G. BóJir nprófessor» og skólameistaraí Kaupmannahöfn; 
heíl eg gjörl það bæði vegna þess, að mér þykir sú bók vera 
vel samin, og meðfrara vegna þess, að mér er kunnugt, að henni 
hefir verið fylgt um mörg ár, og cr enn fylgt, í Reykjavíkur lærða 
skóla; en það hefði ágætur kennari als eigi gjört, ef bókin þætti 
eigi þess verð, þar sem þó var um fleiri allgóðar sögubækur að 
velja. 

Áð þessu sinni kemur þannig á prent hinn fyrsti partur 
veroldarsögunnar, eða fornaldarsaganj þó eigi beinlínis þj'dd 
eptir Bóhrs sögubók, nema fyrst framan af, heldur bygð á þeirri 
undirstöðu, sem Bóhr hefir lagt. f>að er einkiim Rómverjasagan 
sem eg hefi aukið nokkuð talsverl, af því að hún er að tiltölu 
styttri hjá Bóhr heldur en fyrri hluti bókarinnar; en Rómverja- 
sagan er þó sá kafli fornaldarsögunnar, sem er hvað efnisrík- 
astur. 

f>ó eg hafi nokkra vitneskju um, að hinar nýjustu uppgötv- 
anir manna bæði á Egyptalandi og í Asíu bendi til þess, að sumt 
vanti og surat sé eigi sem réttast, er sagt hefir verið frá forn- 
þjóðum þessara landa, og sem staðið hefir í hverri veraldarsög- 
unni eptir aðra, þá lieíi eg samt sem áður eigi árætt að breyta 
frá því, sem bæði Bóhr og aðrir sagnaritendur, sem mér eru 
kunnir, hafa sagt um það efni; þess er œtíð kostur þá er full 
vissa er um það fengin. 

Eg heö hugsað, að ekki einúngis alþýðumenn vorir, heldur 
einnig únglíngar þeir, sem til menta eru settir, mundu Icsa bók 




V 




þessa, fyrir því befi eg sett sumslaðar í svigutn útlend orð; eg 
held þaii hneyksli engan, en geta orðið þeim til stuðníngs, sem 
gánga skólaveginn. 

Mér þykir hlýða, að geta þess hér, að eg hefi haftfyrirmér 
5. útgáfu af Bóhrs sögubók prentaða 1859, og fyrst, er eg var 
meir en hálfnaður, fengið hina 6. og síðustu útgáfu frá 1863 í 
hendur. En við samanburð þykist eg sjá, að mjög svo litlu er 
breytt í hinni síðarnefndu útgáfu frá því, er segir í hinni fyrri, 
það er nú innileg ósk mín, að bók þessi, sem hið lofsverða 
píslenzka bókmentafélagn heCr tekið að sér að gefa út, og þar 
á ofan greitt mér fé fyrir starf mitt, megi fá marga lesendur í 
landi þessu; hepnist bókinni að ná hylli góðra manna, þá mun 
að líkindum miðaldarsagan og nýja sagan komaá epliráðurlángt 
líður. þó eg viti, að ymsu sé hér ábótavant frá minni hálfu, þá 
heíi eg þá von, að þessi viðleitni mín geti orðið til þess, að 
glæða lönguD til sagnafróðleiks meðal landa minna, og til þess 
hefi eg viljað stuðla, að vísu af veikum mælti, en af hreinum 
hug og hjarta. 

Reykjavík, 28. dag aprílmán. 1864. 

TáU Melsteð, 















• « r • 




1‘. ■ f: 


-r 

-_. ^ t- ••.^^: - - - 




-• ■. »' • •• '■''••■ . '-v--';': >'t‘*. •‘‘^.''.'i.- 

■:’h'4' *;íJ5íÍÍij[ .. 


'• ^ 


• > w 


ítí.oe ’^í míaá ðlfi^o i^> ilíí;h;í?f'‘í *jí:;J^ tóíí 

Öi> 'íúíi ciííi; ?;■;/■,ijO'/írí •íiáv4 'íí;M' 








■lýní *;íTí 1 ilíífí ir^'ít ’i*j 
I fev .>:o:nó .ícr/ti;í‘nq: 'j;: rí^/ríjjii 

i'i'i .x!l^gíó’ i;hr;Cí3-íiQ .b /'nUi.;-.i-iíu>;.í;í!i:rí :fS'/jf'-i;n 

‘j^Uvíf (}VJ{ia^m\á (k:; .iQ,^ .'íj/hafJií 


']f# iiiili ^ 
('íri iíífíid 1 
i:í'lQVVtO.Í ðuí í 

K 

"iijJ ^.0 i; 


■»\ ."- 


•A. 



y.ii ijlial£>uiri!3ij ftjSjir'r Jíxaití*-. 
m' f'ífi’is 5ri*' ' 


í v jÍ jjv'ísfn. íj't''ivf'ia. jiiiút lifila *íhv;t'ói -íHia-íiírrú ./; 

>aím íí^ jííiiVJ-: iii/íí ia ;ðí;.;ínmj;> r Í-Íí:i.:j3íí jQSís'.u* ibtín? 

íiiaál:. 



íij %ú ^»yöU4 ^feiíJS^-Jfcrö^íÍi^ 

:ai;n:3’fi; 'í’aS-’JV V :'h’: ‘. 


1 


i»J ''áJ í3 


• •' ' ri t 

.-Jj; :lí*rí 


c; 


•’f; M 




CÍ‘y-*S'V 


* d 


íi,’- '! /?»0. Uí^'il 






• • '^ f. ^ - 


T-' 






< 


1 . 


Vj 




/ 


m 




. 2-:.;?4 


‘•s'* *.*•>•-’ ifl/i 


tá^ 


, j.- 



















YFIRLIT EFNISINS, 


raiSTI KAFLI. 

ASÍA OG AT'UÍKA. 

Bls. 

Eiztii bústaðir manna. 1. 

Babylon. 2. 

Fönicíumennn. 5. 

Gyðíngar . 7, 

Cýrus.. 8. 

Egyptalandsmenn og Kambýses. 19. 

Svika-Smerdis. 26. 

AINNAR KAFLI. 

GBIKKIR OG ÓFRIÐUR i.EIRRA VIÐ PKRSA. 

lletjuöld Grikkja. 30. 

Hómer . 30. 

Hellas og Pelopsey. 34. 

Sparta (Spörtuborg). 35. 

Aþena (Aþenuborg). 39. 

Nýlendur Grikkja. 40. 

Samband milli Grikkja innbyrðis. 42. 

Styrjöld hin fyrri milli Persa og Grikkja. 44. 

Bardagi í permópýle (Laugaskarði). 46. 

Framhald ófriðar milli Grikkja og Persa. 51. 

Ilér segir enn af alþýðusljórn Aþenumanna. 58. 

Pelopseyjar ófriður. 59. 

Alkibíades. 62. 

Sókrates.'. 69. 

Styrjöld hin síðari milli Persa ’óg örykk^a. 74. 

Upphefð þebumanna. 76. 

Filippus í Makedoníu leggur Grikkland undir sig. 79. 

Alexander hinn mikli... 82. 

Ilíki Alexanders miklaeptir hansdag og fram að árinu 301 f.Kr, 93. 

fRIÐJI KAFLI. 

Ítalía. Rómverjar . 96. 

Upphaf Rómaborgar. Konúngar Rómverja. 97. 

Lúcíus Júníus Brútus. Burtrekstur konúnga úr Rómaborg 101. 






























vni 

Hið rómverska þjóðveldi og framfór þess. 105. 

Markús Fúríus Camillus. 107. 

Rómverjar vinna Mið-Ítalíu og Suður-Ítalíu. 113. 

Hið fyrsta púnverska stríð. 117. 

Viðburöir milli hins 1. og 2. púnverska stríðs. 120. 

Hanníbal . 121. 

Uppgángur Rómverja eptir hið annað púnverska stríð til 

ársins 133 .-. 134. 

1. Egyptaland. 134. 

2. Litia-Asíaog Sýrland. 135. 

3. Makedonía og Grikkland. 137. 

4. Eyðíng Kartagóborgar. 141. 

5. Ófriður við Yiriatus og við Númanzíumenn-*'- 143. 

Tíberíus Sempróníus Gracchus. 145. 

Cajus Maríus. 150. 

Stríðíð fyrsta við Miþrídates. Einveldi Súllu. 161. 

Stríðið annað og þriðja við Miþrídates. 165. 

Sarasæri Catilínu. 170. 

Cajus Júlíus Cæsar. 173. 

Endalok hins rómverska þjóðveldis. 187. 

Hið rómverska keisaradœmi. 197. 

I. Keisarar af ættum Júlíusar og Claudíusar 197. 

C. J. Cæsar Octavíanus Agústus. 197. 

Tíberíus. 203. 

Caligúla . 206. 

Claudíus . 208. 

Neró-. V . 209. 

II. Skattlöndin taka þátt i forrétti ítala og í 

keisaradómi .. 211. 

Galba. Othó. Vítellíus. 211. 

Flavíusarnir (Vespasían. Títus. Dómitían).213. 

Keisaradœmið frá 96—217 e. Kr.. 217. 

III. Hið rómverska keisaradæmi fær austur- 
lenzkan svip. Tildrög til skilnaðar milli 
hins vestlæga og austlæga Rómaveldis 

(217—375) . ••••• 224. 

Constantínus mikli. 232. 

IV. þjóðabyltíngin mikla •• .. 237. 

Theódósíus mikli. 237. 

Skiptíng Rómaveldis og endalok hins vestari hluta 241, 



































Fyrsti kafll 

Asia oj^ Afrika. 


S 


Elztu bústaðir inauiia. 


^vo segir í heilagri nlníngUj að guð selti hiiia fyrstu menn, 
Adam og EvUj í aldingai’ðinn Eden, í>að var aiistur í Ásíu, og 
þaðan hefir síðan juapurólkið dreifzt út um lundin. {>að er í 
Asíu, að vér heyrum fyrst mannkynsins getiö, en þá var það í 
bernsku, fáskriiðigt og fákunnandi; ríki og konúngar úttii sér eigi 
staö; feðurnir voru konúngar ættmanna sinna. En er tímarliðii 
fram og mannfjöldinn jókst, tóku menn að flytja bústaði sína 
saman og byggja sér borgir; þaðan hófust ríki og þjóðstjórn. 

Indland er talið meö hinum elztu rikjum. Sagan segir, að 
þar hafi snemma á öldum veriö komin á stjórnarskipun og nokk- 
nr mentun. 1 vcstri Iduta Indlands bjuggu biámanuaþjóðir, er 
menn hafa fyrst sögur af; en síöar komii Ilindúar þáugað norð- 
an af Kákasusfjöllum; brutu blámenn undir sig, og hafa síöan 
ráðið þar löndum. þaðan eru sagðir bcztir landkostir. ílindúar 
greindust þegar í fornöld í fjórar svcitir: klerka (Bramanspresta), 
hermenn, jaröyrkjumcnn og iðnaðarmenn; hver þessara flokka 
skiplist apliir í aðra smærri. Afkomendur blámanna þeirra, er 
IJindúar höföu undir sig lagt, nefndu menn Farias, f>eir voni 
lœgslir að metoröum þar í landi. Brarnansprestar voru virðínga- 
menn mestir, og áltii þá iipphefö aö þakka bæÖi vopnum sín- 
um og því hinu öðru, að þeir einir þektu trúarbrögð og slýrðu 
öllum helgihöldum. Ilinar Iielgu bækur þeirra (Vcdabækur) eru 
rilaðar á lungu þá, er Sanskrít heitir. Sú er ein af forntúngum 
mannkyusins. Á þeim bókum eru bygð Irúarbrögð llindúa og öll 
önnur vísindi þeirra. Iðnaðarmönnum leyföist eigi að lesa hinar 
helgu bækur. líindúar lignuðu Brama (sóliua) umfram aðra 

1 



2 


DABÝLON. 


giiði. Siva het einn af guðum þeirra; hann láknar eld, þann 
er alt skapar og öllu eyðir. Visnú het hinn þriðji; hann tákn- 
aði lopt og lög, er öllu heldur viö líöi. fað er eitt í Irii þeirr- 
ar þjóðar, að guðir lækju á sig manns geríi. Búddha hétspek- 
íngur einn, er uppi varþar í landi á sjöltu öld fyrir Krist (f 543); 
hann kváðu menn vera Visnu, breyttan í manns mynd. Búddha 
kendi meðal annars, aö lil væri ein œzla vera, skapadómur, er 
enginn mætti umflýja, iðgjöld, er hver og einn hrepti eptir því, 
er hann hefði aðhafzt hér í lífi, ílt eður gott. Margar lífernis- 
reglur kendi hann, þótt eigi sé þærhér á nafn nefndar, Tii eru 
enn á Indlandi margarmenjar um mentun þá, er þar var íforn- 
öld; þannig hiltast þar rústir og húsatóllir afarmiklar, einkum 
forn goöahof i hömrum, bæöi ofan jarðar og neðan; svo er í cy 
þeirri, er Elefanle heitir; þar eru hof og í þeim hvelfíngar slór- 
ar, steinlíkneskjur og höggnar myndir á veggjum. 


Bab vlon. 

Babylon var reist hér um bil 2000 árum fyrir Krists burð. 
Ijandið umhverfis borgina var slélt og ákaflega grösugt; iögðu 
horgarraenn slund á akuryrkju og kvikfjárrækl og ráku verzlim 
bæði upp til sveita í Asíu og vestur á Miöjarðarhafsstrandir. Ilinn 
gríski sagnarilari Ileródótus lýsir Babylon hér um bil á þessa leið, 
borgin slóö á frjófu sléltlendi beggjamegin við ána Evfrat; dýki 
var grafiö um borgina bæði breiU og djúpt; fyrir innan dýkið 
var grjótveggur af brendum tígulsleini, hlaöinn í ferhyrning og 
bundinn jarölími; hann var þrjár mílur vegar á hverja hlið, 300 
feta á hæð og 80 feta á breidd; hlið voru á honum 100 og öll 
af eiri gjörð; uppi á honum voru víglurnar og svo lángt bil á 
milli, að snúa mátti vagni, er fjórir heslar gengu fyrir, Fyrir 
innan þenna grjótgarð var annar hlaðinn, en þó nokkru minni. 
Eplir borginni lágu mörg stræli niöur að fljólinu; var þeim öll- 
ura læst í þann enda, er að fljólinu vissi, og sterkar eirhurðir 
fyrir; brú var á ánni milli borgarhlutanna, mikil og ramgjör af 
höggnu grjóti, og hver steinn festur viö annan meö járngreyp- 
íngum og blýi; fljólsbotninn var settur brendum tígulsteini, en 
bryggjur á bæði lönd og rið lil uppgöngii í þverstrætin viö fljótið ; 
var að þessu öllii saman hin mesta tryggíng fyrir alla flutnínga 
cplir ánni. Svo er sagt, að þá er stórvirki þau voru unnin, er 



BAnVLON. ASSYIUA. 


3 


nú vorú talin, hafi íljótinu verið veitt í valn eilL íyrir utan borg- 
ina. Fljótið var leitt í marga buga úður það náði borginni; 
þannig fóru menn þrem sinnum eptir því, þrjú daga livern af 
öðrum, fram hjú hinum sama bæ, úður mcnn kæmu til Babylon- 
ar, Yar það til þess gjört, aö óvina her ofan úr Armeníu kæmi 
eigi ú óvart borgarmönnum. Síki voru ótal mörg grafin milli 
Evfrats og Tígrisúr, og mútti veita vatni úr þeim í allar úttir út 
yfir landið; fyrir þú sök var landiö úkafíega frjóít, svo óvíöa fanst 
slíkur jarðargróöi og því síður meiri. 

Fljótíö skipti borginni, eins og úður er sagt, í Ivo hluti; 
húsin voru tví- og þríloptuð, 1 öðrum hluta borgarinnar var 
konúngshöll, og múrveggur mikill og trauslur umhverfis; eii 
hinumegin úrinnar stóð Belusarhof (Zcvs Belos), og eirhlið innað 
gúnga; í hofgarðinuni miðjum stóð turn, hlaðinn af steini, 600 
feta ú lengd og brcidd niður við jörö; ofan ú hann var hlaðiun 
annarturn, og svo hver upp af öðrum, til þesserútla voru komn- 
ir; riö lúgu um turna þcssa að uían, er iipp mútti gúnga; í hin- 
um efsta turni var hof eitt niikiö og fagurt, þar inni stóð borð 
af gulli gjört og skrautlcgt rúm iippbúið; sögðu Babylonsmenn 
að guðþeirra hvílcli þar, er hann vitjaði hofsins ;ncðar í turninum 
var annað hof, þar var líkneskja guðsins sitjandi við borð; var 
hvorltveggja af gulli og stórvaxið. Fyrir lUan hofið stóð gull- 
altari, ú því brendu prestar ú helgidegi guðsins úr hvert 100 
fjóröúngum reykelsis. Inniíhofinu stóö önnur líkneskja af skœru 
gulli 9 úhia hú. I>essi mikla og auöiga borg er nú að mestu horf- 
in; menn hafa ú scinni öldum grafið og leitað í rústum hennar 
og fundið leifar hinna fornu múra og undirstööur að Belusar- 
hofi. í nánd viö Iliila-borg ú Evfratsbökkum finst ákaflega mik- 
iö af rauðiim tígulsteini, er Arabarflytja þaðan og hafa til húsa- 
gjörðar. Sú steinn segja menn aö se leifar úr hofum og hús- 
um hinnar nafnfrægu Babylonar. 

Assyría. . I>aö er sögn manna, að sa hafi heilið AVnws^ er 
það ríki setti fyrstur á stofn; aðalborgin hét Binive og stóð á 
Tígrisúrbökkum, Assyríumenn voru gjarnir ú ófrið og rúku 
hernað suður í land ofan með stórúnum; lögðu þeír Babylon 
undir sig mjög snemma ú öldum. Er svo sagt, að Semíramis 
drotníng Nínusar hafi aukið og prýlt Babylon ú ýmsa vegu, lút- 
ið reisa þar skrautleg hús og gjöra ýms listaverk önnur. Sar- 

1 * 



4 


ASSYltÍA. MEDÍA. 


danai)al var síðasiur konúngur í Assyriaríki hinu forna; Iiann 
lifði munaðarlíQ og var kveifarmenni hið mesta. |>á voni jarlar 
Iveir nppi, annar í lUedíu og hét ArbaceSy liinn í Babylon og er 
nefndur Bchsis, feir fóru með her á hendur Sardanapal kon- 
úngi og seltust um jNiniveborg. I>á var sem vaknaöi hann af 
svcfniog varðist drengilega; en þar kom, aö jarlar iinnu borgina; 
og er konungnr sá sitl óvænna lagði hann eld í höil sína; [lar 
hrann Sardanapal konúngur inni og frillur hans og auðæC öll. 
J>að var núlægt 900 vetra fyrir Krists burö. 

Af Amjriaríki hinii mjja hafa menn Ijósari sagnir, Sá er 

nefndur Vhúi, er þar var fyrstur konúngur (770 árum f. Kr.). 

Eptir hann kom lil ríkis Tigiat Filesar (hérunib. 750). Á hans 

dögum unnu Assyríumenn IMediu og Babvlon og nokkurn hluta 

0 

Sýrlands. Salmanassar lagði undir sig Lsraelsríki á Gyðíngalandi 
og mestan hlula Sýrlands (722). En eplir hans dag fór ríkinu 
hnignandi, og meðan eptirmaður hans Sanherib sat aö völdum, 
brauzt Medía undan yfiiTáðum Assyríumanna (710); þá fóru [leir 
og herferð til Júðaríkis og Egyptalands, en biðu ósigur og urðu 
írá að hverfa viö svo búiö. Kaldear hét pjóöflokkur cinn, er 
að noröan kom úr Kúrdislan-fjölkim, og settist aö í Bábylon og 
hrauzt þar til ríkis; Nabopalassar hét konúngur þeirra (625). Að 
lyktum tók Cyaxares Medíukonúngur Ninivcborg og settist þar 
að (hér um bil 600 ánim f. Kr.). 

Nabópalassar, komíngur Kaldea og Babýlonsmanna, náöi 
þegar yfirráöuin yfir mestum hluta Sýrlands; hans son var Nebu- 
kaðnesar. Á hans dögiim herjuðu Egyptalandsnienn í ríkihans; 
en hann snerisl í móii, og vann frægan sigurá þeim í orustunni 
hjá Circesiu 7 n (606) og rak 'þá harðlega af höndum sér. Síöan 
fór hann herför lil Gyðíngalands, tók Jórsalabprg (588) og fiulti 
Gyðínga þaðan austur lil Babylonar, lilþess þeir skyldu gleyma þar 
trú og siöum feðra sinna. Ilann lagði og iindir sig Fönicialand. 
þá var þaö að Tjrusborg varðist honum um 13 mánuöi; en loks 
flýðu borgarmenn, og settust aö á ey einni þar fyrir landi; þar 
þeir sér aðra borg, og kölluðu hana Týrus í eynni. Á 
ofanvcrðum dögum Nebukaðnesars fór ríki hans aptur, og því 
meir sem tímar liðu frain. 

Í>á er Media var laus orðin undan yfirráðum Assyríu kon- 
únga, tóku landsmenn þar lil konúngs yfir sig þanu mann, er 




FONICIUMKNN. ö 

Dcjoces hel (700); bann var hvcrjum nianni rétUlff inari, s\o að orð 
fór af víöa lun löndhann í^jörði þa borg, er Elibatana hél, 
nulda borg og skrauUega, með 7 múrveggjnm umhverfis; bim 
var höfuðborg þar í landi. Hans son hét Fraortes; hann vann 
Persa og fieiri þjóðir í Asíu, en féll í lierförnióti AssyríumÖnn- 
iim. CyaxareSy tók ríki og konúngdóm eplir föður sinn, og hélt 
frain hernaði eplir hann og sellist um Niniveborg, cn þá bar 
svo við, að Skýþar brutust inn í landiö; varö Cyaxarcs þú frá 
aö hverfa og hætta umsátinni að sinni. Skvþar eltu þjóö þá, cr 
Cimmeriar hélu, og vorii komnir noröan yfir Kákasus fjöll; fóru 
þeir því nœst herskildi yfir Sýrland og Litluasíu, og höföu yfir- 
ráð í Medín um 28 ár. Loks gat Cyaxares unniö þá mcö svik- 
iim og drcpið af þcim margt manna; flýðu Skýþar þá landið og 
Icituðu á fund Alýattes konúngs; hann réö fyrir Lydíu\ það 
var fyrir veslan Ualysfljót í Litluasiu, og blómlegt ríki um þær 
mundir. J>essu næst búast hvorir Iveggja til orusUi, Alyattes og 
Cyaxares, cn þá varö sólmyrkvi mikill (30. dag Scpt.mán. G09); 
gjörðu konúngarnir þá friö milli sín. En er Skýþar voru burtu 
flúnir tók Cyaxares konúngur Kiniveborg (því nær 600 árum f. Kr.), 


Fönicíum enn. 

í fyrndinni (því nær 2000 árum f. Kr.) bygðu Föniciumenn 
sjáfarströnd þá, cr liggur fyn’r Miðjarðarhafsbolni vestan Líban- 
onsfjall; ströndin er mjó, og skamt milii fjalls og fjöru; lillir 
voru þar landkostir, en svo var landi háttað, aö íbúum þess var 
sem bent li! þeirrar atvinnu, cr þeir skyldu leita. Fyrir því 
lögðu þeir alla stund á kaupskap ogverzlun, oguröubrátt frægir 
af verzlun sinni, er þeir rákii á tvær höndur, bæði austur í Asíu 
og vestur til ýmsra Norðurálfu landa. Snemma á tímum gjörðust 
Týrnso^ Sídon (Sætt) hinar auöugustu borgir; fóru menn þaöaii 
kaupferðir, bæði austur á Indland og veslur á útiiafsstrandir Noröur- 
álfu; sumir segja, að þeír hafi farið inn í Eystrasalt, ogáttverzlun 
við þjóöir þær, er þarbjuggu fyrir á landi. Yara sú, cr Föniciu- 
menn fluttu til útlanda, var cinkum gler og vefnaður, litaður 
ýmislega í skelfisksblóöi (purpuralitur). Föniciumenn funduhvort 
tveggja fyrstir manna, bæöi glerið og þenna lit. Gleriö þólti í 
fornöld hin inesta gersemi, og var gjört af einskonar sandi, cr 
faust í fijóti einu á Fönicialandi. Purpuralitinii liöfðu mcnn úr 


6 


roNlClL'MLNN. 


skelfiski eiinini, er fanst í fjöni ú Miðjaröarliafsslröndum. Sá 
litur var mnrgbreyttur, bœði ranöur og dukkblár, enda allnr þær til- 
breylíngar litarins, cr menn þekkja millum beggja þeirra. En u 
Sýrlandsströndum fanst sú tegund þessa skelfiskjar, er lita mátti 
af hárauðan eða fagurrauöan lit; sá litur þólli fegurstur allra. 
Söiuvoðir Föniciumanna voru annað tveggja af ullu cða baðmuilu, 
og þær binar fagurrauðu þótti hin bczta vara og var í mestum 
melum, 

Einn var sá hlulur, er greiddi landverzlun Föniciumanna, en 
þaö var, að hin sama túnga (semversk lúnga) var töluö af mörg- 
um þjóðum, bœði á Arabalandi, Sýriandi og allvíöa um Lillu- 
asíu. Lestamenn fóru lángt suöur á Arabaland (Jemcn), og sóttii 
þángað vmsan varníng, t. a. m, alskonar reykelsi; komu sér 
enda í viðkynníngii viö kaupmenn austan af ludlandi og vestan 
af Egyptalandi og kcyptu þaðan ull, baðmull, gull, gimsteina, 
kanel og ibenbolt (svört og hörð viðartcgund). Einnig fóru kaup- 
menn af Fönicialandi austur lil Babylonar og áttu þar miklaverzl- 
un upp og niður með Evfrat, og kcyptu þar ábreiöur og ýmsan 
varníng; þeir komust og norður í Armeníu og fluttu þaðan kop- 
ar, þræla og hesta, er þóttu hinir beztu. 

|>að hafa menn fyrir salt, aö meö fyrstu hafi sjófarir Föni- 
cíumanna öllu fremur verið stofnaðar til rána en lil verzlunar, 
eða til liverstvcggja; þá er kaupmenn böföu selt varníng sinu 
létu þeir greipar sópa um eignir kaupunauta sinna og höföu syni 
þeirra og dætur á brott með sér í þrældóm. En þar kom brátl, 
að farmenu þessir sáu, aö friðsamleg verzlun var þeim ábata 
meiri, en óvinsælar og slopular gripdeildir og rán. Eptir því 
sem vörumegn austan úr Asíu drógst að Týnis og Sídon, að því 
skapi juku kaupmenn þaðan kaupferðir sínar bæöi um Miðjarðar- 
haf og lil fjarlægari landa. En sjóferðir voru í fornöld enginn 
hægðarleikur; því bœði var, að sjáfarstrendur voru mönnum þá 
lítt kimnar, enda villiþjóðir sem fyrir bjuggii, og svo skorti menn 
þá marga hluli, er síöar cru fundnir og hafa gjört slíkar ferðir 
auðveldari; þannig var kumpásinn (ieiðarsteinn) ókunnur um þá 
daga, er nú vísar mönuum leið milli landa; þó létii Fönicíumenu 
ekki hngfallast, enda tóksl þeim að sigrast á öllum þeim torfær- 
um; þeir hugðu að gángi himintúnglanna og létu þau leiöbeiua 
sér um sjóinn; þeir könnuðu eigi að eins aliar slrendur með 



7 


rONIClCMENN. 

Miðjarðarhafi, heldur fóru þeir einnig veslur um iS’jörfasund (Uer- 
kúlesstupla, Gíbraltarsund)). J>ar sögðu menn komið á heims- 
enda. Nýlendur þær, er Fönicíumenn stofnuöu víðsvegar, til 
þess að auka verzlun sína og greiða, gefa oss glögga hugmynd 
um hug og dug þessarar hinnar ötulu kaupmannaþjóðar. þannig 
seltust Fönicíumcnn snemma á öldum að á Róðusey og á flest- 
um eyjum í Grikklandshafi (Archipeíagus) norður aö þrakíuströnd- 
lun; Cýprusey konist snemma í hendur Týrusborgarmönnum; á 
Krítey, Sikiley, Sardínarey, Korsíku, Baleareyjum (Manörk og 
Mínörk) áttu þeir nýlendur; víöa á norðurströndum Afríku höfðu 
þeir náð fólfestu og reist þarauðigar borgir; ein á meðal þeirra 
var hin fræga Kartagóborg (hún hófst hér um bil 900 árum f. 
Kr.}; sú borg bygöist af Týrus og efldist svo mjög og auðgaðist 
af verzlun sinni, að lángt þótti yfirstíga Týrus. Fönicíumenn 
réöu einnig fyrir á Spáni sunnanverðum, og fyrir vestan Iler- 
kúlesstöpla gjörðu þeir borg á eyju cinni og kölluöu Gadir (Ka- 
dix). Á Spáni var gnægö silfurs, og svo cr sagt, að Fönicíu- 
menn þeir, er fyrstir komu þar við land, flytti þaðan skipsfarma 
af þeim málmi og gjörðu af ýmsa óvalda hlati, t. a. m. skips- 
akkeri; frá Dretlandi fluttu þeir tin og skinnavöru, og af þjóöuna 
þeim, er bygðu strendur við Norðsjóinn og Eystrasalt, og ef til 
vill Jótland, keyplu þeirröf (Rav), er þávarhöfð til prýðis á ýms- 
an hátt, eins og gimsteinar á vorum dögum. Með verzlun Föni- 
cíumanna flultist ýmisleg mentun af Asíu til þeirra þjóða, bæði í 
Suður- og Norðurálfu, er þeir sóttu heim, og alment er þeim 
eignað, aö bafa fyrstir manna fundið leturgjörð og reikníngslist. 
j)að er og mæll, að af Fönicíu hafi þjóðmenlun fluzt til Grikk- 
lands. Kadmus hinn fönverski segja menn hafi gjört Kaðmus- 
vígi (Cadmeaj í Pebuborg; sú varö síðan höfuöborg i Böiótíu og 
furðu frœg. 

G ö f n g a r. 

GijMngar fluttust sncmma á öldum tilEgyptalands; þar voni 
þeir ílla haldnir og þrælkaðir sem mansmenn. Nálœgt loOOára 
fyrir Krists burð var Móses uppi meðal þeirra; hann kom þeim 
burt af Egyptalandi og setti þeim lög; eplír hann gjöröist Jdíiía 
höfðíngi yfir Gyðíngum og kom þeim alla leið til Falœsiínu, og 
þar settust þeir að í Kanverja löndum. Stjórnendur Gyðínga eru 


8 


GYÐÍNGAU. CÝUUS. 


kallaðir dómarar l'ángað til líOO árum fyrirKrist; þá tóku kou- 
vingar við yfirráðam; cru þessir taldir frægastir og liver niður af 
öðrum: Sál, Davíö og BaJómon, f>á stóð ríkið raeð mikilli veg- 
semd. En er Salómon konúng leiö (975) hófst slyrjöld innan- 
lands, er svo lyklaði, að ríkiö skiplist í tvennt: Ísraehríki og 
Jnðarilii. Jórsalir cöa Jórsalaborg (Jerúsalein) var höfuðborg 
Júðaríkis. Frá því, er ríkin skiptust í sundur, áltu Gyðíngar ein- 
alt í deilum innbyröis, cður viö nágranna sína, til þcss er Sal~ 
ma7iassar Assýríukonúngur vann Ísraelsríki (722), og Nebúlcað- 
nesar Babýlonskonúngur Júðaríki (588); vorii Gyöíngar þá nultir 
í úllegð, og stóð svo nm 70 ár. 

Gyðíngar hufðu líliö samblcndi viÖ aörar þjóðir, og átrúnað 
fyrir sig og trúöu á cinn guð; fyrir því koma þeir lítiö við sög- 
ur annara þjóöa. En aö forsjónarinnar ráði baföi þessi litla þjóð 
uðlazt sanna þekkíngn á guði og varðveitt trú sína ómengaða 
um margar aldir, til þess að lausnarimi gæti birzt þaðan ölUun 
þjóðum þegar aldir liöu fram og tími var til kominn. 

Cýru s. 

í»ar sem mi heitir PersaJand, f heraði því er Farsistan nefn- 
isl, bjuggu Persar í fornöld; þeir voru hermenn miklir og liföu 
á jarðyrkju og kvikfjárrœkt. Álrúnaður þeirra var aö því leiti ó- 
líkur annara fornþjóða, að þeir höfðu hvorki goðahof né goða- 
líkneskjnr, en áltu hclgihöld sín uudir berumhimni og trúöu á sól, 
lúngl og sljörnur; ern enn til menjarþess átrúnaðar þar í landi; 
lifnaöarhœtlir þeirra voru npphnflega eins og líökast meðal fjalla- 
þjóða; börn ólust þar upp við harðan kost og hispurslausan 
klœönaö, þótt heldri inanna börn væri, og meöal annars var 
þeim kcnt þeiia þrent: að ríða hestum, skjóta af boga og segja 
salt. I fymdinni voru Pcrsar háðir Rledíumönnum, nágranna 
þjóð sinni, en höfðu þó valdsmenn yfir sér af innlendri konúnga- 
œlt. Einn af valdsmönnum þeim hét Kamhijses; hann var kvœnt- 
ur og átli Mandane dóUur Aslýages Medíukonúngs. 

Svo er að ráða sem konimgi þessum hafi eigi verið grun- 
laust um, að Kambýses, er hlotiö hafði slíkt kvonfáng, mundi 
fieira vilja girnast þaö, er fengur væri í; því að þaö er sagt, að 
hann dreymdi draum þann, að honum þólti víntré eitt furöumikið 
vaxa úr kjöltu Mandane dóttur sinnar og dreifðust limarnar um 



9 


CYUUS. 


alla Asíu. En prestar þeiriMedíu, er Magar hétu, réðu draum- 
inn SYO, að Mandane mundi son eiga þann, er yfirráð fengi yfir 
allri Asíu. Nú leitar Astyages sérráðs, að eigi inælti þettafrain 
lioina, því að þá var fall búiö n'ki hans; lætiir hann því sækja 
dúttur sína til Persalands og hafa heim li! sín í því skyni, að 
fyriiTara banii hcnnnr, þá er þaö fæddist. Líöur nú að því, aö 
Mandane veröur léttari og eiur sveinbarn, og var kallað Cýrus, 
Maður cr nefndur Ilarpagus; iiann var frændi Astyages konúngs 
Og trúnaöarmaöur hans rnikiil; konúngur kaliar hann á sinn fund, 
og selur honum sveininn í hendur, og biöur hann granda lion- 
uin; skilja þeir að svo mæltu. Ilarpagus hugsar nú sitt ráð; 
hann vissi, að Astýages konúngur tók aö eidast og átti ekki 
sonu; var þá eigi annað líklegra, cn að Mandane miindi erfa 
ríki eplir fuöur sinn, en snúa hefndum á sig, ef hann sjáifur 
yröi syni líennar að skaöa. Fyrir því þótti honum snjailast, að 
konia sökinni af sér og á annan inann; gjörir hann þarnæst orð 
fjárhiröi þeim, er Mitridates liét; hann gætti hjarða llarpagusar 
upp til fjalla. En er þeir fnndust segir Ilarpagus honum, að 
konúngur hafi sagt svo fyrir, að Iiann skyldi laka við sveininum, 
bera hann U1 fjalls og láta þar eptir, sem engir væri manna 
votrir; skuii hann engn fvr tvna nema lífinu, ef hann levsí er- 
iiuli þetta lööurmannlega af hendi; enda kveðst hann sjálfur muni 
hafa gœiur á hversu trúr hann revnist. 

Svo bar til, aö kona hirðis þessa ól andvana barn í þetta 
mund. Maður hennar segir henni, hvaö fyrir hann haföi verið 
lagt; og með því að Iionum var kunnugt um foreldri sveinsins, 
en hann hinn mannvænlegasti, þá verða þau ásátluin, aö þyrma 
Cýrusi, en færa hitt barnið, er andvana var fætt, í föt hans og 
bera síðan út. Nú var svo gjörtog tóksl alt greiölega. llarpa- 
gus sendi menn á fjöll; fundu þeir þar barns lík, og kváðu svo 
frá öllu gengið, sem fyrir hefði verið lagl; en Cýrus vex upp 
með fóstra sinum og veit enginn annað cn að hann sé hiröis 
son. 

Nú líður til þess, er Cgrus er tólf velra; þá var það ein- 
hverju sinni, aö hann iék kóngsleik meö öörum sveinum; kusu 
þeir hann til konúngs í leiknum; skipaði hann þá embæltismenn 
eins og siöur er konúnga: nokkra gjöröi hann skululsveina, aðra 
sendiboða, cinn skyldi vera konúngi í auga stað. f)á bar það 


10 


CÝUUS. 


lil, að cinn þeirra sveinanna braut í móti konúngi, og var sá 
höföíngja son; let Cýrus þá taka hann höndum og rofsa, svo að 
hélt viö meiðslum; sveinn sá reiddist og sagði fööur sínum; en 
hann fór að finna Astýages; svnir honum son sinn, hve sárt 
hann var leikinn og mælti: wþannig leikur sá þræll oss, hirðis 
sonurinn« 1 Konúngur lét kalla Gýnis fyrir sig og lalaöi lil hans 
þúngum orðuin. J>á rnælti Cvrus: »Eg var kjörinn konúngur 
þeirra, þessi var mér óhlýöinn, hann hefir fengiö sín málagjöld; 
hafi honum veriö refsaö um of, þá er eg nú hér á þínu valdin! 
Konúngi virtist svariö einarölegt og þótti bregða fyrir svip Man- 
dane dóttnr sinnar, enda talaði ekki ambáttarsonur á þá leið. 
Ilann lét sækja hiröinn og kúga til sagna; Ilarpagus var og lát- 
inn koma og varð hann nú að segja satt frá, hversu alt hefði 
til gengið. Astýages reiddist mjög, en lét eigi á sér finna og 
sagði: uþað hryggir mig, er eg hefi gjört dóttursyni mfiuim; nú 
er þetta hefir betur ráðizt en til var stofnað, þá lát þú son þinu 
koma híngaö til Cýnisar, og sit sjálfur lil borðs með mér«. 
Ilarpagus varö glaður við, sendir son sinn þrettán vetra til hall- 
arinnar, og kemur sjálfur þángaö í ákveöinn tíma. Konúngur 
lét bera sauðakjöt fyrir gesli sína, en fyrir Ilarpagus var settur 
sérstakur réllur. En er svo þótti sem Ilarpagus heföi fengið 
saðníng sína, spurði konúngur hann, hversu honum heföi geðjazt 
að matnum. Ilarpagus lét sér vel hafa líkaö. I^á komu inn 
konúngs sveinar í hullina og báru karfir, voru þar í hendur og 
fœtur og höfuð sonar hans. þá mælti Astýages: vciztu nú, hvað 
þú hefir etiö? Veit eg það vel, kvað Ilarpagus; en alt er það 
gott, sem þér gjöriö herra! SíÖan tók hann leifar sonar síns, 
gekk heim og gróf þær í jörðu. 

Cýrus var iátinn lifa, þvísvo sögðu Magar, aö nú væri draum- 
ur konúngs fram kominn, cr Cýrus heföi vcrið konúngur í leikn- 
um; var hann nú sendur heim til foreldra sinna á Persalandi og 
ólst hann upp með þeim um hríð. En það er aðsegjafrá Ilar- 
pagusi, að hann var enn við hirð Astýages konúngs, og í mikl- 
um kærleikiim við hann, en í kyrþey gjörði hann samtök við 
nokkra höföíngja þar í iandi, lil þess aö steypa konúngi úrvöld- 
um, var honum það auöunnið, því að Astyages varð mjög óþokk- 
aður af þegnum sínum sökum grimdar. I>á er Harpagiisi þótti 
tími lil kominn, sendi hann Cýrusi héraeinn, ogfaliðbréf í; var 


CÍUU5. 


11 


þar á ritaöj að hanii skoraði á CýruSj að hami skuli gjörastfor- 
íngi fyrir Persum, og hefja uppreisn gegn Astýagesi; lofar hanii 
Cýrusi sinni liðveizlu og margra höföíngja í Mediu. En Cýrus, 
er honum kemur þessi orösendíng, þá kaliar hann Persa lil fundar 
\iö sig, og birtir þeim bref Astyagesar; hljóðar breQðáþá leið, 
að Cýrus skuli taka að sér öll yQrráð yQr Persum; en hið sanna 
var, að Cýrus haföi sjálfur gjörl bréf þetta á iaun við afa sinn. 
IS'Ú sem Cýrus er orðinn foríngi Persa, býður hann þeim að 
koma fjölmennum hinn næsta dag, og hafa axir meöferðis; þeir 
gjörðu svo, og lætur hann þá fara á skóg og fella tré þann dag 
allan til kvölds; segir þeim svo að skiinaöi, að koma aö morgni 
og búast hinum bezla Lúníngi; lætur hann slátra hjöröum föður 
síns og efna til stórveizlu. Komu nú Persar, eins oghannhaföi 
fyrir sagt; heldur Cýrus þeim öllum kostulega veizlu; sátu memi 
úti og voni vel kátir. f>egar upp var staðiö spurði Cýrus þa, 
hvern daginn þeir kölluðu betri; þeir kváöu þar margtá milli vera. 
I>á mælti Cýrtis: »ef þér viljið mér fylgja, þá skal yður jafnan 
svo vegna sem nú í dag, og þaðan af betur; en viljiö þér það 
cigi, þá bíður yðar ófrelsi og ánauð, sem í gær. PSú eigiö þér 
hversdagslega við slík ókjör að búa, meöan þér þjóniö undir Astý- 
ages; fyrir því skulið þér segja skiliö viö hann þegar í slað». 

Eptir þetta hófu Persar og Medíumenn uppreistina gegn 
Astyages konúngi; varö fundur þeirrahjá Pasargada (560 f. Kr.). 
Harpagus var fyrir konúngs mönnum; en svo hafði hann lalað 
um fyrir sínum mönnum, að þeir veittu Cýrusi lítiö viðnám; varð 
honum því sigurinn auðunninn. Aslyages varð handtekinn og sat 
í varöhaldi til dauðadags. fó fekk Asiyages það ráðrúm, áöur 
hann var lekinn, aö hann gat lalið hengja presta þá, er svo 
sljólega höföu draum hans ráðið. pannig fengu Persar yfirráð 
yfir Medíu. 

I>á réð fyrir Lydiu og þeim hluta Asíu hinnar minni, er 
liggur fyrir vestan Ilalýsfljót, sá konúngur, er Krösus er nefndur; 
hann var mikill höföíngi og vellauöigur og gekk orðstýr hans 
víða um lönd; hann haföi átt orustur við gríska nýlendumenn á 
ströndnm Litlu-asíu og fengið sigur; var hann allfrægur af þeiin 
viðskiptum vestur á Grikklandi. Lydía var auðigt land; í ám 
var þar gullsandur, en í fjöllum dýrir málmar. Krösus varjafn- 
frœgur af auðæfum sínum sem af gjafmildi; hann sat í Sardes- 


12 


CÝUUS. 


horg, Einlivcrju sinni komu senílimcnii til hans frú Lakedœ- 
mon á Grikklandi í þeim erindumj aö kaupa gull í súlu eina, 
er Grikkir höföu þá í smíðum; gaf Krösus þeim þá svo miklar 
gjafir, sem þeir vildu þyggja. Maður nokkur á Grikklandi, er 
Alkmeo7i hct, liafÖi citt sinn oröiö liðsinnandi sendimönnum 
Krösusar. Koniingur bauð honum til sín i Sardes, og gaf hon- 
um aö skilnaði til leyfis, að hafa brott rneö sér svo mikið af gulli, 
sem hann gæti boriö. Alkmeon tróö á sig öllu því er hann gat, 
fylti skó sína og lél í munn sér, er hann málti eigi á annan veg 
meö komast; þá hló Krösus, því að honum þótti maðurinn furöu- 
lega ágjarn, en þó leyfði hann honum að hafa á burt hálfu meira 
cn komiö var. J)aö ræöur að iíkindum, aö koniingur þessi, er 
svo mjög var lofaður, þætlist öllum mönnum fremri og hamíngju- 
samari; og fyrir því lagöi hann lítinn trúnað á spakmæli Sólons 
hins gríska spekíngs, er einhverju sinni sótti Iiann heim, og brá 
sér lílið við auöæfi Krösusar; en þessi voru orö Sólons: ait 
heims ián cr fallvalt, og enginn cr sæll fyrir sitl endadægur. 

er Krösus fri'ttir, að Astyages konúngur frændi hans er 
feldur frá ríki og sellur í varöhaid, en veldi rersa fer dagvax- 
andi, þá hugsar hann sér, aö stemma stigu fyrir því, áöur Jiaö 
beri sig ofurliða. í>ó vildi hann fyrst gánga til fréttar við guð- 
ina og vita hvað þeir segöu um fyrirætlun hans, og í því skyni 
lók hann það ráös, aö reyna goðasvörin, og sja, livort hann 
mætli treysta sannsögli þeirra. Seudir hann þá menn til allra 
hiiina nafnkendustu vefrétta og þar a meöal til hins víðfræga 
Apollóshofs í DelfiSy og leggur svo fyrir mcnn sína, aÖ á hin- 
nm hundraöasta degi fra heimanför þeirra, þá skuli þeir hver í 
sínum staö spyrja guöinn aö, hvað Krösus Lydíu konúngur sé 
þá að starfa. En á þeim degi brytjaði konúngur lamb og skjald- 
böku og sauð hverllvcggja saman í eirkatli meö eirloki yfir; 
luigði konúngur aö enginn mundi geta getiö þess. Frá því er 
eigi sagt, hverju hinar ýrnsu vefréttir svöruöu; en er sendimenn 
konni hinn ákveðna dag til guðsins í Delfis og spuröu hann, 
livaö Krösus Lydíu konúngur heföi þá fyrir stafni, þá svaraði 
Apollósprestur (Pyþía) þeim, hrifinii af heilagri andagipt, þannig: 
neg þekki dvpt hafsins og hvert sandkorn jarðarinnar; eg skil 
hinn duinba og heyri þann, sem eigi getur talað; ilminn af hinni 
þykkskeljuðu skjaldböku leggur mér fyrir brjóst; nú er húnsoðia 


CÝUUS. 


13 


saman við lambalvjöt í eirkatli; eir er undir og eir er yflr«, 
þegar Krösusi komu þessi andsvör, Ireysli hann hverju orði, cr 
guöinn í Delfls haföi sngt; gaf þángað til hofsins slórgjafir, og 
lct spyrja hann, hvort hann skyldi byrja herferð móti Persum. 
IJonum var þannig svaraö: »þegar Krösus fer yfir Ualýsfíjót, þá 
mun stórt ríki til grunna gánga«. I þriðja sinn lætur hann 
spyrja guðiiin, hvenær yfirráð hans yfir Lydíu muni enda taka. 
Pyþía svaraði: »l>egar múlasni verður koniingur yfirPersum, þá 
skuliö þcu*, lingerðu Lydíiimenn flýja fram með hinu grýlla Her- 
mos', lefjið eígi og látið yður enga lægingu þykja, þólt þer séuö 
ragirfl. Krösus varö glaöur við, er hann heyröi svar þetta, því 
að honurn þólti auðvitað, að aldrci mnndi múlasni veröa kon- 
úngur yfir Persum, og fyrir því mundi ríki hans á Lydíu standa 
um aldur og æfi. þessum tvíræðu goðasvurum Ireysli Krösus 
og hélt her síuum aiistur yfir Ilalýsfljótog inn í Persaland; korn 
Cýrus þar til móts við hann; varö þar orusta og haföi hvorigur 
sigur. Krösus var liðfærri; lét hann því undan sfga lil Lydíu, 
en gjörir orð bandamönnum sínum í Babýion, Kgyptalandi og 
Lakedœmón, að Jieir sendi sér liöveizlu til Sardesborgar, er kom- 
in sé þángað að 5 mánuöum liönum; en hinsvegar sendi hann 
frá sér all það liö útlendra manna, er á mála hafÖi gengiÖ hjá 
honurn; því að honum korn sí/.t til hugar, að Persakonúngur 
mundi veita sér eplirfur inn í Lydíu eptir þá orustu, er fyr var 
getið, og hvorigur bar af öörum. En er Cýrus verður þess vís- 
ari, hvert i'áö Krösus hefir upptekið, þá hcidur hann liði sínu vest- 
ur yfir llalýsnjót og til Sardesborgar. Komu Persar Krösusi 
mjug á óvart; þó fer hann með ÍiÖi sínu út úr borginni og legg- 
ur til orustu við Cýrus; Krösus hafði riddara hrausta og vel 
búna og Ireysti þeim hiö bezta. Ilarpagus, sein fyr er nefndur, 
var í liði Persa; hann gaf Cýnisi það ráö, aö selja persneska 
riddara á bak úlföldum, er haföir voru eigi til reiöar heldiir til 
þess að bera farángur liersins, og fylkja þeim móti riddaraliði 
Krösusar; voru hestar Lydíumanna slíku óvanir og fældust, er 
þeir sáu úlfaldaliðið; mistu Lydíumenn þá taumhaldsins og uröu 
að stíga af baki og berjast á fæti; sneri þá brátt mannfallinu 
á þá, og urðu þeir að flýja, sem eigi féllu, inn í borgarvirkið; 
var það ákaflega Iraust og vcl víggirt, og erölt til aðsóknar. 
lírösus gjörði orð bandamöanum sínum og biður þá koma sem 



u 


CVRUS. 


skjótasl til liðs við sig. Nú haföi Cýrus setið liálfan manuð uni 
\irkið, og fekk eigi iinnið; lýsti hann þá yfir því, að hann heitir 
hverjum þeim manni mikliim verðlaunum, er fyrstur nái upp- 
göngu á virkismúrana. fó gjörir Cýrus áhlaup inikið á virkið, 
en Lyclíumenn tóku djarflega á móti, og veröa Persar frá aö hverfa. 
I>á bar svo til, aö einn af varnarmönnum misli hjálm sinn ofan 
fyrir bergið, er virkið stóð á, þar sem það var brattast; maður 
nokkur i liöi Cýrusar, sá er Eydroiades hél, fekk sjeð manninn, 
er hann fór ofan bergið í einhverjum stað, sótti hjálminn og 
gekk upp aptnr hina sömu leið. Leitar hann nú fyrir sér, ef 
hnnn fái upp komizt í virkið þann veg, er hinn hafði farið, og 
lýkursYoað honum tekst það og fleirum með honum; fekk Cýrus 
þannig unniö virkið, og varð Krösus konúngur handtekinn. Bauð 
Cýrus aö brenna skyldi Krösus á báli og 7 menn aðra með hon- 
lun, únga að aldri. En er að því var komið, aö Krösusi skyldí 
hrynda á bálið, komu honum til hugar orð Sólons þau, er hann 
hafði sagt, aö enginn væri sæll fyrir sitt endadægur; þótti hon- 
um þau nú vilja rœlast á sér, og fanst þá svo mikiö til um alt 
þelta, aö hannj æpir hástöfum þessum orðum: Sólon! Sólon! 
Sólon! Lét Cýnis lúlkinn spyrja Krösns; hvcrju sælti óp það, 
oghversá væri, er hann katlaði svo ákaft á. Sagði Krösushon- 
um frá viðræðu þeirra Sólons. Cýrusi gekst hugur við, er hann 
liugleiddi hverflyndi hamíngjunnar, og óttaðist aö sér mundi koma 
hefnd fyrir grimdarverk þau, er hann hafði unnið. Ilann bauð 
því munnum sínum, að slökkva eldinn, og leiða Krösus af bálinu j 
cn eldurinn varö þeim eigi auöslöktur. I>á cr þaö sögn Lydíu- 
manna, aö Krösus hafi beöiðApolló leysa sig af þeim hörmúng- 
um, er hann var í staddur, og minnast þess, aÖ hann hafÖi gefið 
hofi hans góöar gjafir. Er svo sagt, að meðan konúngur ávarp- 
aði guöinn úr eldinum, þá hafi dregið skýflóka yfir, og gjört 
regnskúr mjög mikla, svo að eldurinn sloknaði. Cýrus lét leysa 
fjötra af Krösusi, bauö honum til sætis og spurði hann svofeld- 
um orðum: »hvað gal komiö þér lil þess að gjörast heldur ó- 
vinurminnen vinum? Krösur mælti: »I>ér varð það að hamíngju, 
herral en mér að óhamíngju; guðir Grikkja valda því, er esp- 
uöu mig lil ófriðar móti þér; því hver er svo iavís, að hann 
meti meira styrjöld en frið? í friöi grafa synir feður sína, en á 
ófriðartímum grafafeðurnir svni sínan. Cýrusi þótti tal hans vitur- 



CÝRU3. 


15 


legt, og leyfði houun'i aö hanii beiddi sig einhverrar bœnar. Sagði 
Krösus honum goöasvör l)an, er hann hafði fengið, og nefndi 
gjafir þær, er hann haföi sent hofi Apollós í Delfis, og að lykt- 
um beiddi hann C^'rus leyfis, að mega senda nokkra af mönnum 
sínum lil Delfis með fjötra þá, cr hann hafði verið lagður í og 
gjöra guöinum þá orösendíng: hvort honum þælti eigi mínkun, 
að hafa gint Krösus lil aö hefja ófrið gegn Cyrusi og gjöra ríki 
hans ónáðir; svo skyldu þeir og sýna guðiniim fjöturinn til jar- 
teikna um sigursœld Cýnisar. þá cr sendimenn komu lil hofsins, 
báru þeir upp spurníngar, eins og fyrir þá var lagt; en guðinn 
bar það fyrir sig, að forlögum yrði eigi raskað, og guðirnir sjálfir 
gæti eigi breytt þeim; Apolló hefði gjurt alt, sem í hans valdi 
heföi staðið; þannig heföi hann valdið því, að Sardesborg varð 
eigi tekin fyr en að þrem árum liönum ; og það skyldi Krösus 
vita, að sjálfur hann hefði fyrst orðið handtekinn þrem árum síöar, 
en ætlað var; þar sem Krösus mintist á goðasvarið, þá gjörði 
hann guðinum rángt til; því að hann hefði að eins sagt, að þegar 
hann færi móti Persum, þá myndi hann kollvarpa stóru ríki; heföi 
nú Krösus sjálfur kunnað að sjá fótum sínum forráð, þá hefði 
hann fyrst átt aö spyrja guðinu að því, hvers þeirra ríki, Cýrusar 
eða Krösusar, mundi kollvarpast, ef Krösus færi yfir Ilalýsfljót; 
að því heföi Krösus eigi spurt, og mætti hann því sjálfum ser 
um kenna; svarið um rnúlasnann heföi Krösus eigi skilið: Cýrus 
vœi'i sá múlasni, því að hann væri kynblendíngur, meö því móðir 
hans heföi verið dóttir hins göfugasta manns í IMedíu, en faöir 
hans væri persneskur og af lágum stigum; og að lyktum mætti 
Krösus minnast þess, að guðinn heföi borgið honum, er hann 
var að því kominn að brenna á eldi. þegar Krösus fekk þessi 

SYörguösins, lét hann sefast og þóltist sjá að séreinura, en ekki 

guðinum, var sök á þessu gefandi. 

|>á er Cijrm haföi unniö Sardesborg, sendu hinar grísku 
borgir á vesturströnd Litlu-asíu sendimenn til hans og buöu 

honum, að gánga á hans vald með sömu kjörum, sem þær 

heföu haft hjá Krösusi. En áöur Cýrus vann Lydíu og sigrað- 
íst á Krösusi hafði hann boðiö borgum þessum, að gángaísam- 
band við sig; virti hann því lítils þessi tilboð þeirra og svaraði 
sendimönnum með dæmisögu þessari: »hljóöpípu-leikari sá fisk 
sveiraa fyrir laudi; blés hann þá í pípu sína í því skyni að fisk- 



16 


CVllUS. 


arnir rynni ú land. En er haiiii sú þú vou bregðast, varpaði 
hann nctjnin sínum í sjóinn og veiddi marga fiska; og sem þeir 
sprikluðu mjög í nctjunum, mælli hann: nú þurfiö þér ekki að 
leika yöur, er þér vilduð cigi þyggja þú skemlun, er eg blés í 
pípu mína og hauð yöur hana«. llarpagus hinn herkœnasli inað- 
ur vann hinar grísku borgir hverja af annari ú þann búlt, að 
hann hlóö torfgarða jafnháfa borgarmúrum, og fekk svo lekið 
borgírnar. En það er frá Cýrusi að segja, að hann hélt hcrn- 
iim austur ú Asíu og lagöi þjóöir undir sig austur að Indusá. 
Krösus fylgdi honum og studdi hann meö ráöi og dáö. Skamma 
slund höföu Lydíurnenn þjónað Cvmsi, áður þcir hófu uppreisl; 
kom Iionum þá til hugar, aö lcggja Sardesborg í eyöi, en selja 
landsmenn rnansali. En Krösus fokk taliö hann af því, og gaf 
honuin það ráö, aö venja Lydíumenn svo, uö þeir léti af óspckt- 
um og hneigðist heldur lil annara hluta en hernaöar. Ilann 
réð Cýrusi aö taka öll vopn frá þeím, láta þá venjast hlýari 
klæðaburöi og meiru hóglííí, en þeir áður heföi vanizt, látabörn 
þeirra lœra sOng, hljóöfœraslátt og smáverzliin. J>cgar iippreist- 
inni var lokiö, fylgdi Cýnis þessu ráði, og hinir luirðfengu og 
hergjörnu Ijydíumcnn uröu njótt lingerÖir og spaklálir. 

J)á er Ci/rus kom aplur úr austurför sinni snerist hann í 
móti Bahýlonsborg; hafÖi liann þá her niikinn og vcl að öllii 
búinn; hann flnlli meö sér vatn á silfurskálum úr Koaspesfljöti 
hjá Swsa, því að af því vatni einu drukku Persakonimgar; lét 
hann því flytja vatn þelta meö sér á vögnum, hvert seni hnnn 
fór. Jícgar Cýms kom aö Gyndesfljóli, — þaö vatn fellur í 
Tígrisá —, ætlaöi einn af hestum hans, er helgur var og hvítur 
á lit, aÖ synda yfir ána, en strainmirinn lók hann, og fórst hann 
þar. J>á rciddist Cýms fljólinu og þólti það furðii djarft, og hót- 
aði því, aö gjöra það svo lítiö, aö eigi skyldi væta konu til knés 
þótt yfir væÖi; stOövaði iiann þar herinn og skipli mönnum lil 
verka, og lét veila Gyndesfljóti í 3GO síki; varð aðalfljótiö þá svo 
lílið, sem liann haföi sagt. Að þessu starfi var hann alt sumarið, 
og bélt síöan áfram ferðinni til Babýlonar. J)á var Labijnetus 
konúngur í Babýlon; béltliann liöi sínu úr borginni til móts við 
Cýms og lagöi til orustu viö hann. J)ar fekk Cýms sigur, en 
Labýnelus flýöi aptur í borgina; var hún ramlega víggirt og vistir 
nógar til þriggja ára; voru borgarmenn fyrir þá sök ókvíðnir og 



/ 


CYUUS. 


17 


itílu ser litið um rmnastj þó Cýrus gjörði þeim umsáUir. Cýrus 
sat lánga hríð um borgina og þólti illa áhorfast; borgarraúrarnir 
voru bœði háir og traustir, en á þeím tímum skorti bæði kunn- 
áttu og áhöld til aö vinna víggirtar borgir. Loks fann Cýrus 
það ráðj er honum dugöi; hann let liðsmenn sína veita Evfrat- 
íljóti í vatn eitt skamt þaÖan; varð fljótiö |»á svo gruntj að 
vatnið tók mönnum eigi meir en i' beltisstað. Gjörðu Persar þá 
atlögu að borginni og komust þann veg inn í liana; sátu borg- 
armenn þá að veizlu og höföu gleði mikla og ugðu alls eigi að 
sér. En svo var Babýlon mikil ummálsj að Persar rœntu og 
drápu menn í öörum enda borgarinnar, raeðan borgarmenn sátii 
að veizlu í hinum, og voru vel kátir og vissu eigi hvað fram 
fór, fyr en Persar komu yíir þá og gjörðu þeim herfileg veizlu- 
spjöll (536 f. krb.). 

J>ess er áöur gelið, að Gyhíngav höfðu veriö herleiddir til 
Babýlonar af iNebúkadnesar konúngi; sátu þeir þar síðan og undu 
viö hiö versta; en nú gaf Cýrus þeim heimfararleyfi og iirðu 
þeir fyrir því vinir lians miklir. það er sagt að 50 þúsundir 
Gyðínga hafi þá fariö úr Babýion og flutzt aptur heim á Gyð- 
íngaland; reistu þeir þá aptur musteriö mikla í Jórsöliim, og 
hlóöu þar borgarmúra af nýju. J>eir Serubabel og Josm yfir- 
prestar, voru foríngjar Gyðmga á heimferð þeirra. 

Nú sem Cýrus haföi lagt undir sig lönd öll í Asíii vestan 
frá sjó og austur að Indusfljóti, þá vildi hann tryggja landamæri 
ríkis síns að norðan, gegn þjóöflokkum þeim, er þarreikuðu uni 
löndin. Fyrir því heldur hann liði sínu móti Massagetum; voru 
þeir hjarðmenn einir, er höfðust við á fíatlendi því hinu miklu, er 
gengur austur af hinu Káspishahafi; hjarðir þeirra voru aleiga þeirra, 
og htíldu þeir þeim á beit híngaö og þángaö á því svæði, en 
höföu hvergi fasta aösetu; vildu þeir hvorki áreita aðra, néheld- 
ur þola yfirgáng af öðrum. Á dögum Cýrusar réði drotníng sú 
yfir Massagtíium, er Tojnýris hét. Cýrus sendi fyrst menn til 
hennar og lætur spyrja hana, hvort hún viiji ekki giptast sér; 
en hún þóttist sjá, að Cýrusi mundi öllu heldur leika hugur á 
að ná yfirráðum yfir Massagetum, en að giplast sér, og fyrir 
því neitar hún ráðahag þessum. En er Cýrusi komu þau svör, 
heldur hann her sínum norður að Araxesfljóti, og tók að gjöra 
bru á ána; hinumegin fljótsins bjuggu Massagetar. Meðan stóð 

2 



18 CÝUU3. 



færa honum svofeld skilaboð; »IIættu störfum þessiim Persa- 
konúngurl ráð þú yfir þínum mönniim, cn lat oss í friði með 
þaö sem ver liöfuni I En lángi þig svo mjög til aö reyna þig 
Yið Massageta, þá þarflu ekki brú að gjöra til þess. Yér skul- 
um fara þriggja daga leið inn í land, svo þú getir híngað komið 
i land vort; cn kjósir þú hilt heldur, að veita oss móttöku í 
þínu landi, þá gjör þú slíkt hiö sama«. 

Krösus réð Cynisi að þyggja heldur hinn fyrra kostinn, er 
Tomýris bauð; fór hann á skipum yfir Araxesfljót, og Krösus 
gaf honum þá optur þaö ráö, aö veiöa Massagela með brögðum, 
Honum var kunnugt, að Massagetar þektu hvorki vínföng, ne 
ýmsa munaðarvöru, cr Persar lögðu sér til munns; lét hann þá 
slátra fjölda kvikfénaöar og malreiða, og þvínæst lét hann mat 
þann allan, og miklar nœglir af óblönduöu víni eptir veröa í her- 
búðum sínum, og þar líl gæzlu setti hann nokkra af hinum lök- 
iistu meöal liösmanna sinna; en sjálfur hélt Cýrus meginhernum 
þaöan á burt. INú sem hann var þaðan farinn komu Massaget- 
ar lil herbúöa Cýrusar, undir forustu Spargapises sonar Tom- 
ýris drotníngar; tóku þeir herbúöirnar eplir lilla mótvörn; sett- 
ust síöan að veizlu og atu og drukkii, þar til er þeir vissu ekki 
Ritt rjúkandi ráð og ultu útaf. En litlu síöar komu Persar aö 
þeim, og réðust á Massageta þar sem þeir lúgu í rotinu og 
drápu fjölda þeirra, en tóku suma; var Spargapíses einnámcðal 
þeirra. En er hann haföi aplur fengið fult ráð og rænu, biður 
hann Cýnis leysa fjöturinn af sér, og sem hendur hans voru 
lausar, þá vcitir hann sér sjálfur bana. þá er Tomýris frélti ó- 
farir manna sinna og dauða sonar síns, gjörir hún Cýrusi svo- 
feld orð: »þú, óseðjandi blóðdrekkur! vínið er ólyfjan,sem þér 
helliö í búka yðra þángaö til illyröi renna yöur af vörum; með 
ólyfjani þessu hefir þú svikið son minn og fengiö hann á þitt 
vald, en ekki með dug eður drcngskap. Nú vil eg ráöa þér 
heilt, en taktu nú eptir því, sem eg segi: Láttu þér lynda það 
happ, er þú hefir hlotiö, og faröu svo í friöi heim lil þín aptur; 
en viljir þú ekki það gjöra, þá sver eg eiö við sólguðinn, Massa- 
geta droltinn, að eg skal seðja þig á blóöi, þó þú sért óseðj- 
andi«. 

Cýrus gaf þessum orðnm engan gaum og hélt liði sínu til 


CÝKUS. KGYPTALAXDSMENN OG KAMBVSES. 


Jí) 

iTióts við Massageta. Tomýrís drolning safnaði liði miklii og 
fer í nióti C^ýrusi; verður þar harðiir bardagi og mátti lcngi 
eigi á milli sjá, hverjir sigrast mundu; gengii nienn í höggor- 
ustu; sneri um síöir mannfallinu á Persa, og félí þar C^rwskon- 
úngur. Tomýris lét kanna valinn og leita Cýrusar, og fundu 
menn lík hans; lét drotníng koma líkinu í lcöursekk fullan af 
blóði, SYO hann fengi saðníng sína, eins og hún hafði haft í 
hótyrÖLim við hanu. í>að var 529 vetrum fyrir Krists burö. 

Egyptalandsmenn og Kambýses. 

Noröan og austan á Afríku er land það, er EgyptaJand 
heitir; þar cru landkostir hinir beztu, en til beggja handa sand- 
auönir miklar. Svo hagar til bæði á Egyptalandi og á eyöimörk- 
inni Sa/mra, að þar kemur sjaldan eða þvínœr aldrei rcgn úr 
lopti, mundi því EgypLaland brátt veröa eyöimörk, ef Nilfljót 
rynni ekki eplir því endilöngu og fiæddi á hverju sumri útyfir 
landiö, vökvaöi jarðveginn og veitti hvers konar aldinum vöxt og 
viögáng. I>ar vex baðmull og ýrnsar korntegundir. Beggja 
megin fljótsins gánga fjallgarðar af suðri til norðurs; eigi crii 
þeir háfir, og því lengra sem dregur norður í landiö og nær 
kemur MiðjaröarhaQ, því meir gánga fjöllin sundur, og að því 
skapi breiökar dalurinn; verður þar þá síéttlendi mikið, cn fljótið 
rennur um marga ósa í sjóinn. J>aö land heitir Nilár-Delta, 
í fyrndinni bygðu Eþíópar þetta ágæta land, og fyrir sakir land- 
gæða og veðursældar, komust þeir þegar nokkuö áleiöis í vís- 
iudum og íþróttum; preslar þeirra lumnu stærðafræði, stjörnu- 
fræöi, sagnafræði og aflfræði (Mechanik). En þó þeir kynni 
nokkuð í vísindagreinum þessum, þá fór allur þorri landsmanua 
á mis við þá mentun. pjóðinni var skipt í sjö flokka eöa kyn- 
kvíslir, er mjög vandlega vorti greindir hverir frá öðrum; fyrir 
því gat hvorki almenn mentun né sönn ættjarðarást sameinað í- 
búa Egyptalands til einnar þjóöar. Eptir alvinnu sinni nefndust 
þessir sjö þjóöflokkar þannig: prestar, hermenn, nautahirðar, 
svínahirðar, kaupmenn, túlkar og skipstjórar. Prestastéltin fór 
mjög á huldu með þau vísindi, er hún kunni, og hið helga let- 
ur, er hún ritaði (hieroglýfar, hcilög myndaskript) gat enginn 
maður lesið nema sá, sem þekti leyndarmál prestanna, og þannig 
tókst þeim að halda hinum fáfróða lýð í hinni mestu undirgefni. 

2 * 



20 


EGYPTALANDSMENN OG KAMBÝSES. 


Hermnnnasléttin hafði þau forréttindi að verja líf koniings; hún 
leið engiim af öðrum flokki, að hafa hin minstu hernaðarstörf 
á hendi, og þar eð hún þannig einsaman bar vopn og knnni 
vopnum að beita, þá haföi hún ásamt prestunum alt vald yfir 
hinum öðrum flokkum. Koniingur var kosinn af þessum Iveim 
fiokkum; þcir einir áttu jarðir í landinu, og hinir voru þeim al- 
gjörlega háðir; hinir fimm óæðri flokkar máltu ekkert samneyti 
eður samblendi hafa við presta eður hermenn; svínahiröar vorii 
i minstum metum af öllum; ef þeir snertu einhvern mann úr 
öðrum flokki hinum minsta fíngri, þótti það hin versta saurgun, 
er vandlega skyldi af þvegin. En um einn hlut komu allir þessir 
flokkar sér saman, og það var, að þeim þótti engin þjóð í heimi 
standa sér jafnfælis; að þvi leyti líktust Egyptalandsmenn Kín- 
verjum; en af jafn óviturlegu þjóðardrambi leiddi þá eðlilega, að 
þeir fóru á mis við margvíslega mentun og framfarir, er aðrar 
þjóðir hefðn getað veitt þeim, og öll mentun og vísindi Egypta- 
lands hlaut að verða sérvizkuleg og eintrjáníngsleg og fá á sig 
eins konar steingjörfíngs svip. þessu til sönnunar skal þess 
getið, að prestarnir höföu safn mikiö af ýmsum reglum læknis- 
fræöinnar; hvað sem fyrir kom, iirðu læknar að fylgja þeim regl- 
um og engu öðru; en bæri svo til, að einhver læknir fylgdi öðr- 
um ráðum en þeim, sem þar voru rituð, og sjúklíngur andaðist, 
þá var iæknir sá dauðasekur. 

Egyptalandsmenn tignuðu marga guði, einkum Ósíris, for- 
laga guð, og ísiSj er táknaöi frjófgun jarðarinnar; þar aö auk 
héldu þeir mörg dýr vera heilög, t. a. m. Ibis (fugl), lclineumon 
(Faraósrolta), köttinn, og j'msar höggormategundir; sumir menn 
þar í landi trúöu á krókódílinn. J>aö varðaði líftjón ef dýr þessi 
voru drepin. Ef svartur kálfur fæddist með helgum einkennum, 
með hvítum díl ferhyrndum í enni, arnarmynd í hnakka og tor- 
dífilsmynd undir túngurótum, þá varð mikill fögnuöur um alt E- 
gyptaland, og hálíöahöld með mikilli viðhöfn. þann kálf kölluðii 
landsmenn Apis og blótuðu hann; hof hans var í Memfisborp, 
}>eir trúðu því, að annaö líf væri til eptir þetta, en sálin gæti 

t 

eigi komizt til bústaöar Osíris, fyr en eptir margfalda hreinsun. 
Fyrir því héldu þeir, að sálir manna færi eplir dauðann í líkami 
ýmsra dýra, einn af öðrum, þar til þær sneru aptur í manns 
líkami; þetta hríngsól varð hver mannssál að gjöra þrisvar áður 



EGYPTALANDSMENN 00 KAMliÝSES. 


21 


fulIhreiQ vœri. {>að kölluðu þeir sálnareik. Til þess að sálin, 
er hún kom aptur af reiki þessu, gæti fiindið líkama sinn órotn- 
aðan, þá smurðu þeir líkin dýrum smyrzlum, vöföu þau ullar- 
voðum og lélu í kistur, gjörðar af eins konar fíkjulré, er mjög 
var seigt og endíngargoU; er enn til fjöldi þcss konar smurð- 
líka {mumiœ) á Egyptalandi, er geymzt hafa óskemd um margar 
þúsundir ára í grufreilum neöanjarðar, Er það allmerkilegt, 
að hitta þannig nú á límum líkami þeirra manna, er eitt sinn 
voru uppi á Egyptalandi og sjálfir voru sjónai’Yoltar að ýmsuni 
þciin furðuverkum, er sögö eru þaöan úr landi. 

Til eru margar fornleifar og menjar hinnar fornu íþrótlar 
egypzkra manna; rústir af hofum með úthöggnum mynduni og 
afarstórum líkneskjum goöa, manna og dýra. {>yí að sá var 
siður Egyptalands konúnga í fornöld aö þröngva alþýðu manna 
til aö vinna slík stórvirki, starfa aö slíkum slórsmíöum, lil þess 
að sýna seinni alda mönnum stórmensku og höföíiigsskap kou- 
únganna, er svo miklu gálu lil leiöar komiö. Meðal þessara hinua 
miklu fornleifa, cr einkum finnast í nánd við á Egyptalandi, 
eru steinstöplar þcir hiiiir miklu {Pýramídar og ÓöcUsliar) nafn- 
kendaslir. Fýramídar eru ákaflcga miklir stöplar af steiui, fer- 
slrendir og breiðir mjög aö neðan, en að sér dregnir upp og 
oddmjóir að ofan; hlezlunni var svo hagað, að stallar voru á, 
tveggja og þriggja feta háfir eptir steinþyktiuni, og málli gánga 
upp sem á stigum. Uinn stœrsti af steinvörðura þessum var 
700 feta á hvern veg niður viö jörðu, og jafnmargra feta á hæð. 
Margir þeirra eru cnn til á Miöegyptalandi fyrir vcstan Nílfljót. 
Óbelisliar eru ferstrendir stöplar af einum steini, og gegnir það 
furðu, aö menn skuli hafa orkað að höggva og reisa slík heljar- 
björg, um 180 feta á hœð; erii þeir að iíkinduni liöggnir út úr 
hönirum suður í fjöllura á Egyptalandi hinuefra; áhliðum þeirra 
cr höggið hið helga letur cgypzkra manna, og hcfir mönnum 
nú á hinum síöiistu límum tekizt að þýöa það að nokkru og 
num að likindum margt verða Ijósara en verið hefir um fornöld 
Egyptalands. Sumir af Rómverja keisurum flultu nokkra af stein- 
stöplum þessum til Rómaborgar, og standa þeir þar á einstöku 
torgum staðarins. 

Einn af forn kouúngum Egyptalands er nefudur Scsoslris; 
hann var mikilvirkur og viðfOrulI og fór lierfcrðir lil ýmissra 


22 


EGYPTALANDSMENN OG KAMBÝSES. 


landa; liann vann Lillu-asíu og Skj'þalancl og Eþiópaland, eðnr 
Bláland; það er siiður af Egvptalandi; hann let gjöra síki út 
iim lundið og veita vatni iir Nílfijóli til gróðurauka. 

|>aö hafa menn fyrir satt, aö sundurþykkja milli prestasléttar 
og hermanna hafi valdið því, að Egyplaiand skiptist í 12 kon- 
úngsríki 

Einn af konúngum þeini var Fsaimnetilnis; hann varð ein- 
valds konúngur (666—G17) og þröngvaði hermannastéttinni lil 
hlýÖni við sig með tilstyrk málaliðs, er hann fekk af lóníxi og 
Kariu; en preslastéttina gjöröi hann sér auösveipa meö því að 
reisa hof og helgar smíðar; hann leyfði lUlendum mönnumj eink- 
um Grikkjum, aö setjast aö viö Kílárósa. 

Nelilw hét son hans; hann inisti Sýrlaud eptir orustuna hjá 
Circesiuxn (606), en lagði aila stund ú aö koma upp skipastóli. 
Ilerodótus hinn gríski sagnaritari segir, nö hann hafi láliö Föni- 
ciumenn sigla umhverfis Afríku; lögðu þeir út hafið rauða og 
komu aptur að þrem árum liðnum inn Njörfasund (Gibraltar- 
sund). Áprics hétsonarson Nekkós; hann herjaði á CyreneboTg; 
þar hjuggii Grikkir. Apries konúngur beið ósigur; gjörðu liðs- 
menn hans þá uppreist, og tóku mann af lagum stigum, er Ama- 
sis hét, til foríngja yfir sig. Yarð Apries konúngur handtckinn 
og liflátinn, en Amasis setlist að völdum cptir hann. Amasis 
(frá 570—526 f. Kr.) var atorkumaöur mikill og slœgvitur; hann 
lét reisa hof mörg og gjöröi það til þess að geðjast preslastélt- 
inni; við alþýöu manna var hann Ijúfur og lítilátiir oghinnglaö- 
legasti, og fyrir þá sök varð hann ástsæi!; hann leyíöi Grikkjum 
verzlunarviðskipti við Egyptalandsmenn og bólfeslu í Naulcx'atis- 
borg, Á hans dögum var ársæld mikil a Egyptalandi; jók það 
eigi alllítiö vinsœldir hans meðal landsmanna. 

þá er Cýrus var fallinn i ófriði viö Massageta, eins og fyr 
cr rítaö, tók Kambýsps sonur hans konúngdóm yfir Persum; 
hét hann að halda fram hernaði og vinna lönd, sem faðir hans 
haföi gjört; lék honum þá mest hugur a að eignast Egyptaland; 
þykir það land erfitt aðsóknar austan af Asíu, fyrir því aö þá er 
að sækja yfir eyöimörk þá erSues lieilir; sú skilur heimsúlfurnar; 
hefir herliöi þar opt ílla farnazt. Kambýses gjörði samband við 
konúng einn í Arabia\ fekk valn hjá honum handa liöi sínu á 
eyðimörkina, og flutti á úlföldum. I>á réð PsííWDncnzíiís konúngur 



EGYPTALANDSMKNN 00 KAMBÝSES. 


23 


fyrir Egyplalandi; safnar hanii liði og fcr til móts við Kambýscs; 
varð fimdur þeirra Iijá PeJúsium (525 f. Kr.); það er í Nílár- 
liólmiim; varö þar orusta mikil og laiik svOj að Kambýses fekk 
sigur; eplir þaö tók hann Meuifis, eina af höfuðborgum landsins. 

Kambýses var gjarn á stórræði og hernaö, sem faðir hanSj 
en ólíkur honum í mörgu öðru. {>óit Cýrus væri einvaldurj þá 
lét hann eigi grimd koma niður á mönnum cptir því sem verk- 
ast vildi, hann haföi þaö og til, að vera veglyndur, cnda höföu 
Persar minníngu hans iengi í hávegum; og þykir það bera þess 
vott, að hann hafi ekki cingöngu veriö ágengur harðstjóri, heldur 
haft margt sér til ágætis. En Kambyses var bæði reiöigjarn, 
grimmur og heiptrækinn, og þar á ofan jók hann þessa ókosti 
sína svo mjög með ofdrykkju, að stundum héit við œði. Ilann 
hlífði Psammenítus um hríð, en þar kom, að hann lét ráöa hann 
af dögum, síðan beilti hann hinni mestu grimd gcgn ætimönn- 
um hans, og lét misþirma líki Amasis konúngs, föður Psammen- 
ítus, fyrir þá sök, að Amasis haföi að sögn komiö sér undan 
því með kænsku, aö gipta Kambysesi dóttur sína. þessu nœst 
ráögjörir Kambyses að fara herskildi lengra suöur á Afríku. í 
því skyni sendir hann 50 þúsundir fólgönguliös vestur til Am- 
monium; þar heitir nú Sivah og er í eyöimörkinni Sahara; þar 
var bygð og þar var nafnfrœgt hof og vefrétt; þar tignuðu menn 
guðinn A^yunon. Kambýses valdi menn mjög í för þessa; lögðu 
þeir upp frá Pchii, höfuöborg Suðuregyptalauds og héldu inn á 
eyðimörkina; hefir eigi spurzt til þess herliðs síðan; en það er 
sögn Ammoníumanna, að lið þetta hafi hrcpt veður mikið í ó- 
bygðum með sandroki og hafi þar farizt hvert mannsbarn. Siið- 
ur af Egyptalandi bygðu um þær mundir »hinir lánglífu Eþíóp- 
ar« ; það var fjallaþjóð, og liföi við kjötmeti og mjólk, en skeyttu 
hvorki akuryrkju né listum eður neins konar mentun. Kambýses 
lék hugur á að lcggja þá þjóð undir sig, en áður lengra ræki 
ræður hann það af, að senda njósnarmenn egypzka á fund kon- 
úngs þeirra Eþíópanna, og fá fregn af iandinu. Njósnarmenn 
fara, sem fyrir þá var lagt, og höfðu með sér gjafir til konúngs, 
bæði purpuraklæði, gullfesli, armbaug af gulli, smyrsl og pálma- 
viðarvín. Segir ekki af ferö þeirra fyr en þeir koma ú fund E- 
þíópa kouúngs; hann var mikill maður vexli og fríður sýnum. 
Segja sendimenn, að Kambýses Persa konúngur scndir honuin 



24 


EGYPTALANDS.MENX OG KAMDYSES. 


gjafir þessar, cr hann átli cigi aðrar belri, og vill vera vinur 
hans og gestafélagi. Konúngur mælti: BCigi mun Persa konúng- 
iir bafa scnt mér gjafir þessar í því skyni, að gjörast gestafölagi 
minn; eigi er þaö beldur salt, cr þér segíð, því að þer eruð 
njósnarmenn einir; Persa konúugur er viösjáll maöur; væri bann 
þaö eigi, þá mundi bann láta sér nægja silt land, og mundi eigi 
seilast til annara«. Konúngur bélt á boga; lét hann þá streng- 
inn slakna á boganum, fekk sendimunnum hann í hendur og 
sagöi: »Konúngur Eþíópa ræður Persa konúngi aö hyggja af 
leiðángri bíngað í land, þángað iil hann, eöur einhver annar 
persneskur maður, getur dregið ör fyrir odd á boga þessum; 
alt lil þess líma má hann þakka guðunura, að Eþíópum hug- 
kvæmist eigi, aö auka ríki silt með annara löndum«. í>ví næst 
tók hann viö purjniraklæöunum og spiiröi, hvaö sá blutiir væri. 
En er sendiinenn böfðu skýrt bonum af vefnaði og iit klæöanna, 
mælti konúngur: »mcnnirnir eru svikulir og klœði þeirra eru 
einnig sviknl«. Jiá spuröi konúngur, lil bvers væri höfö gull- 
festin og armbaugurinn. Sendimenn sögðu bonum þaö; cn 
konúngur hugði vera mundii fjötrar, hló og mælli; »þá höfum 
vér sterkari fjötra hér í landi, en þessa«. Víniö þótti bonuni 
golt, og spurði, hvaö Persa konúngur hefði til matar, og hversu 
gamlir menn yrði þar í landi. Sendimcnn svöruöu, aö konúng- 
iir œti brauö, og sögöu honum hvernig jörðin vœri búin undir 
sáníngu; bvcitikorni sáð í hana, er síöan sprytli og yröiað hárri 
stöng; en hvað aldri manna liði, þá yröi Persar áttræöir. Kon- 
úngur svaraði: aö sig furöuöi als ekki, þó þeir gœti eigi eldri 
oröið, þar sem þeir æti áburö jarðarinnar, og befðu þeir ekki 
vínið aö styrkja sig á, þá myndi þeir naumast veröa svo gamlir. 

þá er Kambvses frétli orð Eþiópa konúngs, varö bann á- 
kafíega roiöur, og það því frcmur, sem bvorki bann, cða nokkur 
annar persneskur maöur gat dregið ör fyrir odd á boga þeim, er 
scndimenn komu mcð frá Eþiópalandi. Kambýses átli bróður 
þann, er Smerdis hét; hann einn gat dregið bogastrengiim lítið 
eilt; þaö misiíkaði Kambýses stórum, og fyrir því sendi bann 
Smerdis bróöur sinn heim til Persalands. Sjálfur bélt hann her 
sínum lil móts við Eþíópa konúng; átti liöið að sœkja yílr fjöll 
og fyrnindi þaii, er liggja suður af Egyp'.alandi. Kambýses var 
njólfær og framgjarn, og hafði litla fyrirbyggju baft fyrir vistum 



EGyPTALANDSMIiNN OG KAMBÍSES. 


25 


handa liðsmöiimim sínum; [inUuvisLir í óbygðum og urðu Pers- 
ar aö hafa fararshjóta sína lil matar, og þar kom um síðir, að 
liðsmenn vörpuðu hlutkesti um hvGrjir þeirra deyja skyldii, lil að 
seðja húngur hinna. Varð Kambýses þá að snúa aptur til Egypta- 
lauds. En er hann kom aptur lil Memfis-borgar, var hátíö mikil 
meöal landsmanna, því að guðinn Apis var þá nýkominn tii þeirra; 
lét Kambýses drepa þá menn, er fyrstir sögðu honum þau líð- 
indi, og kvað ósannindi ein er þeir sögðu. En er prestarnir 
játnðu það satt að vera, sem þeir höfðu sagt, kvaðst Kambýses 
vilja sjá Apis og vita hvort hann væri taminn. Var þá Apis 
leiddur fyrir konúng, og jafnskjótt og Kambýses sér hann rekur 
hann sverðiðílær nautinu, og mælti: »þér heimskíngjar! er það 
guð, sem hefir hold og blóð, og verður járni særður? slíkurguð 
er rétlkjörinn yður lil handa, en þó skuliö þér eiga því skamma 
sLund að fagna, að hafa gabbað mig«. Aö því mæltu lét hann 
berja prestana, og bauð að drepa hvern þann egypzkan mann, er 
þá ælli nokkurn þátt í liálíðarhaldinu. En það er frá Apis að 
segja, aö hann dó í hofi sínu af sárum: jörðuöu prestar hann 
síÖan á laun viö Knmbýses. 

Litlu síðar birlist Kambýses sýn í svcfni; honum þótti Smer- 
dis bróöir sinn sitja í konúngs hásæli og nam höfuö hans við 
himin. Draumur þessi fékk Kambýscs mikillar áhyggju og fyrir 
því sendir hann Prexaspes vin sinn ausiur í Súsa og lét hcngja 
Smerdis. Upp frá því varö Kambýses svo óður, aö Iiann réði 
sér ekki fyrir grimd; hann spyrnti þannig fæti viö systur sinni, 
svo að hana dróg til bana, var það fyrir þá sök, að hún minli 
liann á Smerdis bróöur þeirra. AVösus gamli, er verið hafði 
ráðgjafi föður hans, varð opt aö fela sig lil aö foröa lífi sínu, 
er hann haföi gcfiö Kambýsesi citthvert þaö ráð, sem honum 
geðjaöist eigi að. Enginn maöur þoröi að yrða á hann, nema 
með mestu flærö og fagurmœlum, og þótt hann sýndist glaður í 
bragði, þá urðu menn vel að gæta þess, að segja honum ekkert 
ógeöfelt. Einhvcrju sinni spurði hann Prexaspes; »Iívað segja 
Persar um mig?« Ilinn svaraði: «Menn segja þér þyki sopinn 
góöur herra! en að öðru leili er þjer hælt«. Konúngur mœlti; 
»1111 skaltu sjálfur um dæma, hvort Persar hafa salt að mæla, er 
þ’eir segja slíkt, eða þeir eru gengnir frá vitinu; ef eg hitti son 
þinn, sem þar stendur, í hjarta, þá er Ijóst, að Persar segja ó- 



2C 


EGYPTALANDS.MENN OG KAMBÝSES. 


salt, og aö eg er með ölla ráði«. Greip koni’ingur þá Loga 
sinn, lagöi ör á streng, og skaut af; sveinninn féll þegar; stóö 
örin í miðja hjarta. f>á varö Kambýses glaöur og mœlti við 
Prexaspes: »nú er auðséð, aö það eru Persar, en ekki eg, sem 
vitið hafa mist. Ilefurðu nokkru sinni séð betur skotið en 
þelta?« Prexaspes mælli: nguðinn sjálfur getur ekki betur 
skotið !« 

Um þcssar mundir gjöröist sá viöburður á Persalandi, að 
maöur nokkur af preslasléttinni frá Medíu, gaf sig fram í höfuö- 
borginni Siísa, og sagöist vera Smcrdh bróðir Kambýsesar; uröu 
margir til að trúa orðum hans, og komst hann þannig lil ríkis. 
En það er að segja frá Kambvscs, aö þá er hann fréttir aðfarir 
þessar, bregður hann viö skjótt, og bvzt að fara heim til Persiu 
og sefa uppreislina; cn er hanu var kominn til Sýrlandsy lókst 
svo til, að þá cr hann vildi stíga á bak liesti sínum, stakk liann 
sig á sverösoddi í iærið; var það allmikiö sár; varð hann þá að 
láia þar fyrirberast sem hann var kominn; kallaöi hann nokkra 
persncska höföíngja á sinn fund, og segir þeim, að hann haíi 
lálið taka bróöur sinn af lífi, lil þess að draumur sinn skyldi 
eigi fram koma; en prestur sá, sem nú sé kominn lil ríkis á 
Persalandi, sé svikari, og verði þeir að sleypa honum úr vuld- 
uui; lók konúngur þá að gráta og harmaöi miög forlög sín. £n 
cr Persar sáu Kambýses gráta, rifu þeir klæöi sín og grétu há- 
stöfum. þó ,trúðu þeir því, að prestur segði salt, og væri Smerdis 
sonur Cýrusar konúngs, Kambýses gæli ekki unt honum kon- 
úngstignar, og vildi því œsa menn lil ófriöar gegn honum. Eplir 
það andaðist Kambýses af sárinu (522). 

vika-Smerdis. 

Eptir lát Kambýses réði preslur þessi yfir Fermlandij og 
hafði aðsetu í Súsa. Ilann gjörði sér alt far um, að ná 
hylli landsmanna með því, aö leysa menn frá herþjónustu, og 
gefa þá lausa við skatta. það er sagt um þenna Svika-Smer- 
dis, að Cýrus haföi eitl sinn refsað honum fyrir einhverja yfir- 
sjón, á þann hátt, að hann lét skera af honum bæði eyrun. þessi 
líkams-lýti reyndi Smerdis að dylja sem bezt, og fyrir því lét 
Iiann engan persneskan höfðíngja koma á sinn fund, lét þvínær 
aldrci sjá sig, en sat allajafna heima í höll sinni. Maðtir hét 




SVIKA-SMEllÐIS. 


27 


Ótanei, honiim var kunniigt, aö einn niedverslair prestiir liafði 

verið afeyrður á dögum Gyrusar; kom lionurn því tíl hugar, að 

alt muncli vera sami maðurinn, sa sem afeyröur var og þessi 

/ 

sem til valda haföi brolizt. Otanes átli ser dóttur; hún var ein 
af konum Sinerdis; hana fær Ótanes lil að taka höfuðfatið af 
konúngi, einhverjii sinni þá er hann var sofnaður. Ogjafnskjótt 
scm Otanes veröur þess vísari aö konúng vantar eyriin, gjörir 
hann samsæri viö sex persneska menn; einn af þeim hét Dar- 
íws; hann var son Hystaspis jarls á Persalandi. 

Nú hefir Sviha'Sjnerdis konúngur frétt, að sá kvittur gángi 
meðal inanna, aÖ konúngstign hans muni iniðlúngi vel fengin; 
lætur hann þá Prexaspes koma á sinn fund og lofar honum öllii 
fögru, ef hann gángi fram á hallarmúrinn og sannfæri lýðinn um, 
að hér sé als cngum brögöum beilt, heldur sé það Smerdis 
sannur son Cýrusar, er nú sitji að völdum í Súsa. En það er 
frá Prexaspes að segja, að jafnskjótt sem hann hefir stígið fæti 
iipp á hallarmúrinn, þá hirðir hann h'liö um loforð þau, er hann 
haföi heitið Smerdí, og- þylur upp alla œítmenn Cýnisar og all- 
ar þær velgjörðir, er Cýnis liefði veitt Persum; kveðst sjálfur 
hafa ráðiö Smerdis bana eptir áeggjan Kambýsesar, og aö sá 
inaður, sem nú hafi koiiúngsvald á hendi, sé prestur og eigi 
ckki lilkall lil konúngdóms á Persalandi; lauk hann erindi sínu 
með því, aö bannsýngja Persum, ef þeir reyndi eigi að losa sig 
iindan yfirráöum Medíumanna. Að því mællu steypir hann sér 
ofan fyrir múrinn og lét þannig líf sitt. 

iN'ú víkur sögunni til hinna sjö, er samsœrið höfðu gjört; 
vissu þeir eigi livaö Prexaspes hafði aöhafzt, en hinsvegar eggjaöi 
Ðarhis þá mjög.á, aö vinda bráðan bug að sinni fyrirællun; 
gánga þeir nú til hallarinnar og ná skjótt inngöngu, meö þvi' 
varömenn gruna þá ekki, þar sem þeir voruallir i höfðíngjatölu. 
En er þeir komu að konúngs herbergjum; viidu þrælar þeir, er 
þar hékhi vörð, cigi leyfa þeim inngöngu; brugðu samsærismenn 
þá sverðuni og vógu þrælana. Meðan þetta gjöröisl satkonúng- 
ur, sem venja hans var til, í herbergi sínu, oghjáhonum prest- 
ur einn, og ekki fleiri manna; ræddu þeir með sér, hvaö til 
bragðs skyldi taka, síðan Prexaspes haíöi þannig brugðizt, sem 
reynd var á oröin. í því ruddust samsœrismenn inn að þeim, 
greip armar þeirra þá boga, en annar spjót, og bjuggust til varn- 



28 


SYlKA-SMEaÐIS. 


ar; sá varðist vel er spjótið hafðij þar til er hana féll ; en Iiiun, 
er hann sú að hann fekk eigi boganum við komið, þá kastar 
hann honum og Hýr í annaö herbergi þar er dimt var. þángað 
komst Darim og einii af félögum hans, er Gobrýas hét; reöist 
Gobrvas á Smerdis þar í myrkrinu, og urðu SYÍplíngar meðþeim. 
Dan'us stóö hjá með brugönu svcrði, en þoröi eigi lil að leggja, 
því aö hann óttaðist, að hann kynni aö vega félaga sinn í slað 
konúngs, þar í myrkrinu. En er Gobrýas finnur, að Daríus 
hefst ekki að, kallar haun og mæili: »>Neytlu sverðsins maður, 
þóU eg verði fvrir högginim! Daríus heggur fram sverðinu; hiltir 
konúnginn; varð það hans bani. Nú hafa þeir Daríus með sér 
höfuð Svika-Smerdis og sýna Iýönum;gengu borgarmenn þá í liö 
með þeim og drepa presta þá alla, er þeir fengu hönd á fest. 
Náðu Fersar þannig í annað sinn yfirráöum yfir AlediuinÖrDiutn 
(521). En það var samkomulag með samsærismönnum, að sá 
þeirra skyldi konúngur veröa yfir Persum, cr þeim hesti riði, er 
fyrstur hneggjaöi. Aö morgni dags í sólarupprás riðu þeir allir 
út úr borginni, eins og lil var sctt. Ilafði stailari Daríusar hag- 
aö svo til, að hcstur hans hneggjaöi þegar, er^ þeir komu út 
fyrir borgina. fannig varð Darius Ilystasphson konúngur yfir 
Persum (521 f. Kr.). 

llið persneslía eínvaldsdœmi varð aldrei víölendara, en um 
daga Daríusar koniings. það náöi um þær mundir austur að 
Indusfijóti, suður aö Indlandshafi, Arabalandi og Eþiópíu, vestur 
nö eýöimörkum Afríku, norður að iMiöjarðarhafi, þrakíu, Svarta- 
hafi, Kákasusfjöllum, Kaspíahafi og heiðalandi því, er þaðan 
gengur lil austurs. Persakonúngur, er alment varnefndur njiinn 
mildi liotiungun^ j var Ugnaður eins og guð, og allir sem á hans 
fund sóLtu, urðu að knékrjúpa honum, og sýna hinamestu lotn- 
íngu. Ilann haföi aösetu í 4 höfuðborgum, Babýlon, Ehbaiana, 

f 

Persepolis og Súsa, eptir því sem árstíöum hagaöi. 1 Súsavoru 
samankomin lángmest auðæfi, og hverskonar munaðtir og óhóf 
áiti þar heima. »ílinn mikli konúnguru haföi fjölmenna hirð, 
inarga þræla og mikil kvennabúr, og svo má að orði kveða, aö 
höll hans Ijómaði öll af gulli og dýrgripum, svo að furðu gegndi. 
I>aö var einskonar miðsól, er skein út um hinn mikla þjóða- 
geym, er Persakonúngur réði fyrir. Persar voru fyrir öörum 
þjóðum, er konúngi lutu, og guldu þær þeim skalla og skyldur; 



SVIKA-SMERÐIS. 


29 


næstar þeim að Yirðíngu gengu nábúaþjóðir þeirra, og svo koll 
af kolli, svo að þeir voru jafnan minst mclnir, er fjærstir bjuggu 
konúngi. Siðir og lífernishællir voru hispurslegir og viðhafnar- 
miklir, en þó í aðra rönd harðvðgislegir og samboðnir óment- 
uðum mönnum; jarðyrkja og garðyrkja var í góðiim metum og 
konúngur studdi hana; vegabætur og póstgöngur áttu sér stað 
um ríkið; vatnsból voru gjörð á eyðimörkum, og verzlun og sam- 
göngur nutu opinberrar verndimar. En öll þjóðin og hver ein- 
stakur maður laut konúngi og jörlum hans, eins og ófrjálsir 
menn: þeir áttu alt undir miskim konúngs bæði fé og fjör; hann 
gat svipt þegna sína öðruhverju, eða hvorutveggja, eptirþví sem 
honum þóknaðist í þann svipinn. 

Ríki Persakonúngs var skipt í mörg jarlsdœmi. Konúngur 
setti jarl yfir hvert fylki. |>ó jarlar þessir væri undirgefnir kon- 
úngi, réðu þeir hartnær sem cinvaldar hver í sínu fylki, og því 
fjarlægari sem þeir voru frá konúngi, og meiri menn fyrir sér, 
því meira varð ráðríki þeirra í þeim fylkjum, er þeir voru yfir 
skipaðir. þegar koniingi líkaði eilthvað miöur við jarla sína, 
voru það einatt úrrœði hans, að hann sendi menn til höfuös 
þeim, og lét drepa þá; settist vegandinn þá að völdum í hins 
slað, er drepinn var, og bar fyrir sig konúngsbréf. En opt bar 
það við, að jarlar þessir uröu ofjarlar hinum mikla konúngi, og 
gjörðu það er sjalfum svndist, hvað sem konúngur bauð. þannig 
ríkti harðstjórn um alt Persaveldi og í hverju einslöku fylki. En 
jafnframt því, aö stjórnarfyrirkomulag þetta hélt um stundarsakir 
þjóðunum undir ánauðaroki Persa, þá flvtti það einnig fyrir 
sundrúngu ríkisins, er kenna mátli sjálfræði hinna persnesku 
jarla. 



30 


Annar kallí. 

Grrikliir og' ófriðiir Jjeirra við Persa 


n e tj u ö 1 d G r i k k j a, 

Það er kunmigt, að af Európu gánga þrjú nes og öll rnikil 
suður í hafið. Hið austasta ncsiö bygði þjóð sú í fornöld, er 
Pelasgar hét; voru þeir í ætt við Indur, og liröu við jaröyrkju. 
Svo er um sögu GrihhJdj sem annara þjóöa, aö þegar fariÖ er 
fram í fornöld, þá verður frásögnin myrk og hrikaleg og þó i 
molum; veldur það því, aö mcöan þjóðirnar cru í bernsku, þá 
eru hugmyndir þeirra bernskuiegar, og þeim cr ekki lagið að 
lysa viðburöum þeim, er gjörzt hafa, greinilega og eðliiega eins 
og þeir hafa orðið til í heiminum, beldursmíöa þær sér alskon- 
ar kynjamyndir, mennina gjöra þœr að guöum og verkin verða 
að því skapi. rornmentun Grikkja byijar á því, að í broddi 
þjóðarinnar gánga hetjur {Ileroes) margar, t. a. m. llerhílesy Pe- 
sevsj Jason, er eiga í miklum þrautum ýinist viö nátlúru-öfiin, 
ýmist viö alskonar ófreskjur í dýra- eður mannamyndum; veröa 
þeir ágætir mjög af hreysti sinni og þrekvirkjum, og eru hafðir 
í guöalölu cplir dauðann, Meöal frásagna þeirra, er þannig lýsa 
fornöldinni, eru kvæði/fdjners taiin einhver liin ágætustu. Uómer 
var gn'skur maður af /djja-ætlkvísl; bafði sá þjóöflokkur numið 
lönd á vesturströndum Litlu-Asiu, nokkru áður en sögu-öld 
Grikkja hófst, og þar gjöröust þeir viðburðir, er Ilómer liefirum 
kveÖið. I>ykir hann framúrskarandi, bæði vegna þess hve há- 
fleygiir hann er í anda, þegar hann lýsir lífi manna og guöa, 
viðureign þeirra og bardögum; vegna þess, hve nákvæmlega og 
Ijóslega hann segir frá mentunarástandi þeirra tíma, líferni þjóöa 
og einstakra manna, viöburðum og stöðum, og loksins vegna 
þess, hvíhk áhrif kvœði hans höfðu jafnan á bina grísku þjóð. 

n ó m e r. 

ilann cr fæddur á vesturströnd Litlúasíu, en eigi vita menn 















IIÓ.MEU. 


31 


hvar, og «yo er sagt, aö sjö eyjar og borgir kcptu nm bann, og 
sagði bver, að bann vœri bjá sér borinn og barnfæddiir. Ilon- 
um crii eignnö tvö höfnðkvœði: Jlwnshviðaj eðnr kvæöi nm um- 
sát og fall Ilíonsborgar (Trójuborgar), og Odi/ssevsliviða, eður 
kvœði nm brakníng og beimkoniu Odyssevs (Ulixesar). 

Sagan segir, að París, sonnr Príamus konúngs í Trójuborg, 
bafi sólt heim Menelás Spartverja koniing gestavin sinn, en farið 
svo þaðan, að bann baföi á burt með sér drotníngu bans, Ilel- 
enu bina fögrn, og nulti bana og auöæfi mikil lil Trójnborgar. 
Mcnelás 'álti bróðnr þann, er Agamemnon bét, bann var kon- 
úngur í Myliene; það er og á Grikklandi. Kú sem Menelás er 
sviptur konunni, fer hann að bitla bróöur sinn, og síöan fara þeir 
bræöur og beiðast liös bjá Ahheum (þ. e. Grikkjmn) til þess að 
ná aptur konunni frá Trójnmönnnm. Grikkir uröu vel viö liðs- 
bón þeirra bræðra; böföu þeir mi liösafnað mikinn og héidu 
hernnm anstnr til Liliuasín lil móts viö Trójnborg. J>essir eru 
taldir ágætaslir böfðíngjar í liði Grikkja: Agamemnonj bann var 
aöalforíngi fyrir Grikkja her; MeneJás konúngur sjálfnr; bann er 
nefndnr binn rómsterki; AhhiUcs hinn fóíhvati, og lalinn binn á- 
gælasti af öllnm Grikkja hetjnm, hann var sonnr Pelevs J>víu- 
konúngs og Þetísar IiafgyÖju; Odysscvs, hinn ráöagóði, þrantgóði 

f 

konúngur á Iþökn, hinni grýttn ey fyrir vestan Grikklaiul; ÐiJ- 
medcs hinn slerki, konúngur í Argos; Nestor, konúngur í Pýlns 
og fl. Allir böföu þeir mörg skip og hiö fríöasta liö. Svo er 
sagt, að Neslor vœri ehtur allra höf'öíngja í liöi Grikkja; »bufðu 
vfir hann liðið tveir mannsaldrar mœllra manna, en nú var hann 

V 7 

konúngur yfir þriöja mannsaldrÍH; fyrir því gekk bann eigi í or- 
usln, en á ráðstefnum var bann ullnm öðrnm framar, því að 
bann var manna vitrastnr og máisnjallastnr; ræðan fíant bonum 
af vörnm, sætari en lumáng. Grikkir settust um Trójuborg, og 
gjöröu áhlaup á hana; en Trójnmenn tóku snarplega á móli. 
Paris skaut vel af boga, en var að ööru leiti enginn garpur né 
fullhugi; en meðal Trójunianna urðu þeir frægasliraf vörnsinni; 
Eneas og einkuni »hinn bjálmkvikÍH llehtor, sonnr Príamus kon- 
úngs. Trójumönnum kom lið víösvegar að úr Litlu-Asíu; varð 
borgin eigi auðsótt, og frestaðist aUnisátin alt að 10 árum; en 
margar uröu smáornslur með mönnum. Guðir og gyðjur stigu 
niður úr hinum glœstu sölnm á Ohjm^s-fjalli og gengu í hina 









32 


nÓMEU. 


miklu slyrjöld. Pallas Aþena (Mínerva) hin volduga nieygyðjaj 
oghinráðn'ka Ilera (Juno), drotníng Seus (Jiipilcrs), veittu Grikkj- 
um; en Afrodita (Venus) ástagyðja, og Febus ApoIIó, hinnlang- 
skeyti bogvaldur, veittu Trójumönnum og einkum Ilektori. 

Ilíonskviða, er cinkum segir frá viöbnröum á hinu tíunda 
ári styrjaldar þessarar, byrjar á því, aö skúldiö heitir á vSönggyöj- 
una, meö þeiin oröum : okvcö þú, gyðja, um hina fársfullu heipt- 
arreiöi Akkillesar!« því að reiði hans og deila viö Agamemon 
olli einrnilt því, að styrjöldin slóð svo lengi. Agamemnon hafði 
slygt Akkilles með því, að taka frá honum Ilippodamiu Bríses- 
dóttur, hina fögru ambátt, er Akkillcs haföi þegið að heiðursgjöf 
og unni hugástum. Sat nú AkkiIIes harmþrúnginn í tjaldi sínu 
og haföist ekki að, en stytli sér stundir meö hörpusiætli. Ilektor 
sótli ákaflega fram og með honum Trójumenn ; hopuðii Grikkir 
fyrir, og lá við sjálft að þeir Ilektor mundu kvcikja í skipum 
þeirra. I>á fekk Patróldus leð vopn Akkillesar vinar síns, þau 
voru vopna bezt, og gekk móli Trójumönnum, en svo lauk, að 
Patróklus fell fyrir Ilektori. En er Akkillcs fréttir lát vinar síns, 
verður hann akaflega reiður, fer yQr herbúðadíkiö og kallar svo 
ógurlega, að hestar fældust fyrir kerrnni Trójumanna, drápust 
þar tólf manns, en miklum felmtri sló á alt liöiö. I>ví næst lét 
f>etis hinn fræga vólundarsmið Hefestus (Vulcanus) smíöa vopn 
handa Akkillesi, er hún færir honum; slíkra vopna hafa menn 
eigi heyrt getiö hvorki áður né síðan; herklœöist nú Akkilles, 
og varpar sér í kerruna, en Átómedon stýrði hestum hans; 
geystist nú Akkillcs fram móti Trójumönnum, og hélzt þá ekki 
við honum; flýöti Trójumenn undan út á jfiCsanj;i/s-fIjót; cn svo 
var Akkilles þá óöur, að hann hljóp út í fljótiö á eptir þeim 
með brugönu sverði og hjó á báöar hendtir; varð þar hræðileg- 
tir aögángur, »er mennirnir voru slegnir meö sveröi, en vatnið 
varð rautt af blóðinii«. f)á reiddist fljótsguðinn, er hann sá að 
straumur hins helga valns stíflaöist mannabúkum ; æröist þá fljótið 
og skullu ógurlegar öldur á Akkillesi; hörfaði hann þá undan á 
land upp, en fijótiö elti hann, og mundi það hafa svelgt hann í 
sig, ef aðrir guðir heföi eigi dugað honum, og Ilefestus orðið 
þeirra drjúgaslur; hann hieypti eldi í öll tré og aldini á fljóts- 
bökkunum. Við þvíbáli mátti fljótsguðinn ekki og hörfaði undan, 
en Akkillesi var borgið. 





nÓMKR. 


33 


Nú er að segja frá Ilektorij að hann slóð fyrirframanborg- 
arhlið og beið Akkillesar, því að hann vildi fyrir hvern mun við 
hann berjast; en í annan stað grátbændu foreldrar hans hann, 
að hann berðist eigi við heljarmanninn, en þó gátu þau eigitalið 
honum hughvarf. Nú kom Akkilles að honnm; varð Ilektor þá 
hræddur og lagði á flótta, en Akkillcs elti hann; runnii þeír 
þannig þrem sinniim á hlaupi í kríngum Trójuborg, en allir 
guöir horföu á. Loksins nam Ilektor staðar og snerist í móti 
AkkiIIesi; lauk svo þeirra viöskiptum, að AkkiIIes kom spjótslagi 
á Ilektor, framan í hóstiö, þar sem herkiæðin hlíföu honum eigi, 
og fekk Ilektor bana af. Príamus leysti iíkama sonar síns út 
hjá Akkillesi viö œrnu fégjaldi. Stóð enn ófriður um hríð og 
féllAkkilIes fyrir bogaskoti Parísar, enda var Apolló með í leikn- 
um; haugur var orpinn yfir Akkillesi við Ilellespontus (Ilelluhaí). 
Um síðir varð Trójuborg unnin með brögðum hins slægvitra 
Odyssevs. Grikkir gjuröu afarmikínn tréhest, holan innan, og 
lélu einvalalið af sínum mönnum felast þar inni; meðal 
þeirra var Odyssevs, og var honum ætlað að gæta dyranna á 
vígvél þessari. Grikkir létu, sem þeim leiddist umsátin, brendu 
herbúöir sínar og héldu heimleiðis, en leyndu flota sínum undir 
Tenedusey, Trójumenn undruðust tréhestinn, þar sem hann slóð 
eptir skilinn á strundinni; hugðu þeir, að Grikkir heföi gefið 
hannAþenu í heiöursskyni, og til þess aö búa sjálfum sérgreiða 
heimfur; færðu Trójumenn heslinn með miklum fagnalátum inn 
í borgina; flyktist lýðurinn þá að til að skoða nýlundu þessa; 
var þá mikil ráðagjörð með mönnum, hvort réltara mundi, að 
brenna hestinn, eða hrynda honuin fyrir björg niður; urðu þeir 
hlutskarpastir, sem réöii til þess að láta hann standa á borgar- 
víginu og friÖa gyðjuna þannig. En er nótt var komin, gengii 
Grikkir úr hestinum; skipaflotinn sneri aptur fráTenedus; komu 
Grikkir þá Trójumönnum á óvart; tóku borgina, drápu karla, 
ræntu fé, en rákn koniir og börn í þrældóm. 

Ilufðíngjar þeir, erkomust lífs af úr Trójumannastríði, héldu 
hver til síns heima eptir stórvirki þessi; greiddist þeim ferðin 
allmisjafnlega. En enginn þeirra varð jafnfrægur af ferðavolki 
sínu, sem Odyssevs; hann átti 10 samfleytt ár í hrakníng- 
um, og ura þá hefir llómer ort Odyssevskviðu. Á leið sinni 
kom Odyssevs við Silíiley, og hitli þar jötna þá, er KýMópar 

3 




34 


IIÓMKU. 


nefndust; þeir vorii mannætur; komst hann nauðulega úr hönd- 
uni þcim; hann fekk siglt fram hjá hinum skæðu söng- 

dísunumj er íöfniðu farmenn með sætum söng; hann fekk um- 
flúið hina voðaiegu ÓYætlu, Shjllu og Karýbdis, er drapu sex af 
skipverjum hans; Póseklón sjávarguð var stórreiður Odyssevs, 
braul skip hans í spón, og rak hann upp að Fealialandi; en 
Feakar tóku honum vel, gáfu honum góðar gjafir og fluttu hann, 
Póseidóni þvernauðugt, heim til íþöku. 

Meöan Odyssevs var í hrakníngum þessum, settust biölar 
margir upp hjá Penelópu konu hans, eyddu búi þeirra Odyssevs, 
og leituðii ráöahags viö hana meö frekju. I>egar Odyssevs bar 
að húsum, haföi hann tekiö á sig slafkarlsgerfi; biðlarnir sátu að 
veizlu og höfðu ráögjört með ser, að sá skyldi hljóta Penelópu, 
er skoliö gœti ör af boga Odyssevs gegnum lólf axaraugu. Eng- 
inn af biðlunum fekk drcgið upp bogann; tók stafkarlinu þá við 
boganum og leyfðu þcir honum að skjóla ef hann gœti. Odys- 
sevs bendir þegar upp bogann og skaut örinni gegnum öll axar- 
augun; kaslar hann þá dularklæöunum og segir lil nafns síns; 
gengur fram í salinn ásamt Telemalihus syni sínum, sleypir niö- 
ur fyrir sig örvunum og mælti: »nú er kappleikur þessi á enda, 
en nú vil eg mer annaö mark setja, það er enginn maður hefir 
áður hitt, og freista hvort cg fæ náö því, og Apolló vill Ijá mer 
fulltíngi sitt«. Að því mællu skaut hann ör að Antinóusi; hann 
var ósvífnastur allra biðlanna; kom örin i háls honum, í því er 
hann bar vínker að munni sér; féll Anlínóus viö skotiö, en mat- 
boröin steyptust, og urðu í blóöi einu. par feldi Odyssevs þá 
alla, biðlana, og hefndi þannig skapraunar þeirrar, er þeir höfðu 
honum gjört. 

Hellas og Pelopsey, 

Pelasgar hétu, cins og áður er sagt, þjóð sú, erfyrst bygði 
Grilildand, en eptir Trójuborgar daga hrukku þeir fyrir þjóðdeild 
þeirrl, er lleUenir hétu. Síðan voru allar hinar ýmsu deildir af 
því þjóðerni kallaðar Hellenir, eða Grilildr sameiginlegu nafni, 
og hefir þaö haldizt síðan. Ilér um bil 1104 árum f. Krists 
burð komu Dórar og lögðu undir sig meslan hluta Pelopseyjar, 
en íónar settust að í suðurhlula Grikklands, á meginlandinu 
fyrir norðan Pelopsey, þar sem hét Attília, og á hinum næslu 



IIELLAS OG PKLOPSEY. 


35 


eyjum, þar á meðal á Evboiu, Eptir fall Kódrmar (1068), liins 
síðasta koniings í AlLíku, fóru Jónar auslur um haf og setlust að 
á vesturströnd Litlu-Asíu. 

Til forna hafði Grikklandi sjálfu veriðskiptí þrjá höfuöhluti: 
Korbxir-Grilíhland (eða Epírus og þessalía), MiÖ-Grilddand (eða 
Ilellas), og SuÖur-Grilddand (eða Pelopsey). Ilellas grcindist 
aptur í þessar sveitir eða fylki: Attilni og Megaris, Boiótiu, 
Fólcafylki, LókrafyJki, Dói'is, Etóliu og Akarnaniu. IMilium 
Pelopseyjar og mcginlands gengur mjótt eið; á því eiði stóð 
Korinpuborg. En á Peiopsey var sveituni þannig háltað: ímiðju 
landi var Arkadia, sunnar Lakónia og Messenia, vestar Elis, 
norðar Akkaja, austar Argólis. Um eyjarnar í Grikklandshafi, 
hæbi Kriteg, Kyldades-egjar ogSporades-eyjar bygðullellenir einn- 
ig snemma á öldum. Bæöi meginland Grikkiands og Pelopsey 
eru fjöllótt. J>ó gengur ekki einlœgur samfastur fjallgarður cptir 
landinu, heldur eru þar einstök fjöll, sumstaðar hálendi og sum- 
staðar gróðursœlir dalir og sjávarslrendur. Landið er mjög vog- 
skorið, var það því snemma vel falliö til verzlunar og sjósóknar. 
Af landslaginu leiddi eölilega bœöi þaö, að landsmenn grcindust 
í mörg smá ríki, er hvert uin sig lók sérstaklegum framförum, 
eptir því sem hverju bezt var lagiö, og án þess að vera öðru 
háð, og líka hitt, að samgöngur og samband milii smáríkja þess- 
ara var mjög auðveit; í Grikklands fjöll eru sumstaðar þröng og 
djiip skörð, eru þar örugg vígi en ílt aðsóknar; einnig þetta 
dróg til þess, aö auka Grikkjuni þor og þrek og kenna þeim að 
Ireysta sér og vopnum sínum. 

Sparía (Spörtuborg). 

Meöal rikja þeirra, er Dórar höfðii stofnselt á Grikklandi, 
komst ekkert lii slíkrar uppheföar sem Sparta (Lakedæmón) í 
Lakóniiifylki á Felopsey. Snemma á tímum sátu þar koniingar 
að völdum; gekk köngdómiirinn í erföir, og töldu þeir ætt sína 
til Ilerkúlesar; voru konúngar jafnan tveir í einu. En er tímar 
liöu fram, kom upp ágreiníngur milli konúnga og þegnanna, og 
ríkisstjórnin fór aflaga. þá var það, að sá maður, er Lýkúrgus 
hét, og var einn af konúngsættinni (hér um bil 880 f. Kr.) selti 
Spartverjum lög og kom á öðru og fastara skipulagi, en verið 
hafði fyrir hans doga. Lög hans voru mjög merkileg, en þó 

3 * 




30 


SPARTA. 


Yoni þau í sumum grcinum yfrið óþýð og hörð; þau gjörðu 
Spörtu að herskáu lýðsljórnarveldi, en þó átti þar jafnan heldri 
manna stjórn sér stað öðrum þræði; eptir lögum þessum var 
það þjóðfélagið (Staten), sem alt var miðað við og alt varð undir 
að IiUa; hver einstakur maður var skyldur að leggja alt í söl- 
urnar fyrir þjóðfélagið, og styðja það og efla ú allar kindir; þess 
vegna var það og, að þjóðfélagið sjálft (opinber sljórn) lókst á 
hendur uppeldi barnanna, réði matarœöi borgaranna og haföi til- 
sjón með athæíi hvers einstaks nianns. Jafnskjótt og börnin 
fæddust var ákveöið, hvort þau skyldi halda liTi, eður eigi; þættu 
þau vanheil eða vansköpuð voru þau líflátin, því að ekki þóUi lið í 
þeiin fyrir þjóðfélagið. Til hins sjöunda árs höfðu konur nppeldi 
sveinbarna á hcndi; þó voru þeim seltar ýmsar reglur fyrir 
uppfóstrinu, lil þcss að börnin veudist eigi á kveifarskap. En 
frá því úri hófst hið opinbera uppeldi, og harðnaði að því skapi, 
sem börnin ellust, því að alt miðaði tii þess, að gjöra sveinana 
harða og hrausta hermenn í þarfir fósturjarðarinnar. Vísindi og 
listir voru þeim ekki kendar, heldur hitt, að hlaupa, glíma, og 
heila vopnum fimlega; matur var gefinn lítill og tilbreytíngalaus, 
til þess menn vendist á sparneytni og þolgœði; rekkjur voru ó- 
mjúkar; lágu menn á stargresi, er þeir sjálÐr Líndu sértiEvróta- 
/Ijfíís-bökkum; menn máttu þola högg bæöi af slallbræðrum sín- 
um og kennendum; margur úngur maður lét í fórnarskyni húð- 
strýkja sig lil bana á altari Artemísar (veiðigyðju), án þess að 
bregöa sér nokkuð við sár eður bana; að sýna gamalmennum 
viröíngii og auðsveipni, þólti eitt hið fegursta skart áúnglmgum. 
Borgarar mötuðust eigi hver hjá sér, heldur allir lil samans op- 
inberlega, og var hver húsbóndi skyldur að leggja sinn skerf til 
borðhaldsins; frá slíkri samnautn var enginn maður undan þeg- 
inn, jafnvel ekki konúngarnir sjálfir; fóru máltíðir fram með hinni 
mestu sparneytni, en þó með hóflegri glaðværð. 

Æztu völdia í Spörtu voru í höndum öldungaráðsins; sátu 
í því, auk beggja konúnganna, 28 þjóökjörinna manna, og eng- 
inn ýngri en sextugur; höföu konúngar á friðartímum lílil for- 
réllindi umfram ráðherrana, önnur en þau, að þeir höfðu fyrir- 
sæli við mállíðir allar, þeim voru sýnd ýms lotníngarmerki um- 
fram aðra menn, og þeir stóðu fyrir öllum helgihöldum, af þvi 
þeir áttu kyn sitt að rekja til Zevs; en á ófriðartímum voru þoir 



SPAUTA. 


37 


sjálfkjöriiir herforíngjar. Kokkru síðar voru skipaðir í Spörlii 
þeir menn, er Efórar eður tilsjónarmenn liétu, þeir voru jafnan 
5 saman; voru kjörnir af lýðnum, höfðu völd á hendi um eitt 
ár; þeir voru forsetar bæði í öldúngaráðinu og á þjóðfundum, 
og þeir gátu tekið konúnga fasta, ef þeir höfðu brotið lögiu. 
fessir tilsjónarmenn takmörkuðu þannig að nokkru leiti bæði 
ráðið og konúngana. þjóðfundir Spartverja, er allir frjálsir borg- 
arar sóttu, réðu einnig nokkru um ýms þjóðmálefni, en þó varð 
öldúngaráðið jafnan hiiitskarpast. íbúar Spörtuborgar sjálfrar 
áltu einir tilkall til setu á þjóðfundum; en hinn lýðurinn allur, 
sem bjó utanborgar í Lalióniu, kom þar hvergi nærri, og álti 
cnga hlutdeild í stjórn lands og laga. Löndum hafði Lýkúrgus 
skipt á þá leið, að hvert heimili á Laltóniu fekk jafnstóran jarð- 
arskika, til þess að jöfnuðurinn skyldi verða sem mestur. En 
þar eð jarðarpartar þessir einúngis gengu aö erfðum til þeirra 
manna, sem voru oddvitar lieimilanna, þá leiddi þar af, aöjarða- 
gózið lenti í höndum fárra manna, er þá réöu mestu yfir liinum 
mörgu, sem enga fasteign áttu. Til þess að þjóðfélagið œtti 
ráð á borgurum sínum, livenær sem vera skyldi, þá máttu þeir 
eigi teíja sig við akuryrkju, eða önnur störf; öll slík störf höfðu 
Helótar á höndum; þeir voru mansmenn Spartverja og harölega 
lialdnir. Á ófriðartímum gengu Ilelótar í orustur sem léttvopnað 
lið, en síðar á tímum voru þeir settir á herskipin; þótti súher- 
þjónusta miklu auðvirðilegri en hin á landi. 

Lög þau, er LýMrgus selti, og stjórnarskipun sú, eráþeim 
var bygð, miðaði til þess að gjöra Spartverja hrausla og her- 
gjarna; enda lýsli það sér brátt og kom þá fyrst niður á þeim, 
er næstir bjuggu Lahóniu; hið fyrsta herfáng Spartverja varð 
uágrannaland þeirra 3Iessenia. 

Spartverjar átlu tvisvar í miklum ófriði við Messeníumenn. 
Hið fyrra slríðið slóð frá 743—723 f. Kr. Voni tildrögin til 
þess deila milli tveggja manna; annar þeirra álti heima í Messe- 
níu og hét Pohjlíares', hinn í Spörlu, og hei Evefnus. Polýkares 
haföi komið nokkru af hjarðfé sínu í gæzlu til Evefnusar; sló 
Evefnus eign sinni á það ogstal því úr sjálfs síns hendi og þar 
á ofan bætti hann eiganda fjárins skaðann með svikum ogsonar- 
drápi. þá laust upp ófriðinum. Aristúdemus hét konúngur Mes- 
seníumanna; hann varðisl Sparlverjum vcl og lengi, og er svo 


38 


SPARTA. 


sagt, aö liana blólaði dóttur sinni lil sigurs sér, en það kom 
fyrir ekki; Spartverjar settust um fpómu-l^astala, og lóku hann 
eptir langa umsát og lugöu Messeníu undir sig. 

Nú liöu því nær 40 ár, þá hófst ófriðurinn af njju milli 
Spartverja og Messeníumanna. I>aö var hiö síöara striöiö; það 
stóö frá áriuu G8o—GG8 f. Kr. Messeníumenn þoldu ilia ánauð 
Spartveija og gripu lil vopna, Aristómenes Messeníukonúngur, 
hinn ágætasli maður og hinn mesU kappi, varöi landið af frá- 
bærri hreysti, vann opt sigiir á Spartverjum og herjaöi lönd þeirra, 
svo aö Spartverjar sáu sitt óvœnna, og leituöu ráða lil vefrétt- 
arinnar í Delfis; guðinn sagöi þeim aö Icita trausts lil Aþenu- 
borgar. J>á er sagt aö Aþenumenn, sem imdir niðri litu öfund- 
arauga til Spartverja, hafi sent þeim TyrtevSt halta skáld, og 
skyldi hann veraþeirra ráðgjafi. En cr Tyrtevs varþángaö kom- 
inn, þá lekur hann til aö yrkja hersöngva; við þá söngva fengu 
Spartverjar nýjan hug og dug. Yarð vefréltin þeim þannig til 
góðs, þólt Aþenumenn ælluðu annað. í>á kom það og til, að 
Arisióhratesj Arkadíukonúngur, sveik Messeníumenn í trygðum, 
og voru þó bandamenu haus. Úr því gekk Sparlverjum betur; 
síöast náöu þeir kastala þeim, cr á Eiri hét (GG8 árum f. Kr.), 
I>á var Messcnía unnin ööru sinni, og landsmenn þeir, er eptir 
lifðu, gjörðir ^MJeJótumj þ. e. urðu mausmenn. Aristómenes 
komst luidan og varö eigi handtclunn, og eptir að hafa unnið 
œltjörðu sinni alt það gagn, cr hann orkaöi, þa andaöist hann í 
Róðusey. Að loknum þessum ófriði flýöi mikill mannfjöldi af 
Messenfu vestur til Ehegium á Italíu. sonur Aristómen- 

esar var foríngi þeirra. Frá Rhegíum föru þeir síðan yfir sundið 
og tóku Zanldcj sem þar var andspænis á móti; gáfu þeím stað 
nafn eplir sér og kölluðu Messana, í>ar er nú Messma á Sikiiey. 

Eptir því sem tímar liöu, lögöu Spartverjar iindir sig alla 
Pelopseijj og létu eigi þar við sitja, licldur náðu þeir einnig yfir- 
ráðum yfir mestum hluta megialands á Grikklandi. Uvervelna 
þar sem Spartverjar lögöu lönd undir sig, ieituðust þeir við að 
koma á samkynja sljórnarskipun þeirri, er þeir sjálfir höfðu 
heima í Spörtu, og þaö var höfðíngja- eður heldri manna stjórn; 
en hvar scm þeir höfðu nokkur yfirráö yfir eður afskipti af, þá 
risu þeir jafnan öndvcrðir móli annari stjórn, hvort heldur það 
var harðsljóra (Tyranni), eðiir Jýðsljórn (Demokrati). Mcöan 




AI»ENA. 


39 


Spartvcrjar þannig satu yfir viröíngu annara þjóða á Grikklandi, 
rcðu þcir mestii á ófriðartímum; þeir skipuðu foríngja yfir her- 
inn, og þeir kváðu á, hversii mikinn liösafla sérhvert fylki skyldi 
senda til hersins, þá er alment útboð eður liðsafnaður var á 
Grikklandi. 

A þ e n a (Aþenuborg). 

þessi hin nafnfræga borg lá í Attíliu-hcraði í Hellas, og 
átti upphaf sitt aö rekja til fóna, í fyrnsku höfðu þar setið 
konúngar að völdiim; en það nafn var aftekið, þá er Kódrus 
konúngur féll, lOGSárum fyrir Krists burð; var þásett lýðstjórn, 
og stjórnarforíngar nefndir Arlwntar; fyrst var svo til œllað, að 
einn skyldi vera þjóðstjóri (Arkonl) í senn, og hafa völdin á 
hendi œfilángt; síðan var sú breytíng gjörð, að þeir skyldi sitja í 
völdum 10 ár, og loks urðu þeir 9 að tölii, og skyldu aö eins 
vera við embælti 1 ár. En höfðíngjar og auðmenn réðu þó 
meslu, og náöu flestiim jaröeignum undir sig og kúguöu mjög 
hina fátækari. Tíl þess að ráða bót á slíkum óíjöfnuði, vantaði 
lug, og þá var einum af þjóðstjórimum, er Drahó hét, falið á 
hendur að semja lög (622); en lög hans voru svo hörð, að þau 
þóttu óhafandi. Varð nú óstjórn í Aþenuborg, en þá vildi mönn- 
um það til, að sá maður var uppi, cr Sólon hét; hann var einn 
af þjóðstjórunum og stórvitur maöur. Ilann gaf Aþenumönnum 
lög (594). Ilann skipli þjóöinni í 4 flokka eplir efnum. í hin- 
um fyrsla fíokki voru þeir, er mesta hlutdeild höfðu í alþjóðleg- 
um málefnum, en þeir áltu og þýngstum sköttum að svara; af 
þeim flokki voru þjóðstjórar kjörnir; öllum alþjóðlegum störfum 
slýröi ráðið, en í því sátu 400 manna, er aliir voru kjörnir meðal 
þriggja hinna efstu flokka; sátu þeir að eins árlángt, er í það 
ráð voru kvaddir. Aþenumenn höföu lengi átt dóm þann, er 
Areópagus hét; sá dómur var í miklum meturn, enþótti nokkuð 
harÖur ; hafÖi Drakó mjög rýrt vald og álit þess dóms, en Sólon 
jók hvorttveggja aptur; i þeim dómi sátu þeir menn, er verið 
höföu þjóðstjórar; þar voru dœmd öll hin stærri óbótamál. En 
fyrir því var séð, að höföíngjar gátu í engu þröngvað kosti og 
kjörum alþýðu. Frá dómi Arkontanna var leyft aö skjóta raálura 
UI annara dóma, og í þeim dómi sátu menn af öllum stéttum, 
og á almennum þjóðftindum höfðu allir borgarar alkvæðisrétt. 




40 


A].KNA. 


fannig komst smúU og smált ait valUið í hendur alþýðu, eður 
rettara sagt, í hendur einstakra manna, sem með mælskii sinni 
ogáliti réðu meslu meðal lýðsins. Maður einn í Aþenuborg hét 
Tmsiralus; honum varmargt vel gefið, oghonum tókst að verða 
einvöldum í borginni (561); misti þá lýöurinn völd þau, er hann 
hafði haft um stund, en Písistratus réöi einn öllu; haföi lífvörð 
iim sig sem hann væri konúngur, enfórþó vel og viturlega með 
sínu ráði; hann unni mjög skáldskap, og iét fyrslur manna safna 
kvæðum Ilómers skálds og rila á bækur, og þaðan eru þau kvæði 
Hómers komin, er vér nú höfura. Písistratus andaðist 528 ár- 
um f. Kr. burð; lók þá Ilippías sonur hans við völdum, og fór 
gœtilega incð í fyrstu; en sem bróðir hans Ilipparlíus var veg- 
inn af Ilarmódíus og Aristógitoni, þá var góðmenskunni lokið 
hjá Ilippíasi, og gjörðist hann þá hinn grimmasti maður. Sá 
endir varð þar a, að Aþcnumenn fengu lið af Spartverjum, og 
ráku Ilippías af höndum sér; fór hann þá í lUIegð til Persalands. 

Nú hófust flokkadræltir miklir með Áþenuborgarmönnum, er 
svo lyktuðu að sá maður, er KHspenes hét, sigraði, með aðstoð 
lýðsins; Klisþenes skipli lýönum í 10 flokka eðiir fyiki (Fylai), 
og hverju fylki í heimili (Demoi), Ilinu forna ráöi, cr Sólon 
hafði sett, var nú breytt, og selt fimmtvgi manna nefnd; þeir 
hétu Prýtanar, og skyldu þeir jafnan stýra alþjóölegum málum. 
Um þcssar mundir var settur hinu nafnkendi Slccljadómur {Ostra- 
cismus), er dæmdi menn til útlegðar. Prýtanar spurðu lýðinn á 
ári hverju, hvort hann vildi að nokkur yröi dæmdur þeim dómi; 
ef lýðurinn þá hugöi, að einhver mikilsháltar maður mundiverða 
sér ofvaxinn, þávarhonum innanhandar að fá þann mann dæmd- 
an í 5 eður 10 ára útlegð; en þá urðu 6 þúsundir manna að 
gjalda jákvœöi við því. þó féll cngiu rýrð á þann, er úllægur 
varð eptir slíkum dómi, og eígiir hans óskertar nieð öllu. 

Nýlendur Grikkja. 

Snemma á öldum bygöust nýlendur af Grikklandi víða um 
strendur Miðjarðarhafs; bára nýlendur þessar volt um uppruna 
sinn, því að bœði héldu þœr grískum siðum og grískri lúngu. 

Nýlendur fóna dreifðust austur á bóginn, bœði um Litlu- 
Asíu strendur og urn eyjarnar, eptir því sem leiðir Aþenumanna 
lágu. Eptir fall Kódrusar konúngs (1068) fór fjöldi manna af 














HÍXKNDUR GRIKKJA. 


41 


íonum úr Áltíku, fyrir því að þeir undu íila breytíngum þeim, 
er þá urðu á stjórninni, austur á Litlu-Asíu slrandir, og stofn- 
uðii þar 3 'ms smáríki, er síðan urðu mjög víðfræg. NíJem, son- 
ur Kódrusar var fóríngi þessara landnámsmanna. Hinar lielztu 
borgir, er risu upp þar austur, voru Míletus og Efesus, þar var 
Artemishof biö auðga, og hin ágæta verzlunarborg Fóhea; þaðan 
bygÖist seinna á límum MassÍHa (IMarseiile), sunnan á Gallíu. 

Ðórar fóru landnáinsferðir til Ítalíu; settu þeir einkum bygð 

sína um Suður-ítaliu (Neðri-Ítalíu, Stor-Grikkland) og Sikiley, og 

urðu þar fjölmennar nýlendur. Eptir bina fyrri styrjöld Spart- 

verja og IMesseníumanna, fór fjöldi manna (Parþenar) frá Spörtu 

0 

fyrir kúgunar sakir, og námu land sunnan til á Italíu í fögru bér- 
aði, og reistu þar Tarentuhorg (708 árum f. Kr.). 

llér um bil um sama leiti (720) bjgðu Alíkear Sýbarisborg 
orðlagöa af auðlegð og skrautlífi, og Króion (710); bvortveggja 
borgin er við Tarentuflóa vestanverðan; í Króton var Fýpagóras 
spekíngur (frá 529) og skóli sá, er við bann er kendur; fengu 
borgir þessar mikil áhrif á allan sljórnarbrag binna grísku staða 
ú Ítalíii, er þær leituðust við að koma þar á höföíngjastjórn. 

Á SiMey settust Dórar að eplir bina síðari styrjöld milli 
Spartverja og Messeníumanna og bygðu 3Iessana; þar beilir nú 
Messina, Frá Korinþuborg bygÖist Sýi'alcúsa (735 f. Kr.); sú 
borg varö skjótt auðug af verzlun sinni, og náði mikilli frægð 
meðal binna grísku borga. það var snemma, að böfðíngjavaldið 
í Sýrakúsa var brotið á bak aptur, og þá komst þar á lýöstjórn; 
en sökum þess, að sljórnarskipun sú gekk mjög skrykkjótt, og 
að þar voru sífeldar innbyrðis óeyrðir, þá risu þar upp harð- 
stjórar bver af öðrum, er öll yfirráð fengu yfir lýðnum og béldu 
lionum í skefjum; áttu barðstjórar þessir í miklum og lángvinn- 
um styrjöldum við Kartagóborgarmenn, er snemma á öldum 
höfðu fengið fótfeslu á Sikiley, litu öfundarauga lil Sýrakúsu og 
uppgángs bennar, og vildu bæla alla Sikiley undir sig; það má 
telja barðstjórum þessum til gildis, að þeir unnu mjög grískum 
listum og grískri mentun. Díónysius binn eldri (405—368) átti 
fjórura sinnum í ófriði við Kartagóborgarmenn og rak þá barð- 
lega af böndum sér. Sonur bans, Diónysíus binn ýngri, var 
grimmur maður en þó duglítill; á hans dögum berjuðu Kartagó- 
borgarmenn að nvju í ríki hans. Leituðu Sýrakúsmenn þá liðs 









1 


42 


NYLENDUR GRIKIUA. 


til Korinþuborgar og fengu; var öðlíngurinn Tíraóleon formgi 
fyrir því hjúlparliði og vann ágætan sigur á Kartagóborgarmönn- 
um hjá Crimessus (342); rak hann þvínæst Díóuysíus frá völdum 
og selti lýösljórn í Sýrakúsu. 

Austarlega á Norður-Afrdcu ströndum namu Dórar landj og 
seltu þar Cýreneborg; landið þar umhveiTis hét Cýrenaica; þar 
voru landkostir góöir, enda yrktu landnamsmenn það drjúgum. 

|>að var jafnan, að landnámsmenn höföu fulllíngi ælljarðar 
sinnar til aö stofna nýlendur þessar, enda álitu þeir sjálfa sig 
sem niðja þess lands, er þeir voru frá komnir. Jjeir fluttu goðin 
mcð sér af æltjörðu sinni, og buöu þcim aö taka til umráða lönd 
þaii, er þeir numu, reistu þeim hof sem líkust þeim, er heima 
höföu vcriö; eld fluttu þeir nieð sér af þeim, cr brunnið hafði 
á ráðhúsa ölturum heima; sá eldur var kallaður helgurog brann 
sí og œ á arni nýlendumanna, í>eir scndu jafnan sendiherra og 
gjafir lil hinnar fornu œltjaröar. Og þegar aiinenn neyö krepli 
að, þá vcittu hverir öðrum liö, nýlendumcnn og frœndur þeirra 
í hinu forua laudi. 

Samband milli Grikkja iiinbyrðis. 

Jafnvel þó Grikkir væri mjög gjarnir á að sundrast í smá- 
ríki, er hvert gat samið sig eptir sinni vild og tekiö þeim frarn- 
förum, cr þeim var eölilegast, þá könnuöust þó allir Ilellenir 
við, aö þjóðerni þeirra væri eitt og óskipt; enda var fernt, cr 
aö því studdi: 

1. Ein Jjjóðtiinga, 2., sönm guðir og sami átrúnaður, og 
leiddi af þessu 3., ý77is pjóðfelagsleg sambÖ7id, og 4., hinir grtsliu 
liálíðlegu Jcihar, 

2. Engin vefrétt og enginn þjóðhelgur slaðurá öllu Grikk- 
landi var jafnfrægur Apollós-vefréltinni í Delfis (Pýþó) í Fóha- 
fylhi undir Farnassusfjalli, I>eir, sem þángað leituðu frétta, 
uröu fyrst að lcysa ýmsar helgar skyldur og störf af hendi, áöur 
þeir gengi í hofiö; en sem þar var komið, þá setlist Fyljía^ á 
slól og gaf svör af guðlegri andagipt í einstökum orðum á stángli 
eða samanhángandi málsgreinum; voru svörin einatt í Ijóðum 
meö sexstuðla bragarhælti. I öndveröu voru Dórar einir um ve- 

1) Fypia eöa prestur Apollós var fyrst á tímum meyja (mey- 
prestur), síðar voru teknar til þess embællis komir yfir fimtugt. 


/ < 











SAMBAND MILLI GRIKKJA INNBYUÐIS. 


43 


frélt þessa, og var liennar því eínkum leitaö af Spartverjum; eu 
eplir því sem tímar liöu fram fekk vefrétt þessi svo mikið orð á 
sig, fyrir sakir skarpskygni sinnar og andagiptar, að bæöi Grikkir 
og crlendar þjóðir höföu hana í mestu hávegum og gáfu stór- 
gjafir þángaö til liofsins. Er það haft fyrir satt. að Fókar hafi 
einhvcrju sinni rænt þaöan Smilíónum ríkisdala; en þó voru þar 
nokkru síðar frekar 3 þusundir líkneskja af gulli, silfri, eir og 
marmara. þegar vandamál báru að höndum Grikkja, þá leituðu 
þeir allir þángað hinna síðustu úrslita, hvort sem gjöra var um 
frið eður ófrið, löggjöf eður landnám. 

3. Snemma á öldum gengu Grikkir í ýms félög, eða gjöröu 
vmisleg sambönd sín í millum, og var sá tilgángur þcirra, að 
vernda sameiginlega trú og helga dóma og koma öllum grískum 
þjóöflokkum í náið samfélag, er bygt væri á rétti og sanngirni. 
Eittaf þessum félögum var þaö, erkentervið Amfiktýon; gengu 
tólf fylki grísk í það félag, og átlu félagsmenn fund meö sér 
tvisvar á ári, í Delps og í Permópýle. 

4. í ákveöinn tíma héldu menn leika og söfnuðust menn 
til þeirra af öllu Grikklandi; voru þeir haldnir með binni mestu 
viðhöfn og vegsemd; hiuir ótyjnpshu leikar eru einknm nafn- 
kendir; voru þeir haldnir frá alda öðli hvert ár á ÓJymps- 
velli í Elis-lieraöi. {>eir voru helgaðir ZeuSy hinum æðsta guði, 
og þar átli hann hof og þar var vefrétt hans. Um tíma lögðust 
leikar þessir niður, en sá maður, er Ifítus hét og Lýkúj'gus 
hinn frægi löggjafi Spartverja komu þeim aptur á fót. Frá því 
áriö 776 f. Kr. höföu menn skrá yfir nöfn þeirra, er sigur unnu 
í leikiim þessuni, varð þaÖ til þess, að sagnaritarar miöuðu Líma- 
tal silt (Olympiades) við leika þessa hér um bil frá miöri 5. öld 
f. Kr., og þótti það vel eiga við, fyrir þá sök, að tímatal var þá 
mjög inargbreyll lijá þjóöunum. Leika þessa mátti hversámaður 
sækja, er sannaö gat, að hann væri af grísku foreldri, hvort sem 
hann var snauöur eða ríkur. þar þreyttu menn þrenns konar 
skeið: kapphlaup, kappreið, kappakstur, var ýmist 2 eða 4 hest- 
um fyrir beitt; þar var leikið krínglukast; þar var glíma og þar 
var hnefaleikur; þar reyndu menn sig í hljóðpípuleik og hörpu- 
slætti; seinna á tímum voru þar sýndir trúöleikir og ýms snild- 
arverk. I>eir, sem báru af uörum og sigurinn unnu, fengu pálm- 
viðargrein að verðlaunum og hríngur var settur á höfuð þeim af 














44 


SAMBAND MILLI GRIKKJA INNBYRÐIS. 


olíuviöarblöðuni; voru þcir haföir í hávegum og víðfrægðir uni 
endilángt Grikkland; skáldin t. a. m. Pindar (f 4i2 f. Kr.), ortu 
lofkvæði um þá, sem aldrei fyrnast; og þó þeir hefði unnið á- 
gætan sigur í orustu, þá gátu þeir eigi orðið frægari meðal landa 
sinna. þessir hinir fjölmennu fundir komu því til leiðar, að 
Grikkir kyntust betur hverir öðrum, cn ella mundi verið hafa, 
vissu gjörla hvað vísindum og íþróttum leið í hverju hygðarlagi 
þar í landi, og álitu sjálfa sig sem eitt þjóðfélag gagnvart öllum 
útlendíngum, þ. e. þeim, sem eigi voru Grikkir (Carbaroi). 

Sty^rjöld liin fyrri milli Persa og Grikkja 

(frá 492—449 f. Kr.). 

jþess er áður getið, að Daríus llystaspesson var einn afhin- 
um 6 samsærismönnum, er veltu Svika-Smerdis úr völdum í 
Fersiu (521); siðan herjaði Daríus á Sl'ýþa; þcir bjuggu fyrir 
norðan Ister (Dóná), og voru hirðaþjóö. Ilann lét gjöra brú á 
Dóná, og setti harðsljórana á Litiu-Asíu ströndum til að gæta 
brúarinnar; fekk hann þeim lánga reim með 60 hnútum á, og 
bauð þeim að leysa einn hnút á hverjum degi, og geyma brúar- 
innar vel og vandlega þángað lil hinn síðasli hnútur væri leystur. 
Síðan bjóst Daríus með her á hendur Skýþum; létust þeir und- 
an nýja og gintu Daríus lángt inn í land; ieitaöist hann við með 
ýmsu móli aö fá komið þeim til orustu við sig, en það forðuð- 
ust þeir; gekk svo um hríð, að Daríus fekk eigi aðgjört, en 
vistir tóku að þverra fyrir honum, og varö hann loks frá að 
hverfa við svo búið. Yoru þá liönir meir en 60 dagar síöan 
Daríus fór noröur yfir fljóliö; gjörðu Skýþar varðmönnum orð, 
og eggjuöu þá á að brjóta brúna, lil þess að gjöra Daríusi sem 

mest ógagn. fetta ráð samþyktist Mittiades frá Áþenuborg; 

hann var einn af harðstjórum þeim, sem áöur er á minst, og 
hafÖi yfirráð á nesinu við IleUesponius; því að enda þólL hann 
sæi, að bæði sínum yfirráðum og annara harösljóra væri lokið, 
ef Persakonúngur biði ósigur, þá var honum þó meira um að 
gjöra fjör og frelsi landa sinna, en sjálfs síns yfirráð. llistieus, 
harðstjóri í Míletus, var á ööru máli, og að hans ráði varð það, 

að brúin var ekki brotin, og þannig komst Daríus heill á húfi 

suður yfir ána og tii Þralcm; tók hann þáHistieus tveim hönd- 
um og hafði í miklum hávegum. En lillu síðar snerist honum 





I 


STYRJÖLD niN’ FYUEI MILLI PERSA OG GRIKKJA. 45 

SYO hugnr, að hann grunaði Histíeus um hollustu við sig, bauð 
honum á sinn fund, og iézt mundi veilahonum enn meiri sœmd, 
en í þess stað tók hann af honum völdin, og selti þann mann, 
er Arhtagóras hét, lil umráöa í Mílelus. Nú þarf eigi að undra, 
þótt llislíeiis þæltist sárt leikinn af konúngi, og hugði á hefndir, 
og fyrir því eggjar hann Aristagóras til uppreistar gegn Daríusi; 
hafði það þann árángnr, að lóna borgir á Litlu-Asíu ströndum 
hlupu upp til ófriöar móti Persum og fengu liðveiziu Jípenu- 
horg og Ereíriu á Evböu. Daríus snerist þegar í mót og fekk 
bælt niður uppreist þessa; hiigÖi Íiann nú því næst að hefnasín 
á Grikkjum fyrir það, er þeir höföu veitt lið uppreistarmönnum. 
Dýr nú Daríus konúngur þessu næst út flota mikinn, setiir J7ar- 
dónius jarl yfir og sendir til Grikklands. En er skipin komu 
þar við land, sigldi Mardóníus með ströndum fram; en er flot- 
inn kom suður á móts við Apos-höfda, laust á ofviðri miklu, 
tvístraðist þá flotinn, og týndist mestur hliUi manna og skipa; 
var þá lokiö peirri ráöagjörð. En er Daríus kom sú fregn, reidd- 
ist hann ákaflega og sendi þau boð til Grikklands, að hvert fylki 
skyldi þegar senda sér mold og vatn, er tákna skyldi undirgefni 
undir hans vald. Fáir þorÖu á Grikklandi að neita skipun hins 
volduga Persakonúngs, nema Spnrtverjar og Apenumenn; þeir 
Yildu eigi kúgast láta. Sneri nú Daríus reiði sinni á borgir 
þessar, safnar liöi og sendir af stað hundrað þúsundir manna; 
siglir herinn veslr yfir Grikklandshaf (Arkipelagus), og lendir við 
Evböu; taka Persar þegar Eretríu-borg, og síðan gengur herinn 
á land í Atlíku og nemur staðar á Marapónsvöllum, Datis og 
Artafernis voru fvrir liðinu. 

Nú búast Aþenumenn til varnar, en gátu eigi sent móti 
Persum nema 9000 vígra manna, og frá Ptateuhorg i Böiótíii 
kom lOOOmanna til liðs við þá. En þólt lið þetta væri fáment, 
þá skorli hvorki hreysti né frelsisást, og hinn lierkæni, ágœti 
MiUíades var foríngi þess. |>á stóð hin fræga orusta á Mara~ 
þónsvöllum (490 f. Kr.). Aþenumenn börðust af mesta hugrekki 
og hreysti; sigurinn var um hríö tvísýnn, en svo lauk að Persar 
hopuðii á hæl, og þvínæst brast flótti í lið þeirra og flýðu und- 
an til skipa. Eptir þann ósigur hugði Daríus af herferðum gegn 
Grikkjum, og dó 5 árum síðar (485). 








4C BARDAGI í i^ERMÓPÝLE. 

Bardagi í Þermópýle (Laugaskarði). 

Eptir lát Ðariusar tók Xerxes sonur bans koniingdóm vfir 
Persum. Faðir hans haföi fariö ófarir fyrir Grikkjumj og nú hngði 
Xerxes, að halda því fram og enda það vel, sem faðir hans hafði 
ílla hyrjað. Er svo sagt, aö hann væri á fimta ár aö búa sig 
undir herferð á iiendur Grikkjum; lét hann þá afla iil visla 
handa hernmn, gjöra brú af tvísettum skiparöðum yfir Helluhaf 
milli heimsálfanna; grafa skurð gegnum Aþos-höfða á Makedó- 
in'u, lil þess að skipin, er fara áttu með landi fram og haldast 
í hendur við landherinn, þyrfti eigi að fara fram fyrir höfÖann, 
því að það þótti glæfraför. ]Nú er öllu þessu var lokið, leggur 
Xerxes upp vorÍÖ 480 f. Kr. frá Sardes^ hinni fornu höfuðborg 
í Lydíu, og hefir óflýjanda her. í broddi hersins var leslin og 
farángur liösins; þar næst kom fótgönguliö í mörgum fylkíngum; 
vorii þar saman komnar ýmsar þjóöir af Asíu og Afríku, er allar 
lutu Persakonúngi; þar voru menn af Indlandi, klæddir baðmull- 
arvoöum, með boga og örvar; þar voru Svertíngjar sunnan af 
Núbíu; var hörund þcirra pcntaö sumstaöar hvítum, sumslaðar 
rauðum dílum; þeir báru boga 3 álna lánga og örvar steinydd- 
ar, spjót höfðu þcir og voru oddar á af geitarhorni í stað járns; 
þeir gengu naktir að miklu leiti, en að nokkru höföu þeir hulið 
sig Ijónshúöum og pardus-skinnum. því næst var stundarhríö í 
millum, og þá komu persneskir riddarar, þúsund aö tölu; það 
var einvalalið; þeim fylgdi ein þúsund fótgönguliös, þeir bárii 
spjót og sneru oddum lil jaröar, en gullhnúður á efri enda. Á 
eptir þessum kom vagn Zevs Persaguös og gengu 8 liestar fyrir; 
þeir voru allir hvítir og kallaöir helgir; vagnmenn gengu með 
hestum þessum, því enginn maður málti setjast í sæli guðsins. 
pví næst kom koúngsvagninn og helgum hestum fyrir beitt; í 
þeim vagni sat Xerxes konúngur í öllum konúngsskrúða. Eptir 
konúng komu riddarar og fótgöngulið í Iveimur deildum, ákaflega 
vel búnir að vopnum og klæðum; þá kom mikil sveit manna, er 
haföi spjót aö vopni; það liö var valiö mjög, og þótti vera hið 
vaskasta í hernum, enda var sú fylkíng kölluð „/im ódauðlegai^, 
því að í henni stóðu allajafna 10,000 manna; klæði þeirra og 
vopn voru selt gulli og silfri, svo að víðsvegar Ijómaði af; næst 
á eptir þeim komu 10,000 riddaraliðs. {>á var aptur autt bil, 















47 


BAUDAGI í I>ERMÓPÝLE. 

er aðgreindi Persa frá því liði, er á eptir kom og aptast var í 
hernum; cn það voru ýmsar þjóðir af ýmsum löndum, er kon- 
úngur hafði saman dregið, Allur þessi ógna her var samtals 
1,700,000 fótgönguliðs og 80,000 riddaraliðs; riðu sumir þeirra 
úlföldum. Auk þessa fylgdu liöinu hervagnar sunnan af Afríku, 
og slíkur grúi af þrælum og ambáttum, að sagt er verið haíi 
engu færra en lierliðið. Herskipin voru 1207 aö töln, og áþeim 
menn af öllum þeim þjóðum, er sjóferðir tíökuöu; þar aö auki 
voru öOpersneskir liðsmenn á bverju skipi. Yið Heiluhaf kann- 
aöi Xerxes konúngur liö silt og þótti ærið mannmargt. fá var 
með honum Ðemaratus Spartverjakonúngur landflótta. Xerxes 
þóttu sér allir vegir færir og inælli: i*hyggur þú Demaralus, aö 
Grikkir þori að hreifa sig gegn mér?« Demaratus svaraði: »villu 
aö eg tali eins og þér þykir bezt að heyra, eða eins og salt er?H 
Xerxes leyfir honum að segja hiö sauna. l>á mœlti Demaratus; 
»það er þá fyrst, að Sparlverjar munu aldrei gefast á þitt vald, 
og þar næst er, að þó þú fengir alla aðra Grikki á þilt mál, þá 
mundu Sparlverjar einir saman berjast móti þér; og hirð eigi að 
spyrja um hvern liðsafla þeir hafa, því að, þó eigi heföu þeir 
meira lið en 1000 vopnfærra manna, þá mundu þeir engu að 
síður leggja til orustu við þig«. l>á hló Xerxes ogrnælti; »heyr 
á endemi! ætlar 1000 manna sér að berjast við ailan minn her? 
við skulum líta á þetta meö skynsemd. Ef Grikkir heföu hús- 
bónda yfir sér slíkan sem Persar hafa, þá læt eg mér skiljast, 
að þeir myndi, af ótta fyrir svipuhöggum, láta rekast móti slíku 
ofurefli, en með þvi þeir eru engum háöir, eins og þú seg ir, þá 
munu þeir aldrei það gjöra«. Demaratus mælti: »rétt segir þú, 
herra! að Spartverjar eru engum manni háöir, en þó erþaðeitt, 
er þeir allir lúta, og það eru lögin; aldrei breyta þeir gcgn því 
er lögin skipa. En lögin bjóða þeim, að flýja aldrei fyrir óvin- 
um sínum, riölast eigi í fylkíngu, og gjöra annaðlivort, að vinna 
sigur eða falla mcð sæmd«, Xerxes hló, og trúði engu oröi af 
' því, sem Demaratus sagði. 

Dinar helztu borgir á Grikklandi í það mund voru Sparta 
og Aþena. Báðar þær og fáeinar aðrar höfðu eigi oröið við 
skipun Xerxis, þá er hann sendi til Grikklands og bauð, aö senda 
sér jörð og vatn til jarteikna um hlýðni og hollustii. Jafnskjótt 
sem þeini kom fregn um herbúnað Xerxis konúngs, gjörðust 










48 


BARDAGI I líKRMOPYLt:. 

þcssar Ivær borgir oddvitar þeirra fylkjaá Grikklandi, ereigivildu 
þola yfirgáng Persa. Átla menn þá fund í Korlnpuborg og var 
það ráðs tekið, að gjöra fyrirsát í Permópýle (Laiigaskarði), og 
verja Persum inngöngu í Grikkland. En þar er landi svo bátt- 
að, að Öla-fjall gengur austur og fram að sjó; og heilir þarnú 
Zeitúmvik og mýrlent viö sjóinn; en þar sem skarðið er þrengst, 
er sagt að svo hafi veriö tæpur vegurinn, að eigi mátli í senn 
fram aka nema einum vagni. I>ar haföi lil forna verið liiaðinn 
grjótgarður og grafin gröf fram mcð, og nú, er Grikkir freltu, 
að fjandtnanna væri von yfir skarðið, þá brugðu þeir skjóLt víð 
og gjörðu vígi þetta enn ramlegra en áður var. Leónídas hét 
annar konúngur Spartverja í það mund, honum fálu þeirá hend- 
ur að verja skarðið; og þótti mönnum erindið veglegt. Ilélt nú 
Leónídas konúngur af stað noröur þángaö og með honum 300 
Spartverja; hugði hann golt til fararinnar, þótl hann vissi að sú 
væri hans hin síöasta, og var alikátur; gjörðusl þá fleiri til af Grikkj- 
um að gánga undir merki hans, og urðu þeir saman SOOOmanna; 
seltusl þeir nú í skarölð og biöti þess, er að höndum kæmi. 

Núerað segja frá Xerxes konúngi, að hann fréttir, að menn 
nokkrir erii komnir í LattgasJiarð og œtla að gjöra honum þar 
fyrisát; þótti honum það næsla ólrúlegt og hugði, að þeirmundi 
eigi fyr líla sig, en þeir legði á flótta. Ueldur hann nú liöi 
sínu suður undir skarÖiÖ, og er hann heyrir, aö Spartverjar sitji 
þar fyrir og sé sumir þeirra að leikum, en siiniir kembi hár sitt 
og búizt skrautlegum búníngi, þá bregður honum nokkuð íbrún, 
og spyr Demaratus hvað Spartverjar hafizt þar að. Demaratus 
svaraöi: »menn þessir eru komnir lil þess að verja oss skaröið, 
og hafa viöbúnaö fyrir; því að það er siÖvenja þeirra aö prýða 
höfuð sitt, þá er þeir æila að skríða skuli til skara«. Eigi vildi 
þó Xerxes þessu trúa. Liðu svo 4 dagar, að hann lagði eigi til 
orustu; en á hinum fimta degi reiddist hann, og skipaði Mediu- 
m'önnum, er voru í liöi hans, að leggja til atlögu og taka hönd- 
um þá hina ósvífnu mcnn, er fyrir sátu, og leiða þá fram fyrir 
sig. llann lét reisa hásæti eitt mikið og settist þar í, og horfði 
á viðureign Grikkja og sinna manna. Gjörðu nú Medar harða 
allögu, en þar var ílt til aðsóknar, því að skarðið var þröngt, en 
Grikkir lóku djarflega á móti; höfðu þeir löng spjót og nröu 
Medum œrið skeinuhæltir, en Medar höfðu vopn stytlri. Stóð 






RAUDAGI l }>L:RMOPyLE. 


49 


nú bardagi lil kvölds; voru [)á margir fallair af .^ledum, en fáir 
af Grikkjum; lét Persakonúngur »iiina ódauölegu« hersveit leggja 
til atlögu og fór á sömu leiö. Vörðust Grikkir af hinni mestu 
prvöi; létu þeir stundum hefjast fyrir; gengu Persar þá nær og 
hugðu þá flvja myndu, en það var kœnskubragð Grikkja; gjörðu 
þeir þá hiö harðasta áhlaup á Persaog létu vopnin dynja á þeim; 
féllu Persar þá unnvörpum; og það er sagt, að Xerxes haíi 
þrisvar hlaupið úr hásæti þann dag, því að hann hugöi að sínir 
menn myndii ósigur bíða. Daginn eptir skipar Xerxes til nýrrar 
atlugu og lætiir nýjar sveitir manna sækja að, og hyggur að 
Grikkir muni svo yflrkomnir af sárum og þreytu, að þeir íái eigi 
iengur varizt; en svo fór sem fyr, að Persar fengu eigi að 
gjört, þótii Xerxes þá óvænlega á horfast og lillar líkur til, að 
hann myndi nokkrii sinni komast yflr Laugaskarö. 

Maður hét EfiaUes, hann var grískur og hinn mesti ódrengur 
og mun hans skömm uppi meðan lönd eru bygð; honum var 
vel kiuinugt þar um fjöliin; hann vissi að einsligi eitt lá yflr 
fjallgarðinn skamt frá Laugaskarði, og scgir hann Persum frá 
því. Leónidas vissi og að cinstigi þetta var til, og fyrir því 
hafði hann sett nokkra menn úr Fókahéraði til að gœta einstigs- 
ins, svo aö eigi yröi að baki honuih gengið, En þegar er Xer- 
xes fréltir, að komizt veröi á öðrum stað yflr fjallið, bregður 
hann við skjótt og sendir >*hina ódauðlegu bersveit» þann vcg, 
en Efíaltes vísaði þeim leiö. f>á er nálla lók lögöu þeir afstað, 
og voru komnir upp á fjallið í dögun; um nóttina vöknuðu Fókar 
Yiö íllan draum; spruUu á fætur og vopnuðust. llugðu Persar 
að þar myndu Spartverjar fyrir, og brá heldur í brún; en Efí- 
altes sagöi þeim hvaö manna þar væri; létu Persar þá örfar drífa 
á varömenn og stöktii þeim á flóUa, halda síðan ofan af fjallinu 
og fara mikinn. 

Nú er að segja frá Leónidas konúngi, aö hann fréltir þessi 
tíðindi; sér hann aö þar vcröiir cigi við gjörl; tekur hann það 
ráð, að hann sendir frá sér mestan þorra liösmanna sinna, og 
hefir að eins eptir hjá sér Sparlverja og nokkra menn aöra af 
Grikkjum ; biður hann þá, er hann sendir burt, að fara hvern 
heim til sín og bera þau tíðindi, að Spartverjar haíi af hlýöni 
við lögin eigi viljað hopa af vígvellinum, þótt þeir sæi dauðanii 
fyrir. Ilann sendi og son sinn frá sér, þann eina er hann átti, 

4 







50 


BAKDAGI í I>EÍ?MÓpÝLIí:. 

því að hann vikli eigi að koniingsœlt Spartvcrjaj er komin var af 
Jíerliúlesi, yrði aldauða. IJann vildi og að Iveir af frœndiim sín- 
um, er þar voni með honum, skyldi komast lífs af, og beiddi 
þá bera bréf frá sér til Spörtii. I»á svaraði annar þeirra, að eigi 
vœri hann þángað kominn lil þeirra erinda að bera bréf hans, 
heldur til hins að berjast; og hinn svaraöi því, að hreystiverk 
hans mynda segja alt, þaö er Spartverjar þyrftu aö vita, og fór 
svo hverigur. Jní nœst hélt Leónídas mönnum sínuni veizlu og 
bað þá vera vel káta, því að í kveld myndu þeir allir gista að 
Iladesar. 

J>á er Xerxes þóUist vita, að sínir menn myndu vera komnir 
yfir fjallið, gjörirhann harða hríð að þeim Leónídas, svo að þeir 
gœlti þvísíöur þess, cr aö baki þeim gjörðist. EnLcónídas, sem 
vissi vel hvað fram fór, hugöi einiingis á það að vinna scm 
mest áður hann félli, og fyrir því gengur hann nú fram fyrir 
víggarðinn með liðsrnenn sína, og berst ákaflega; féll þá margl 
af Persum, en flýja þorðu þeir eigi, því að yfirmenn þeirrastóðu 
að baki þeim og börðu hvern þann, er á hæl hopaði; þó héld- 
iist Persar eigi við og hrukku margir imdan og í .sjóinn og lélusl 
þar. I>á er spjót Grikkja brotnuðu, brugðu þeir sveröum, og 
hjuggu bœði hart og tílt. En þó fór hér sem optar, að cngi 
má við margnum, og féll Leónídas við frægan orðstýr fyrir ætt- 
jörð sína og frelsi; börðust menn lánga stund um lík hans; 
hrukku Persar fjórum sinnum fyrir, en Grikkir náðu líki foríngja 
síns, Nú komu þcir Efíaltes aö baki þeim ; fóru Spartverjar þá 
inn fyrir víggaröinn og á hól einn og vörðust þaðan meðan auöið 
varð[; brotnuðu þá mörg sverð þeirra, vörðust þeir þámeð lönn- 
ura og höndum, og beiddisl enginn maöiir griða; féll þar hvert 
maniisbarnaf Grikkjum svo að enginn slóð uppi. f)ar sem Leó- 
nídas féll var síðan höggið Ijón af steini og láliö þar standa. 
{>ar cr og steinn, er hinir síðusUi af mönnum hans féllu, og rist 
á þelta letur: »komumaður, seg þú Spartverjiim, að vér hvílum 
hér, fyrir því að vér hlýddum lögum þeirran. fannig féll Leá- 
nidas konúngur og kappar hans allir; en áður bardaginn tókst 
sendi Leónídas 2 af mönnum sínum frá sér, fyrir því að þeir 
voru augnveikir. En er þeir heyrðu, að Persar væri komnir yOr 
fjallið á bak Grikkjum, þá heimtar annar þeirra, er Evrýtushéi, 
vopn sfn og lét þræl sinn leiða sig aptur þángað, sem þeir Leó- 







51 


RAKDACI í iÆRMÓPÝDE. 


nidas börðast; þá flýði þrælliniij en Evrýtus barðislj þólt bann 
blindur værij og fell eptir drengilega vörn. Ilinn, er burt hafði 
verið scndiir, het Aristódemm; hann vildi eigi aptiir snúa og 
berjast, cn fer heini til Spörtu; en þar var svo í móli honum 
tckið, að hann var haldinn óalandi og ófcrjandi; enginn maður 
vildi liösinna honum, eður mœla við hann orð, oggeQð var hon- 
um kenníngarnafn og kallaöur flóttamaður. Litlu síöar fór hann 
í orustu, gekk vasklega fram og fell. I>á fyrst, er hann var lát- 
inn, fekk hann iipprcisn á mannorði sínu. J>að er sagt, að Xerx- 
es tæki lík Leónídas, og leti negla a kross; síðan hélt hann 
hernuin suöur um skarðið niður á Grikkland; on seð hafði hann 
nú merki lil þess, hverjir hreystimenn Grikkir voni, og hve mjög 
þeir unnu fósturjörðu sinni og frelsi, enda var þess eigi lángt 
að bíða, að allur sá hinn mikli her, er hann hafði saman dregið, 
yröi gjöreyddur af Grikkjum. 


Framhald ófriöar inilli Grikkja og Pcrsa. 

Meðan bardaginn stóð í Laugasliaröi, varö fundur á sjó með 
Persum og Grikkjum. llerskip Grikkja láu undir Artemisium- 
höfða; hann cr norðaii til á ey þeirri, er Evböa heitir auslan 
undir Grikklandi, J>að var ráðagjörð Persa að leggja þar tveim 
megin að Grikkjum, og fyrir því héidii þeir nokkrum hlula fíot- 
ans suður um Evböu, og œtluðu svo að halda lil mótsvið Grikki; 
en er Grikkir fengu ujósn af því, biðu þeir ekki boðanna, en 
héldu skipum sínum móti Persum; varö þar allmikil orusta og 
flýðu Persar; en þau skip, er þá flýðu undaii, týndustlitlu síðar 
í ofviðri. Þemistóldes liét herskipaforíngi Grikkja, og verður 
hans síðar getið að miklu; hann var hreyslimaður hinn mesti, 
slægvilur og máisnjall, en grunaður var hann uni gæzku og þólti 
einatt líta fremur á sinn hag en annara. Eptir orustuna viö 
Artemisíum-höfða, liéldu Grikkir skipum sínuni suður fyrir land, 
og iögöu þeim undir Salamis-ey; voru þar saman komin bæði 
skip Pelopseyjarmanna og margra annara fylkja á Grikklandi; 
svo haföi J>emistókles fyrir séö. Meðan Persar voru á leiðinni 
og þokuðust nœr, höfðu Aþenumenn ieitað frétta til guðsins í Delfis, 
bversu þeir skyldu fyrir búast og verjast Persum; svaraði guð- 
inn þeim svo: að mjög myndi að þeim þrengja, en það ráð gœfi 
hann þeim, að verjast fyrir innan trémúra gyöjunnar Aþenu, og 

4 * 











52 


FRAMnALD ÓFRIÐAR MILLI GRIKKJA OG PERSA. 


bættl þessu við: »þú hin gnðdómlega Salamis, þú munt eyða 
sonum kvinnunnarlii. Reðu margir þetta á þann veg, að það 
taknaði skíðgarð þann, er kn'ngdi um vígið í Aþenuborg; cn 
femistókles skildi þetta svo, að tremúr sú, er guöinn heföi nefnt, 
væru skipin, og að hann heföi spáð þeim sigri í sjóorustu við 
Persa, því að öðriim kosti mundi guðinn eigi hafa valið Salamis 
— og þar myndi aö líkindum verða barizt — svo veglegt nafn, 
að kalla hana guðdómlega; fekk hann og komið fleslum á sitt 
mál; hann haföi látið gjöra mörg skip; gengu nú því nœr allir 
menn úr Aþenuborg með konur og börn sín út á skipin, eða 


létu flytjast út lil Salamiseyjar. 

í annan slað halda Persar liðinu suður eplir landi, brendii 
bygðina en drápu mannfólkið. {iá var það, aö ein af hersveit- 
um þeirra kom til Delfis, og œtlaði að rœna Apollóshof; voru 
þar engir menn fyrir til varnar, því að guðinn haföi sagt Delfi- 
mönnum svo: nlvomi Persar híngaö til þess að ræna, þá inun 
eg freista að verja mig sjálfur«. Nú komu Persar lil hofsins; 
heyrðu þeir þá heróp inni fyrir; því næst fell bjarg mikiö að 
þeim ofan úr Parnassusfjalli, eyddi öliu er fyrir varö og fylgdu 
þar með þrumur og eldíngar. þá sló miklum ótla á Persa og 
lögðu á flótta; en Deifí-menn veittu þeim eptirfur. það er og 
sagt, að Persar litu aptur á flóttanum, þóttust þeir þá sjá Ivo 
risa í eptirförinni, er drápu alt þaö, er þeir náðu lil; þaö voru 
Iveir hálfguðir er börðust gegn Asíumönnum. 

Megiuher Persa hélt siiður um Böiótíu og til Aþenuborgar; 
var bún auð af mönnum; lögðu Persar eld í borgina og brendu 
lil ösku. Nokkru síöar tóku þeir vígið á ÁliropoUs eptir mikla 
Yörn af þeim fáu rnönnum, er þar voru fyrir. En svo mikili 
skaöi sem þetta var, þá var bilt þó ógæfan meiri, að Grikkir 
voru eigi á eitt sáUir, heldur sundurþykkir, og nálega hvert fylki 
vildi draga sinn taum; var því eigi annaö sýnna, en að sameig- 
inleg vörn allra Grikkja gegn Persum myndi farast fyrir. Pe- 
lopseyjarmenn og Korinþubúar sögðu, að það væri Aþenumönn- 
um einum saman í bag, að flotinn lægi undir Salamisey; biði 
Grikkir þar ósigur, þá myndi Persar kvía þá þar inni á víkinni, 
og þá væri taflslok; hitt væri ráö, að leggja lil orustu við Persa 
nálægt eiði því, sem bindur saman Ilellas og Pelopsey, þar vœru 
Yíggirðíngar og þar væri landher til varna, og við hann gætu 












FUAMUALD ÖFRIÐAU MILH GRIKKJA OG PKRSA. 


53 


þeir sameinað sig ef alt um þrolnaöi. En þemistókles sa, að 
skildist Grikkir þannig hverir frá öðrum og gengi í ýrasar sveitir, 
þá vœri úti um Grikkland. Fyrir því tók hann það ráðs, að hann 
gjörir Xerxes konúngi orösendíng á laun, og lætur segja honum, 
að sundurþykkja mikil sé meö Grikkjum og ælli hverir að skilja 
við aðra; hann skuli nota færið meðan það gefst, ef hann vilji 
sigrast á þeim öllum í einni orustu. Grikkir satu á ráðstefnu 
og gálu eigi orðið á eilt sáltir; þá kom Aristides hinn aþenski, 
og samlandi f>emístóklesar, á fundinn og bar þá fregn, að her- 
skip Persa hafi lagzl fyrir alla víkina og sé búin til allögu. í>að 
var sem þemistókles vildi; þá var Grikkjum einn nauðigur að 
berjast. Grikkir lögðu skipum sínum þar sem víkin var mjóst, 
lil þessað Persum skyldi erfiðara að neyla hins mikla liðsmunar, 
er þeir höföu. Tókst þar nú hin víöfræga BaJamis-orusta; börð- 
ust liYorirtveggja af hinni mestu ákefð. Persar gjöröu harða 
allögu og vildii láta konúng sinn sjá, cr horföi á bardagann, að 
þeir gengi vel fram; cn Grikkir tóku karlmannlega á móti og 
vissu sem var, aö heill og hamíngja fósturjaröarinnar var undir 
því komin, aö þeir legöi hvorttveggja fram bæöi hugrekki og 
staðfestu. Og svo er sagt, að í hinni fyrstu allögu Grikkja, haíi 
mörg skip af Persum komizt í bendu eina og orðið hvert fyrir 
öðru; en Grikkir böröust allir sem einn maður, og skorli hvorki 
viturlega og einbeilta forustu, né hreystilcga og samhuga fram- 
göngu. Stóö orustan alt lii kvelds, enda var þá sigur unninn, 
og skip Persa sum hroðin, en sum á fiótta snúin; lét Xerxes 
þau skip, er af komust, sigla til nellusunds, til þess að gæta 
brúarinnar; sjálfur flýði hann austur um huf lil Asíu með nokkr- 
ar Icifar af hernum, ílla UI reika bæöi af suUi og sárum. Mar^ 
dóníus hershöfÖíngja sinn lét hann eptir verÖa á Grikklandi með 
300 þúsimdir nianna einvalaliðs, ogþarámeðal »hina ódauðlegu 
hersveit«. Auk þessa liðs lét hann og eptir þar í landi 50 þús- 
undir málaliðs frá Ma'kedoniuj og ýmsar grískar hersveitir, er 
hcldurvildu Persum veita, eu lundum sínum. Um veturinn eptir 
sat Mardóníus í Grikklandi noröanveröu; en er voraði, leggur 
hann af stað og tekur Aþenuborg ööru sinni, en hefir þar þó 
lilla viödvöl og heldur norður til Böiótíu; nam hann þar staðar 
á valllendi miklu, því að þar þóltist hann bezt mega við koma 
Tiddaraliði sínu, er hann hafði mjög margt. þar komu þcir 


54 


l’UAMHALD ÖFRIÐAU MILLI GKIKKJA OG PKRSA. 


Pásamas frá Spörtu og Aristídcs frá Áþenu með Grikl^ja her og 
lögðu þegar lil orustii; var liðsmunur œrið mikill. svo að sagt 
er, að þrír Persar vœri um einn mann grískan. En svo lauk, 
að Mardónius fcil; flýðu Persar þá til herbúða sinna, en Grikkir 
tóku þær þegar og unnu hinn frœgasta sigur. Sú borg hét 
Flatea, er þeir börðusl bjá (479 f. K.). Sama dag, sem orustan 
stóð við Platea, unnu þeir Leótyldddes frá Spörtu og Xanþippus 
frá Aþenu licrflota og sjóvarnir Persa við Mýhale-höfða í Litiu- 
Asíu. Eptir þenna dag voru Grikkir .einráðir á liafinu, og gátu 
átt samgöngur sem þeir vildu við landa sína í Asíu. 

Sú hin mikla og almenna hætta, er Grikklandi var búin af 
heimsókn Persa, hafði þokað öllum Grikkjum saman í nánara 
félagskap en áöur, til varnar móti hinum útlendu óvinum. Yar 
þá svo í fyrstu, að Spartverjar fengu œ%t yfirráð (Ilegemoni) á 
Grikklandi, bœöi fyrir þá sök, að Aþenumenn af einlægri ætt- 
jaröarást vœgðu fyrir þeim í öllu, og bins vegna, að Pelopseyj- 
armenn voru þá í sem mestum uppgángi. Um þær mundir hélt 
Pásanías, sigurvegarinn frá Plalea, allmiklum skipatlota frá Spörtu 
og Aþenu norður til Býzantium — þar áttu Persar vopnabúr 
mikil —; vann Pásanías þá borg, og fengu Grikkir þar of fjár. 
En svo var Pásanías skapi farinn, að hann lét sér eigi nægja að 
vera forvígismaður Grikkja, heldur fýsti hann nú að komast til 
æðri metorða og valda. Gjörði hann þá samband við Persakou- 
úng, og hafði í ráðagjörðvið hann, að brjóta undir sigaltGrikk- 
land, og verða einvaldur yfir; hann bjó sig persneskum búníngi, 
hélt lífvörö um sig, og haföi alt í sukki. Rœður aö líkindum, 
aö Sparlverjum bafi eigi geöjazt að slíku, enda var bonum boðiö 
aö leggja niður hervöldin ogkoma heim til Spörlu. Hann gjörði 
SYo; Ictu Efórar þá setja hann í varðhald, og skömmu síðar varð 
hann sannur aö landráðasök. En er Pásanías sá sitt óvænna, 
vildi hannforðasér og flvði lil Aþenuhofs. far varhann byrgð- 
iir inni og sveltur til bana. Er svo sagt, að móðir hans væri 
þá enn á lííi og veitti þeim mönnum að verki, er hlóðu grjóti í 
hofsdyrnar og byrgðu son hennar inni. Er það eitt til marks 
um það hvernig Spartverjar voru skapi faruir í þá daga, jafnt 
konur sem karlar. 

Tsú víkur sögunni til Aþenuborgar. þar \íív Þemistóhles el^i 
aðgjörðalaus, heldur fekk hann því tii vegar komið með ráðum 



FRAMHALD ÓfRIÐAR MILLI GRIKKJA OG PERSA. 


55 


sínum og framgöngu, að borgin reis apltir af nislum. Múr- 
veggur var settiir um borgina mikill og ramgjör; Píreushöfn var 
slækkuð og víggirt. fegar Pásanías sal noröur í Byzantium og 
ofmetnaðist þar, eins og áður er sagt, þá iiröu þjóðir þær, er 
voru í sambandi við Spartverja, honum fráhverfar og kunnu ílla 
hans ráðlagi; kom þá svo, að Aþenumenn, með tilstyrk íóna 
yfir á Litlu-Asíu, fengu yfirráð yfir herskipaflota Grikklands (476), 
og gjörðiist oddvitar fyrir felagi því eða sambandi, er þá hófst 
með þeim, er bjuggu í Makedóníu, I>rakíu, á eyjunum í Grikk- 
landsiiafi og í njUendum áLitlu-Asíu. í>annig fengu Aþenumenn 
forysiu (Ilegemoni) á Grikklandi andspænis Spartverjum. 

J>egar hér var komið, gjörðust Aþenumenn forstööumenn 
ófriðarins, sem áfram var haldið, og var nú fremur orðin sókn 
en vörn af Grikkja hendi, cinkum á sjó; Aristides »hinn rétt- 
Iáti«, hafði verið dæmdur í útlegð með skeljadómi (Ostracismus), 
en sýkn var hann orðinn fyrir Salamis-orustu og kominn heini 
aptur; nú hafði hann fjárhald bandamanna á hendi, og kvað á, 
hve mikið fé hver þjóð, er í sanibandið hafði gengið, skyldi til 
leggja. Fjárhirzia bandamanna var geymd á hinni helgu ey 
Delos, 

Meðan ófriður stóð mcð Grikkjum og Persum, hafði alþýðu- 
manna veldið íAþenu aukizt slórum, fyrir því að allir voru jafnt 
kallaðir til varnar móti Persum, bæði œöri menn og lægri. Ári- 
stídes fylgdi reyndar fremur hufðíngjastjórn en alþýðusljórn, eu 
þó virtist honum nauðsynlegt að bera upp það nýmæli; að allir 
borgarar i Apenu fengi jafnan rHt iil emhœtta i rihinu. Var 
þá úr lögum numiö, að fasteign skyldi ráöa hverir sótt gœti um 
embætti; þó voru hershöföíngjar undanskildir. Litlu síöar var 
svo ákveöiö að hlutkesti skyldi ráða, hver embætti hlyti af þeim 
er beiddust; þó var út af því brugðið. Arislides hélt virðíngu 
sinni til dauðadags (469 f. Kr.). Uann heíir verið einhver hinn 
bezti og ósérplægnasti raaöur, sem sögur fara af; enda var hon- 
um gefið fagurt kenníngarnafn, og kallaður ^liinn rHtlátU. 

Litlu eptir dauða Pásanías komu sendimenn af Spörtu og 
báru þá sök á hendur Pemistóhlesij að hann hefði veriö í vit- 
orði með Pásanías. Hvað sem hœft cr í þessu, þá varð sú enda- 
lykt á því máli, að þemistókles vardæmdur í útlegð eptir skelja- 
dómi. Fór femistókles þá af landi burt og á fund Persakon- 


I 


f)6 


FRAMHALD UFRIÐAR MILLI GUIKKJA OG PKUSA. 


xings; sagði liann konúngi, að hann heföi að sönna gjört Pers- 
iim meiri skaða en nokkur annar maður, en þó svo væri, þá 
hefði hann meir cn bætt Persum aptur þann skaða; hugði fe- 
mislókles á orösendíngu þá, er hann gjörði Persakonúngi, áður 
Salamis-orustan varð, og aðra fregn, er hann þar á undan haföi 
komið í eyra konúngi, og olli því, að konúngiir flýöi þa fyr en 
ella mmidi orðið. \>'d varkominn til ríkis áPersalandi Arfaxerx'- 
es handalángur (4G5—424); fagnaði konúngur |>emistóklesi vel, 
og gaf honurn þrjár borgir auðigar til uppeldis; hét ein þeirra 
Magyiesíay þaöan skyldi hann hafa brauö, önnur hét Mýus, það- 
an skyldi honurn koma kjöt, liin þriðja hét Lampsalíus, þaöan 
skyldi hann hafa vínföng. J>að er mæh, aö þemistókles haQ 
sjálfur ráöiö sér bana, er hann sá, að hann gat eigi, eður vildi 
eigi, efna loforð sín viö Persakonúng þau, að koma Grikklandi 
á hans vald, og aö hann hafi svo fyrirsagt, að taka skyldi ösk- 
nna, þá er líkami hans væri brendur, og ílytja á laiin til Attíku. 

Vegur og virðíng f>emistóklesar var á förum, þegar Símon 
Miltíadisson hófst til valda í Aþenuborg. Ilann var manna ör- 
látastur og gjnfmildastur; varð hann af því mjög vinsæll meöal 
alþýöu, þótl hann vœri af flokki höföíngjanna og þeirra foríngi; 
hann var sljórnvilríngur mikill og ágætur hershöföíngi. þeir 
lögðu félag með sér Símon og Aristídes; var fyrirætlun þeirra 
sú, að efla sátt og samlyndi meöal Grikkja; cnda var það mark 
og mið höföíngjaflokksins á Grikkiandi, að afslvra innlendum ó- 
friði oghalda öliu í jafnvægi þar í landi. Símon haföi yfirsljórn 
herfiotans og sá svo um, að Aþenumenn réöu mcslu á eyjuin 
þeim, er gengið höföu í samband við þá. Árið 4G9 f. Kr. átti 
hann ivœr orustur við Persa á einum og sama degi, austur í 
Pamfyliu við Evrýincdons fljóty aðra á sjó en aðra á landi, og 
vann sigur í báðum. Litlu siöar varð sá atburður í Spörtu, að 
þar kom jarðskjálfti mikill og hrundi borgin því nær öll til grunna. 
Eins og að likindum ræður komst alt í uppnám í Spörtu; sættii 
Belótar því fœri og gjörðu uppreist, og Messeniumenn hlupu þá 
einnigiipp til ófriðar og bjnggust fyrir í kastala. þá kom 

Símon því til leiðar við Aþenumenn, að þeir sendu Spartverjum 
lið; var Símon foríngi fyrir hernum og hélt til íþómu; hófst þá 
ófriður hið 5. smni við Mcsseníumenn (465—455 f. Kr.). En 
bráðum kom upp sundurþykkja milli Spartvcrja og Aþenumanna, 


4 


FRAMHALl) OFUIÐAR MILLI GRIKKJA OG PERSA. 


57 


þar sem þeir satu um íþómu-kaslala; sendu þú Sparlverjar liös- 
afía þann lieim aplur til Aþenuborgar, er þeir liöfðu þaðan fengið. 
Fór þá svo, að Aþenumenn gáfu Símoni sök á því, hversu til 
lieföi tekizt; var honum þá vikið frá vöidum, og því næst fór 
hann í úllegö. Að lOárum liðnum var ófriðnum lokið við Mes- 
seníii, og báru Spartverjar hærra hlut i þeim viðskiptum. Fóru 
þá margir menn úr Messeníii landfíótta lil Aþenuborgar, og var 
þeim þar vel fagnað; vísuðu Aþenumcnn þeim til landa noröur 
í Nápalitus Yið Korinþuborgar fjörö, og flultu þeir þángað bygð 
sína. 

En frá því, cr Aþenumönnum var vísað burt frá umsátinni 
við Iþómu-kastala, fór sundurþykkja vaxandi milli þeirra og Spart- 
verja og fíeiri þjóða á Grikklandi; en Simon, þótt hann væri í 
útlegð, þá reyndi liann jufnan til að styðja málsveg Aþenumanna. 
Yar hann þá kvaddur heim aptur, og leitaðist hann þá við hvað 
hann kunni, að koma sœllum á milli Spartverja og Aþenumanna, 
og það tókst honum aö miklu leiti. þessu næst bjó hann mik- 
inn her út á hcndur Persum, stiiddi uppreist sem Amyrteus 
(aðrir segja Inarus) hóf á Egyptalandi í það mund, og héltaust- 
ur til Kýprus-eyjar; hafði hann þá tvö hundruð skipa og öll vci 
búin; settist hann um borg þá í eynni, er Citium hét. fá tók 
Símon sótt og andaöist (449 árum f. Kr.). Varö hann Grikkjum 
mjög harmdauður, sem von var. Eptirlát Símonar héldu Aþenu- 
menn hcim aptur, og unnu þeir á leiðinni sigur mikinn fyrir 
Litlu-Asíu ströndum og annan á landi uppi á liöi því, er sent 
var skipunum til varnar. 

pessi var hinn síðasti viðburður, er nokkuð þykir aö kveða 
i styrjöldinni milli Pcrsa og Grikkja; lauk þeim ófriði svo, að 
Grikkir fengu yTirráð öll á Grikklandshafi og á Litlu-Asíu strönd- 
um (449 f. Kr.). pað cr ýngri sögn, og þó vart sönn, aö Arla- 
xerxes konúngur handalángur, ertilríkis kom eptir Xerxes (465), 
liafi samiö friö (449), sem kendur er við Símon, og verið eitt í 
samníngum þeirra, að Grikkir í Asíu skyldu iausir undan yfir- 
ráðum Persa, og að hvorki persneskur her eða fíoti skyldi mega 
koma nær Grikklauds slröndum en til var tekið í þeim friðar- 
samníngum. 


I 




58 


íVLl>YÐUSTJOUN AJ>ENUMANNA. PEUÍKLES. 


Ilór segir enn af alþýöustj órn AJ)enumanna. 

I>egar sótti á seinni hluta ófriðarins niilli GriUja og Persa, 
kom sá maður til sögunnar í Ahenuborg, er Fenliles hét. Eann 
var hinnmesti afbragðsmaður; fölskvalaus vinur fósturjarðar sinn- 
ar, eins og Aristídes haföi verið, er aldrei vildi beita brögðum 
sér til upphefðar eða ágœtis; stórvitur maður og allra manna 
málsnjaliastur. Enginn maður var því betur faliinn til að stjórna 
alþýðunni en Períkles, enda gjörðist hann brátt foríngi hennar. 
Ilann jók völd alþjðunnar mjög með því, að veikjaá allar lundir 
álit þaö, cr hinn forni höföíngjadómur xireópagus hafði í þjóð- 
málefnum; fekk Perikles því lii vegar komiö, þrátt fyrir mótstöðii 
höföíngjanna, og þrátt fyrir það, að EshJIus skáld í sorgarleik 
einum, er hann þá orli, rcyndi til að vekjaást ogviröíngu Aþenu- 
manna til hins forna og göfuga dóms, að dómsvaldiö í öllum 
hinum stœrri málum komst í hendur alþýðunnar; hið sama var 
að segja um löggjafarvaldið og embœttaveitíngar, að svo miklu 
leiti seni lilutkesti réöi eigi, hverjir embællin fengi; þá var það 
og lögtekið, að alþýðan fengi kaup fyrir þíngsetu. Eigi leið 
lángt um áöur Aþenumenn Lækjii að bcita meira valdi viö þjóðir 

r 

þær, er voru í sambandi viö þá. I stað þess, aö þeim haföi 
áöur veriö gjört að skyldu, að leggja til skip og menn og önnur 
hernaðaráhöld þegar berjast skyldi viö úllendínga, þá var nú sú 
breytíng á gjörð, að þær skyldu greiöa ákveðin fégjöld. i>jóð- 
fjárhirzlan var flutt úr Delos-ey til Aþenuborgar (460); þar þólti 
hendi nœr aö taka til fjárins, er á þurfti að halda. Nú með því 
að Aþenumenn voru oddvitar sinna bandamanna, og höfðu ærið 
fé yfir að ráða, þá miðaði þeim drjúgum áleiöis til að ná þjóða- 
forrœði á öllu Grikklandi. Egína, sem fjrrum var aðkvæðariki, 
varð að selja af hendi skipastól sinn; Böiótía og Fókaland voru 
að nokkru leiti kúguð til hlýðni. Aþenumenn réðu fyrir flestum 
héruðum í Ilellas, eyjunum í Grikklandshafi og nýlendunum á 
Litlu-Asíu ströndum. 

í það mund stóðu vísindi með miklum blóma í Aþenuborg; 
fagrir sorgarleikir eptir þjóðskáldin Esliýlus, SofóMes og Evripí- 
des voru sýndir borgarmönnum í Aþenu, og Feríldes fekk því til 
leiöar komið, að hinir fátækari fengu ókeypis að heyra og sjá 
leiki þessa, svo þeir færi eigi á mis við þann fróðlcik og ment- 


1 




59 


ALJ)ÝÐUSTJÓUN AJíENUiMANNA. 

un, er slík skemtun veitti niönnum. í>á var Fidías uppi; hanu 
var frægastur myndasmiður í fornöld. þá var Aþenuborg prýdd 
á jmsan liátt og víggirt þannig, cr sæma þótti höfuðborg Grikk- 
lands. Upp aö háborginni lágu hín nafnfrægu súlnagöng (Pro- 
pylæer) gjörð af marmara; cn upp á lienni stóð Apenuhof (Par- 
þenon), og þar var líkneski meygyðjunnar Aþenu eptir Fidías 
smiö; frá horginni niður að Píreus-Jiöfn viö sjóinn gengii múrar 
miklir og ramgjörfir, var þaö lángur vegur, en þannig var bœði 
borg og höfn tcngdar saman og víggirtar. 

Pelopseyjar ófriÖur. 

(431—404). 

í>að har til að í Epidamnusj er síðan hét Dýrrakkíum, en 
nii á dögum Durazzo, kviknuðu óeyröir milli höfðíngjanna og 
aiþýöunnar. Korinþuhorg gaf sig fram í óeyrðir þessar, eii 
Corajra (er nú heitir Corfu, og þaðan var Epidamnus bygö), er 
var ein af nýlendum Korinþuborgar, lók þau afskipti mjög óstint 
upp fyrir Korinþumönnum, og beiddi Aþenumenn liðveizlu. Perí- 
Ides, er aldrei var seinn til taks þar sem hann sá, að Aþenu- 
mönnuni var einhver hagur búinn, fekk því til leiðar komið, að 
þeir sendu herskip nokkur til liðs við þá á Corcýru. Um það 
lciti buðu Aþenumenn borgarmönnum í Pótidœa, er upphaflega 
var nýlenda frá Korinþuborg, en síðan Persa ófriðnum lauk var 
háð Aþenumönnum — að hælta öllum viöskiptum við Korinþu- 
menn og setja sér menn í gislíngu. Til þess voru Pólidæa- 
menn allófúsir og færðust undan á marga vegu og leituðuálaun 
liðveizlu hjá Spartverjum; sendu Aþenumenn þá her manns á 
hendur þeim í Pótídæu. Ilins vegar skoruðu Korinþumenn fast- 
lega á SpörtLi að skerast í leikinn, og sögðu þá Spartverjar 
Aþenumöunum stríö á hendur. fannig hófst Pélopseyjar-úfriö- 
inn (431 ári f. Kr.), og lók nálega alt Grikkland þátt í honum. 
Meö Aþenuborgarmönnum stóöu; öll ríki á Grikklandi, er höföu 
alþýðumanna stjórn, en í lið með Sparlverjum gengu öll hinrík- 
in, þar sem höfðíngjasljórn átti heima. Bandamenn Aþenuborg- 
armanna voru á meginlandiuu: íbúar Akarnaníu, J>essalíu, Plateu, 
Messeuíumenn í Nápaktus, nýlendumenn á Litlu-Asíu strönd- 
ura, I>rakíu og Makedoníu, og eyjamenn á flestum eyjumíGríkk- 
landshafi; Aþenumenn gátii með herskipum sínum haldið uppi 




co 


PELOPSEYJAR ÓFRIÐUR. 


stöðngum sam^öngum við eyjarnar. Með Sparlverjum var: öll 
Pelopsey, nema Argos og Akkaía, sem voru með hverigum; en 
fremur því nær allar sveitir í Ilellas. Spartverjar höfðu yfirburð- 
inaálandi, ogheldii þegar hernum lil Attíku. Arlndamvs Spart- 
verjakonúngur haföi yfirstjórn hersins og fór herskildi um landið. 
fað var ráð Perildesnrt að hætta eigi til höfuðbardaga við Spart- 
verja, en hriuda harðlega af sér hverju ahlaupi, sem þeir geröi 
á Aþenuborg; herskip sín létu Aþenumenn einatt fara með Pe- 
lopseyjar ströndum, og gjöra óvinum sínum ónœöi og skaða. 
Arkídamusi varö iítiö ágengt í Atlíku, landslýöurinn var því nœr 
allur flúinn til Aþenu; Sparlvcrjar liðu vislaskort og héldu heim 
til sín. Árið eptir komu þeir að nvju meö ófriði, og þá bættist 
þaö á, að drcpsótt mikil gekk í Aþenuborg; en þar var saman 
kominn hinn mesti manngrúi. Períkles hélt afram uppleknum 
hælti, hvað sem alþýða manna sagði, að hann lagði ekki lil or- 
ustu við Spartverja, hcidur sendi að eins herskip til Lakóníu, er 
gjörðu landsmönnum þar mikinn óskunda; urðu þá Spartverjar 
öðru sinni að hverfa heim aptur við svo búið. En jafnvel þó 
hinn vanþakkláti l^’öur lýsli óánægju sinni yfir sljórn Períkiesar, 
þá lét hann það eigi á sig fá, en stýröi þjóðmálefnum Aþenu- 
manna meö sömu staðfestu og hyggindum sem áður, sagði þeim 
að láta eigi hugfaliast og treysta herflota sínum, og væri honum 
laglega beitt þá myndi alt fá góðan enda. Períklesi auðnaöist 
að lifa það, að Pótidæa-borg var unnin ; en umsátin um þá borg 
var ein af tildrögum ófriðarins. Períhles dó í sóttinni miktu429 
f. Kr., og hafði áöur mist börn sín og marga frændur. 

f)að var ógæfa Apenuborgar, að cplir Perikles liðinn kom 
enginn, er jafnazt gæti við hann í stjórnvísi. Sá hét Kleon, er 
þá fckk hin æztu yfirráð. Ilann var af lágum stigum, en hann 
var málsnjall maður, og meö því móti haföi hann alþýöuna í 
hendi sér, og með ýmsum brögöum kom hann því til leiðar, að 
hann varð foríngi hennar og átrúnaðargoð; en hann var eigi sá 
Yitsmunamaöur, að hann gæli stjórnað alsherjarmálum ríkisins 
eptir föstum roglum; hinsvegar skorli hann eigi óskamfeilni, eöa 
gort, eða smjaöur, er lét vel í eyrum aiþýöunnar, og það alt til 
samans nægöi til þess aö halda honum í hávegum. Af þessu 
leiddi, að upp frá þeim tíma, erhann gjöröist leiötogi alþýðunn- 
ar, voru mörg hryðjuverk háð, og öll sú grimd átti sér slaö, sem 




PELOPSEYJAR ÓFRIÐUR. 


61 


er Yön að fylgja innanlands óeyrðum. litíldu ófriðn- 

iim fram og herjuðu um llellas og náðu Platœu á sitt vald, en 
Aþenumenn höfðu öll yfirráð á sjó, kúguðu höfðíngjana á 
sem gengið höföu í liö með Sparlverjum, og létu þá alla sæta 
þúngum rersíngum, er þeir fengu Iiönd á fest, Ilinni sömu hörku 
beittu þeir á Corcjjru, þar sem þeir skárust í leikinn milii al- 
þýðu og höfðíngja; veittu þeir þar alþýðunni, svo að höfðíngjar 
urðu að lúta, en eyjan snerist í lið með Aþenumönnum, og var 
þeim það góöur styrkur. Demospenes frá Aþenu vann Fýlus 
með vopnum, og vígirti síðan. Spartverjar komu þángað og 
freistuðu að ná aptur borgiiini, en þá kom nýlt lið frá Aþenu- 
borg til hjálpar við sína menn; höföu Spartverjar 400 manns á 
SfalUeria-eyy sem þaðan áltu að veita liösafla þeira, er sátu um 
rýlusborg; uröu nú þessi 400 manns nauöuglega staddir. fó 
htíldu Spartverjar áfram unisátinni, og tóku vislir og áhöld að 
þverra fyrir liöi Aþenumanna. I>á var það, aö Kleon bauðst á 
þjóöfundi einum að leiða það mál lil lykta, og var því boöi hans að 
nokkru leiti tekið af lýðnum, þó menn reyndar fremur gerðii 
gaman að gorti hans en hitt, að mcnn treysti honurn til slíkra 
hluta. Fór hann með nokkru liði þángað sem ófriðurinn stóð, 
og tókst þá svo til, aö Aþenumenn náðu Sfakteríu meö ráöum 
Lemosþenesar; þó hét þaö svo að Kleon heföi yfirstjórn; voru 
Spartverjar teknir þar á eynni 400 manns, og fluttir til Aþenu- 
borgar. Nú sem Pýlus var alveg komin í hendur Aþenumönn- 
um, varð hún Spartverjum lil hins mesta ógagns, því að bœöi 
var þar örugt vígi, þaðan voru einalt gjörðar árásir á Spartverja, 
og þángað flýðu margir af nelótum, af því að borgin var í nágrenni. 
Enþegar Spartverjar leituðu friöarsamnínga, þá réð K'/eon Aþenu- 
mönnum það ráö, að þeir skyldi setja þvcrt nei fyrir alla frið- 
arkosti. 

En þegar hér varkomið, þá fór Spartverjum að gángabet- 
ur. Aþenumenn biöu milunn ósigur fyrir Pöiótíumönnum við 
TanagrCy og hinn spartverski hershöfðíngi Brasídas tók Aijifi- 
polisborg í Makedóníu. En hann var sendur þángað í land með 
her manns, til þess að vaka yfir óeyrðum, er þar höfðu kviknað, 
og nota þær Spartverjum til handa. Púhjdídes ermaður nefnd- 
ur; hann varherstjóri Aþenumanna í Makedouíu um þær mundir; 
honum^gáfu þeir að sök, að Spartverjar náðu Amfípolis, ográku 




62 


PF.LOPSEYJAR ÓFRIÐUR. 


liann í útlegð. En er hann var [)annig orðinn laus af hern- 
aðarstörfnm, og hafði fengið næöi, þá ritaði hann sögu Pclops- 
cyjarstríðsins, og þykir hún eitt hið ágœtasta rit, er menn hafa 
frá fornöld, Kleon fekk því áorkað, að hann var gjörður að 
foríngja yfir þeim her, cr því næst var sendur lil Máltcdoniu^ 
til þess að ná aptur Ainfipolis úr höndum Spartverja. Kleon 
komst norður þángað, en Brasidas tók svo á móti honum fyrir 
utan Amfípolis, aö Aþenumenn biöu fullan ósigur. þar féllu 
þeir báðir A7con og Brasídas. J^essu næst fekk sá maður, er 
Nilcias hét, hin æztu yfirráð mcðal Aþenumanna; hann var satt- 
gjarn maöur; Aþenumönnum tók þá og að leiðast slyrjöldin. 
Spartverjar voru einnig fúsari til sátla en úður haföi verið; enda 
var hinn sigursæli hershöföíngi Brasídas þá fallinn og friönum eigi 
lcngur til fyrirstöðu. Var því samið vopnahlé milli manna, er 
standa skyldi um 50 ár. I>að var 422 árum fyrir Krists burð. 
Ilvorirtveggja létu það laust, er þeir höföu náð nieðan slyrjöldin 
stóö; og ýmislegt var þá ákveðið til þess að tryggja friðinn sem 
hczt milli manna á Grikklandi. 


Alkibíades. 

Eptir að Grikkir, eða þó öllu heldur SjyarlverJar og Aþemi- 
mennj höföu langa hríð skipzt vopnum við og háð Pelopseyjar 
slríðið, lögðu þeir um síðir vopnin niöur og gjOröu frið sín á 
millum, fremur af því, að þá skorti mátt til að halda ófriðnum 
áfram, en af því, aö öfund sú væri undir lok liöin, er jafnan ríkti 
þeirra í millum, og sem verið hafði undirrót ófriðarins. En það 
scm einna helzt kveykti og efldi allar óeyröir á Grikklandi, var 
drotnunargirni einsíakra manna, er jafnan hugðust að gela náð 
frægö og frama, þegar almennur ófriður geysaði iunan lands, og 
þeim gafst færi á að reyna sig og sýna þjóð sinni hve rniklu 
þeir gátu til vegar komið, og verið hcnni bœði sverð og skjöld- 
ur. Einn af þeim mönnum var Alhibiades. Ilann er án efa 
cinn af þeim mönnum, er flest hefir mált til ágætis telja afþeim 
hlutum, er mönnum eru ósjálfráöir; enda kemst sagnaritari einn, 
er frá honum liefir sagt, þannig að orði; »það virðist svo, sem 
að náttúran hafi viljað freista þess á honum, hverju hún fengi 
orkaðn; hann var kominn af hinum göfugustu œltum, — sagan 
segir, að hann væri í beinan legg kominn af Ajanti þeini, er 



ALKIBÍADES. 


C3 


barðist við Trójumenn, og Ilómcr kvað nm —; hann var hverj- 
um manni fríðari sýnum, og fyrir því átti hann kenníngarnafn og 
var kallaður nhinn fríðasti»; hann var vel auðignr að fé og hell sig 
ríkmannlega, var ör á fe við alþýðu og tók vinsældir hennar í 
móti; hann var gæddur afhragðs vitsmunum; gjörðist anngaaldri 
handgenginn Sólirates spekíngi og nam meðal annars af honum 
mælskufræði, er hann síðan beitti til þess að leiða alþýðuna eptir 
vild sinni, En þessir tveir menn áttii ekki skap saman og uröu 
að skilja, því aö Sókrates stimdaöi spekina með kyrð og friösemd, 
en Alkibíades var drotnunargjarn og leitaöi nppheföar og yfir- 
ráða yfir öörum; hann gjörði ser ekki far nm, að frœða landa 
sína um þá hluti, er væru heiðarlegastir og bezlir, heldur um 
hitt, að leiöa þá eptir sinni vildi. Svo er sagt, að hann hafi 
snemma sýnt bæði hug og áræöi: einhverju sinni, meðan hann 
var barn að aldri, var hann í teníngsleik með öðrum smásveinum 
úti á strætum, þá bar að mann einn er vagni ók eptir strætinu, 
en þar var mjótt milli húsa. Alkibíades atti að kasta teníngnum 
í því er manninn bar að þeim, biður sveinninn hann bíða litla 
hríð, en maöurinn gaf að því engan gaum og heldur áfram; þa 
hrœddust sveinarnir að vagninn kæmi yfir þá og hlupu undan, 
cn Alkibiades lét sér eigi bilt við verða, fleygir sér niöur og legst 
um þvert strœtið og biður hann nú að aka fram vagninum ef 
hann vilji; maðurinn vildi eigi vinna slys og stöðvaði vagninn. I>á 
er Alkibíades þroskaöist átti hann engan sinn jafníngja hvorki að 
andlegu atgjörfi né í likamlegum íþróttum. En ein var sii list, 
er hann vildi eigi nema, og þótti lílilsverð, það var að leika á 
hljóðpípu; því að slíkt afskræmdi andliíið sagði hann. Hómer 
var honum kærastur allra skálda. Einhverju sinni kom Alkibíades 
lilbókakaupmanns ogbeiddi hann selja sérkvæöi Hómers. Kaup- 
maður kvaðst eigi hafa þau. Alkibíades laust hann kinnhest, og 
gekk út síðan. 

f>egar Alkibíades talaði á mannfundum, varð honum lítið 
fyrir að sigrast á mótstöðumönnum sínum og leiða alþýöumanna 
eptir vild sinni. f>á voru eins og optar í Ál^enuhorg margir þeir 
menn, er vildu að lýðurinn einn heföi œztu völd (lýðstjórn); gjörö- 
ist Alldhiades foríngi þessara manna. Ilins vegar voru aðrir, 
sem vildu að höfðíngjar og ríkismenn réðu mestu (höfðíngja- 
stjórn), eins og átti sér stað í Spörtu, og í þeim fyikjum, cr 



C4 


ALKIBÍADES. 


Sparlverjiim iutu. NoKkrii fyr (422) höföu 42>€numen7i og 
verjar gjört samband sín í millam; en Alkibíades kom svo orö- 
um sínnm, að alþvðan haföi að vettugi þann hngnað, er af slíkii 
sambandi gat Icitt fyrir hvorutveg»ja. Um þessar mundir var 
það, að Segestumenn á Sikifeij beiddust liðveizlu hjá Aþenu- 
borgnrmönnum gegn þeim í S//ra7iíísa; en Sýrakúsa var nýlendu- 
borg frá Korinþu. Nú þótlust menn skilja, aö Sparlverjum rnyndi 
standa sluggur af, ef Aþenumenn yröu viö liðsbón þessari, því 
að bæöi niyndu þcir þá auka skipatlota sinn og meö þvi að leggja 
undir sig Sikiley, gríska ey og vellauðuga, fá meiri yfirráö á 
Grikklandi en nokkru sinni áður; var þá að því sem vísu að 
gánga aö Sparlverjar myndu sæta því lagi, aö ráöast á Aþcnu- 
borg, meðan hcrflolinn va'.ri í fjarlægð í framandi landi og borg- 
in varnarh'Lil cptir. En Alkiöiades fekk meö málsnild sinni talið 
mönnum trú um, aö ckkert væri ákjósanlegra en aö leggja undir 
sig Sikiley, því aö þá yrði Aþenumönnum margbœllur allur sá 
skaði, sem þeir hefði beöið í slyrjuldinni. Al|)ýðan reði nú af, 
að gjöra út flota mikinn og urðu þessir fyrirliöar: Álkibíades, 
Nikías og Latnakkus. Og jafnvel þó Aþenumcnn heföu láiiö 
stórfe i slyrjöld þeirri, sem nýafstaöin var, þá gjöröu þeir þó nú 
sitt sárasta lil að búa flota þenna svo, að samsvaraö gæti hinu 
slórkosllega áformi, cr þeir höföu þá fyrir slafni. Alliir þorri 
vopnfœrra manna bjóst lil fararinnar, og þann dag, er flolinn 
skyldi leysa úr höfnum, var slíkur inanngrúi samankominn niöur 
viö Píreushöfn. aö vart varð lölu á komið. fcgar lúðurinn kvað 
viö, sló þögn á alla; herinn gjörði áheit á guöina, eplir fornri 
venju, og færöi þeim dreypifórn af gullskálum og silfurkerum til 
íararheilla sör og sigurs. jní nœst hófa menn upp hersönginn 
og heldu af stað. |>aö var 415 árum f. Kr. 

En litlu áður en flotinn sigldi á haf, haföi sá atbarður orðið, 
er miklum líðindum skipti bæöi fyrir Aþenumenn og Alkibíadcs, 
Bæði á torgum og stræium Aþenuborgar slóöu goðalíkneskjur 
margar. Eina nótt voru flestar af goöamyndum þessum skemdar 
með ýmsa móti. f>óltí þetta, sem það og var, hiö mesta fólsku- 
verk og ílsviti, eigi að eins vegna þess aö helgum dómum 
var spilt, heldur og hins vegna, að glæpaverk þessi voru 
svo stórkostleg, að margir menn hlutu að vera hér í vitorði, og 
gat þvi þjóöfélaginu verið hin mesta hœtta búin. Margir urðu 



ALKIBÍADKS. 


C5 


lil að eigna Álkibíadcsi þelta illvirki; þó þorðu menn eigi að 
gefa lioninTi sók á þvíj meðan hann var þar í landi, þvíaðmenn 
óttuðnst mælsku lians og vinsældir lijá hernum. En jafnskjótt 
sem flotinn var biirt sigldur, þá risu sakargiplarmenn á fætur 
og báru sakir á hann; vitni voru til kvödd og þó þau skýrðu 
eigi öll frá atburðum á einn veg, þá gátu fjandmenn Alkibíadesar 
komiö því lil ieiðar hjá liinum hviklynda lýð, aö þegar var seut 
á eptir fiotanum og Alkibíades boðið, að koma heim aptur og 
lireinsa sigaf þessuni glæp fyrir þjóðinni. Alkibíades letsérlítið 
bregða viö þau líöindi og bjóst lil heimferðar. En á leiöinni 
kom skip það, er flutti hann, við land á Ítalíu sunnanveröri; 
leyndist hann þá á burt, og kom fram í Spörtu; gjörðist hann 
þar brált hinn skæðasti óvinur Aþenumanna. Ilonum fór þarsem 
i Aþenu, að hann fekk Spartverja alla á silt mál; öllum þóttu 
þau ráö snjöllust, er hann lagði til, enda var honum svo kunnugt 
iim hagi Aþenumanna, að hann vissi bezt hvar höggstaður fengist 
á þeim. Spartverjar voru, eins og áður er sagt, sparneytnis- 
menn hinir mestu, og liföu við harðan kost, átu byggbrauð og 
drnkku soð; nú myndu fáir œlla, að ÁUiibíades gæti felt sig við 
slíkt harðrélli; liann sem áöur haföi haldið sig svo ríkmannlega 
í Aþenuborg, að enginn komst til jafns viö hann íalskonar mun- 
aðarlífi; en Alkibíades vissi hvaö Spartverjum kom og samdi sig 
alveg aö siðum þeirra; varð hann lýönum hinn kærasti sökum 
siíkra hlula. Nú er að segja frá þeim í Sikiley. Aj^enumenn 
biðii þar miklar ófarir (415—413) og mestaf völdum Alkibíades- 
ar; eptir hans áeggjiin sendu Spartverjar þángað her manns til 
liðs við þá í Syrakúsborg. Lamaldius féll í orustu; Nikías varð 
handtekinn og drepinn síðan. Yar það hiö mesta Ijón, er A- 
þenurnenn nlt til þessa höfÖu beöiö í Pelopseyjar ófriönum. f eg- 
ar hinir aðrir baiKlamemi þeirra sáu hvernig Spartverjum reiddi 
af, lóku þeir aö slíta félagskap við Aþenumenn. En lAþenuborg 
var Alkibíades dœmdur sekur um hclgidómsspjöll og landráð; 
fé hans var gjört upptækt og preslum var boöið að Ivsa banni 
yfir honum. 

Eigi leið lángtumáður vináttan tæki að kólna milli Alkibía- 
desarog Spartverja. Elöföíngjarnir í Spörtu þóttust brátt skynja, 
að hann hugði mest á sjálfs síns hag og upphefö, og með því 
að hann var í miklu gengi hjá lýðnum, óttuðust þeir, að lyður- 

5 






ALKIBÍADES. 


C6 

inn yrði sór fráhverfur, og álit sitt þannig fara mínkandi. Tóku 
þeirfyrir því ráð sín sanian og vildu ráða hann af dögiim. 
ades fckk njósn af þessari fyrirællan þeirra, býr sig aflandiburt 
og fer til Fersa. En Persar voru svarnir óvinir Grikkja. þá var 
Tissafernes jarl Persa konúngs yíir Litlu-Asíu; hann var slæg- 
vitur maöur og illgjarn; hann haföi gjört Grikkjum alt til ógagns 
erhann kunni, meðan Pelopseyjar styrjöldin stóð, en aukið vald 
Persa eptir mœlti; bann hafði lálizt vera vinur Spartverja ogveitt 
þeim að málum, fyrir því að honum stóð geigur af herskipum 
Aþenumanna, oghannsá að þeirgátu oröið skaðræðismenn í ný- 
lendum Persa á Litlu-Asíu ströndum. En her íór sem endranær, 
aö cnginn gat móti staðiö Alkibíadesi. tíinn rembiláli Tissafernes 
var svo gagntekinn af orðum og háttalagi hans, að honum þótli 
ekki ráð nema AUUhíades réöi. Ilann leiddi Tissafernesi fyrir 
sjónir, að nú væri að því komið, að Sparlverjar fengi öll yfirráð 
á Grikklandi, en þá væri Persum hætta búin, þess vegna skyldu 
þeir liðsinna Aþenumönnum, svo að þeir gœti haldið sínum hlut 
fyrir Spartverjum, þá myndi þessi tvö ríki cigast ílt eitt við og 
cyða hverir fyrir öðrum menn og fé, en þá gœti Persar haftráð 
þeirra beggja í liendi sér. þelta þótti Tissafernesi þjóðráö og 
gjörðist upp frá því fráhverfur Spartverjiim. En þrátt fyrir það 
þóttist Alkihiades enn sem komiö var, eigi óhultur aö koma til 
Aþenuborgar, því að margir voru þar cnn þá hans óvildarmenn; 
hann vildi sjá Aþenumönnum belur borgið, og vildi eigi sækja 
þá heim fyr en hann hefði her manns og ætti sigri að hrósa; 
hugsar hann nú sitt ráð : hannlétbenda Aþenumönnum á, hversu 
áríðandi þeira vœri að vingast við Persa, en það lét hann segja 
þeim, að Tissafernes myndi að eins verða vinur þeirra fullkom- 
inn, með því skilyrði, að þeir ræki lýðinn frá völdum og tækju 
sér höfðíngjastjórn. f>etta varð framgengt eptir miklar deilur og 
megnar óeyrðir, En þessu reiddist herlið Aþenumanna á Samosey 
og það hafði Alkibíades séð fyrir. Uerinn afréð að hlýðnast als 
eigi höfðingjastjórninni í Aþeuuborg, og kaus Alkihiades til for- 
íngja yfir sig, því að mönnum var vel kunnugt, að hann hafði 
veriö hinn lýðhollasti maður í Aþenii og stoð hans og stytta. 
þannig fekk Alkibíades komið því lil leiðar, er hann viidi, eptir 
aö hafa svikið bæði Aþenumenn, Sparlverja og Persa. Gjörðist 
hann nú að nýju foríngi Aþenumanna og átti margar orustur um 









ALKIBÍADKS. 


67 


Grikklandsbaf og vann jafnan sigur; lirukku Sparlverjar fyrirlion- 
um bœði á sjó og landi og með ráðum og dáð efldi liann nú 
hag Aþeniiborgar. 

Lillu síðar en bér var komið varð sú breytíng með Aþenu- 
mönnum, að höfðíngjar mistu yfirráðin, en alþýðan náöi þeim 
aptur. Var það þá eill bið fyrsta sem gjört var, að kalla AUú- 
bíades beim aptur, og nú var svo komið, að hann þóttíst óhult- 
ur geta sligið aplur fæli á feðrajörð sína. Árið 407 hélt Alkibí- 
ades flota sínnm inn á Píreushöfn; baföi hann þámörg hertekin 
skip og ógrynni fjár. En er það spurðist, að Allubiades vœri 
kominn að landi, flyktust Aþenumenn niður lil hafnar og fögn- 
uöu honum sem þeir bezt kunnu. Síöan gekk Alkihíades 
og talaöi iángt erindi og snjalt; mintisthann þar hraknínga sinna 
þau hin síðustu árin, en gaf þó eígi lýönum sök á því, hins 
gat hann og, hversu ófriðurinn hefði nú snúizt til heilla Aþenu- 
mönnum; uröu menn þá svo hrifnir af orðum hans, að þeir 
settu blómhríng af gulli á höfuð honum, og gjörðu hann að ein- 
ráðum hershöfðíngja sínum bæöi á sjó og landi; eignum hans 
var öilum aptur skilað, bannfæríng sú afmáð, er yfir honum hafði 
verið Ivst, og súlum þeim varpað á sjó út, er á hafði verið rit- 
uð bannfæríngin. Eptir þetta fór Alkibiades aptur til hersins á 
Samos~ey; en litlu síðar varð hann að fara að hitta bandamenn 
sína og krefja þá uni fé það, crhafa þurfti tilhersins; setti hann 
þá þann mann, er Aiitiokkus hét, lil herstjórnar á meðan hann 
sjálfur var í fjarlægð. ðlaður hét Lýsander, hann var hershöfð- 
ingi Spartverja, slægvilur maður og íllgjarn. Ilann fréttir að 
Alkibíades er farinn frá hernum; leggur hann þá til orustu við 
Aþenumenn og fær sigur. Alkibíades brá skjótt við, er hann fréttir 
ófarir manna sinna, og býst að hefna ósígursins á Spartverjum; 
en Lýsandir gaf honum aldrei færi á sér, og varð Alkibiades ívii 
að hverfa við svo búið. Nú risu mótstöðumenn Alkibiadesar að 
nýju upp í Aþennborg, og gáfu honum það að sök, að hann 
hefði fengið yfirráð hersins í hendiir ónýtum manni, en selið 
sjálfur í sæliífi og makindum austur í Asíu. Komu þeir svo sín- 
um fortölum, að lýðurinn setti Alkibiades frá hervöldum, og fekk 
þau í hendur tiu mönnum, er kjósa skyldi á ári hverju til her- 
stjórnar. En er Alkibiades spyr þau líðindi, þá bj^st hann lil 
ferðar og léttir eigi fyr en hann kemur norður í Þrakiu, hefir 

5 * 








C8 


ALKinÍADKS. 


hann þar liðsafnað og bersl við viUar þjóðir, lcbnr þar kasiala 
nokknra, safnar fó, og lieldiir hlífiskyldi yfir Grikkjnm. er þar 
bjuggn, gegn árásiim útlendra þjóða. 

Nú leið að endalokum FeJopseyjar-styrjaldarinnar og höfðii 
þarýmsir áU högg í annars garð. Við eyjar þær, er Arginússœ 
heita og liggja í ÆóUshap^ nnnu hinir tíu foríngjar Apenu- 
manna sigur á Spartverju7n, cn þeir voru dæmdir til danöa fyrir 
þá sök, að þeirlétu farast fyrir að bjarga skipshöfnnm af 25 skip- 
nm, er Sparlverjar söktu í kaf. Eptir það fekk Kónoii, og nokkrir 
aðrir með honum, yfirráð yfir skipaflota Aþennmanna. þeir höfðti 
lagt flotanum noröur í IlcUusund (ílellespontos) framundan Æ- 
< 7 os-roía??ioz (Geitarfljóti); enLvsander lá þar gagnvarl þeim með 
Sparlverjaflotn; lá Lýsandcr kyr í höfn og lét sem hann gœfi því 
engan gaum, þótt Aþenumcnn skoruðu á hann daglcga lil orustu. 
Gjörðist þá lið Aþenumanna gáiaust, hlýddi foríngjum sínum sljóf- 
lega, gekk á land á hverjum degi, ogugði als eigi að sjer. þá 
kom Alhibiades þángað og leiddi hershöfðíngjnm fyrir sjónir, að 
þeir færi ráðlauslega meö sínum hag, og vœri þeim hælla bnin, 
að lata svo lengur standa; cn hcrshöfðíngjarnir vissu, að Alkibí- 
ades Yildi jafnan einn ölluráða, og að þeirra yfirstjórn værilokið, 
ef þeir færi að hans ráðum ; kváðust þeir því myndu sínu fram 
fara, hvað sem hann legði til; lét hann þó þess viðgelið, að liann 
á fárra daga fresti skyldi koma til liðs við þá, og annaðhvort 
neyöa Sparlverja lil orustu, eliegar að öörnm kosli aö láta skip 
sín. það kom nú bráðum fram, er Alhibíades hafði fyrir sjeð. 
Einn dag gengu Aþenumenn afskipnm sem optarog á land upp, 
og var fátt manna eptir á skipimum, þá kom L^jsaiider og lagði 
þegar lil orustu; lauk svo að hann vann flest skip þeirra, en 
JiCÓ7io?i flýði undan meðnokkur, cr af komust. Hélt nn J-j/sander 
viðslöðulaust lil Apenuborgar og lók hana litlu síöar (404). Fór 
hann með hinni meslu grimd. þó voru Áþenumönnum gefin grið 
með þeim skildaga: að þeir skyldi lála af hendi allan skipastól 
nema cin 12 skip, að múrveggir þeir, er samtengdu Aþenuborg 
og Piræus, skyldu rifnir niður, ogAþenumenn gjörast sambands- 
menn Spartverja. Lýðsljórninni var kollvarpað, og höfðíngjar 
setlir til valda sem í Spörtu; var 30 mönnum skipað í ráð {prjá- 
Ujgi haröstjórar), aö spartverskum sið, hjá Apenuborgarmönnum, 









ALKlIiÍAUES. 


C9 


og drotnuöu þeir nú incð harðri hendi þafj sem lýÖLirinn haföi 
litlu áður verið einvaldur. 

Nú er Sjparíverjar höfðu brotiö imdir sig Apenumenny og 
fengið öll yrirráö bæði á sjó og landi, þá treystist AUúbíades 
eigi lengur að baldast við í Praliíu; fór hann fyrír því yfir til 
Litlu-Asíu meö það fé, er hann mátli meö komast, og á fuud 
Farnabazus jarls. I>aðan ællaði hann austur í Asiii til Artax- 
erxes Persakonúngs M^iemons, og var það fyrirœtlan hans, að fú 
liðveizlu hjá honum bœöi fyrir hönd Aþenumanna og sjálfan sig. 
Honum var kunnugt, að Cýrus, bróöir Artaxerxes konúngs, hafði 
liðsafnað móti bróöur sínum, ogað Spartverjar voruívitoröi með 
Cýrusi og höfðii heitið honum sínu fulltíngi; myndi því Artax- 
erxes kunna ser þakkir fyrir, ef að haun gjörði bert fyrir hon- 
um þessa ráðagjurö þeirra Cýnisar. En Lýsandcr hélt njósnum 
iim feröir og fyrirœtliin Aikibíadcsar og skoraöi á Farnabazus 
jarl, aö taka Iiann af lífi. Alkibíades svaf í húsi einu; þarkomu 
Persar um nótt og lögðu cld í húsið og fengu náð frá honum 
sverði hans. Alkibíadcs vaknaði við eldgánginn og saknar svcrös- 
jns, grípur hann þá rýlíng einn lítinn, er fyrir honum varð, og 
rœðst til útgöngu; bar hann klæði á eldinn og fekk út kornizt, 
Eigi þorðu Persar að gánga að honum, því að þcim stóð ótti af 
vigfimi hans; skutu þeir örvum að honum áiengdar og veiltii 
honum bana; eptir það lijuggu þeir höfuð af Alkibíadesi og færðu 
Farnabazi jarii. 

Dinir spartversku harðstjórar ríktu aö eins cillár yfir Aþenu- 
mönnum. I)óttu yfirráð þeirra liin verstu fyrir sakir grimdar og 
ofstopa, enda iétu þeir ýmist taka menn af lífi, eður rákii þá 
í úllegd. Áriö 403 náði Prasýbúlus, meö aöstoö lýösins, borginni 
úr hönduin þeirra, rak harðstjórana burtu og selli þar apturlýð- 
stjóru, eins og áöur haföi verið. 

Sólcraícs. 

Snemma á öldum tókii grískir spekíugar að hugleiöa sani- 
bandið milli heimsins, mannfóiksins og guðs. Ymsir heimspek- 
íngaflokkar höfðu aðsetu í Apenuborg, [því að bæði voru þar 
margir fræöimenn saman komnir, og þjóðin var námíús og vel 
vili borin, og hlýddi á kenníngar þeirra með athygli. En það 
var einnig í Aþenuborg, að einskouar spekíngaflokkur, er menu 









70 


SOKUATKS. 


kulluðu vitrmga (Sófistar), reis iipp, og .þóltisl liafinn jfir alla 
heimspekilega þekkmgu, og bar það fyrirsig, að skynsemin hcfði 
engin föng til að skynja hrein og óyggjandi sannindi, og aö sér- 
hvað eina væri satt, cr meun gætii variö með álillegum ástœð- 
um. í>cssi vilrínga flokkur gaf'sig allan við því, fyrir œrið fé, 
að kenna úngmennum í Aþonuborg allskonar lislir og vísindi, t. 
a. m. söngfrœði, skáldskapaiiist, slærðafræði, sljórnarvísindi, og 
einkum mælskufrœði, cr kom sér svo vel, og var svo án'ðandi 
ölium úngum mönnum, er girntust að komast til vegs og met- 
oröa, og aö geta leitt iýðinn á mannfundum cptir vild sinni. En 
kennendur þessir veittu lærisveinum sínum engan veginn þá 
þekkíngu, er á föstum grundvelli væri bygð, heldur gafu þeir 
þeim að eins lauslegar hugmyndir um þœr vísindagreinir, er þeir 
þóttust kenna þeim; þeir kveikln iéltvœgan sjálfsþólta hjá mönn- 
um, en efidu eigi sannan vísindalegan dugnað, og eyddu þannig 
Irúnni á hinu sanna og góða. 

Gegn þcssari skaðsamlegu stefnu vísindanna hóf Sókrates 
frá Aþenuborg kenníngu sína; hann var spekíngur að vili; hann 
var sonur myndasmiðs, og haföi í œsku numið íþrólt fööur síns; 
cn þegarhann eltist gaf hann sig allan við vísindum; því lengra 
sem hann komst í þeim, því Ijósara varð honum all lúð fánýta 
í lærdómsgreinum vitrínganna; gjörði hann þá hvað hann kimni 
til aö brjóta niður kenníngu þeirra og laða hina úngu menn að 
sér. Um morgna kom hann þángað, sem hinir úngu menn iærðu 
leikfimi; þegar mannfjöldinn kom saman á lorgum slaðarins, þá 
var Sókrates þar; og hvar sem hann vissi, að margir voru sara- 
an komnir, þá var hann œtíð þar kominn; kynntist hann þannig 
alskonar mönnum af ýmsum stéllum, og aflaöi sér margbreyttrar 
þekkíngar, er hann síðan miðlaði öðrum og kendi ailavegu út 
frá sér; hann lalaði löngum og hver scm vildi átli kost á að 
heyra kenníngu hans. Yrði einhver á leiö hans, sem þóltist vera 
vitur, af því aö hann hefði notiö tilsagnar hjá vitríngunum, þá 
var Sókrares vanur að spyrja þana aö, hvaö hann hefði lært, og 
með því að þykjast sjálfur ekkerl vita, lálast þyggja tilsögn í stað 
þessaðveita hana, leggja fyrir þá hina sömu einfaldar og greiðar 
spurníngar, þá gat hann smátt og smátt fengið þann, er hann 
átli orðastað við, eður þá tilheyrcndur, lil að játa, að sú hin 
hégómlega þekkfng væri vcttngi verð, en að hver vitur maður 




SÓKRATES. 


71 


yrði að liafa Ijósa hugmynd um lífið og um skyldur sfnar, ogað 
sönn Yizka væri innifalin í guðsótta, rettlœti, hófsemd og auð- 
mjukri viðurkenníngu þess, að mannlegt hyggjuvit nœði skamt. 
Fyrir því hafa menn sagt um Sókratcs, að hann haö flutt spek- 
ina ofan af himnum, ogleitt hana inn í borgir oghústaði manna; 
því að hann gaf sig ckki við ransóknum hinna fornu spekínga um 
upphuf og acfidaga heimsins, en hann varð fyrstur manna lil að 
kenna öðrum siöalærdóminn. 

Dagfar og breytni Sóhratesar var samboðin kenníngu hans; 
hann lagði alt í sölurnar fyrir vini sína; hann var stiltur vel og 
þolinmóður við Xanlnpjpu konusína; hún var óhemja svo mlkil, 
að höfð er síðan að orðtaki; Sóhrates var mauna sparneytnastur í 
mat og drykk, þrautgóður og öruggur í öllum mannraunum, hispurs- 
laus í öllum klæðaburði, hugprúður maður í oruslum og cinbeittur 
á þjóðþíngum. það vareinhverju sinni, að Aþenumenn vildu, með 
einni alkvæðagreiðsiu, scm þú var lögum gagnstæð, dæma tíu 
hershufðíngja til dauöa, fyrir því að þeir heföu ekki, að fengnuni 
sigri, verið nógu ötulir að bjarga mönnum á skipum nokkriim, 
er óvinir þeirra söktu; slóð þá svo á, að Sóhrates átti að stýra 
atkvœðagreiöslunni; vildi hann með engu móti greiða alkvæði 
samkvæmt ósk lýösins, enda þótt lýðurinn reiddist honum og 
hefði hótanir í frammi. Eins og viö mátli búast af slíkum manni, 
var hann trúrækinn, en þó var liann laus við hjátrú alþýöunnar. 
Dann gjörði sér þá hugmynd um guðina, að þeir reði fyrir kjör- 
um manna, væri alsvitandi og alslaöar nálægir, svo að þeir vissi 
gjörla orð og gjörðir og hugarfar manna; hann var sannfærður 
um, að einhver guð annaöist sig sérstaklega, sem heföi veriö 
sinn leiðtogi frá blaulu barnsbeini, gœfi sér góð ráð handa viii- ' 
um sínum, og réöi sér frá hinu illa, er hann vildi gjöra það. 

En jafnvel þó Sóhrates sýndi bœði í líferni sínu og lærdómi, 
að hann var einna vitrastur manna þcirra, er á Grikklandi hafa 
veriö, þá hlaut hann þó einmitt vegna þess að slyggja marga 
með kcnníngu sinni; þegar hann lagði spiirníngar fyrir lilheyr- 
endursína, einmitt til þess að fræða þá um það, sem betur mátti 
fara, þá leit það stundum svo út, sem hann væri að gera gisað 
þeim; margir úngir menn, sem vildu líkjast honum, en náðu hon- 
um ekki að vizku, urðu dramblálir, lítilsvirtu aðra og fuDdu að því 
. hvernig þjóðinni væri slýrt; þjóðin hélt fast við fornan átrúnað á 


SÚKUATES. 


guönnum, þóll hann í mörgum greinum væri hégiljiu' einar og 
hjiUni; menn ímyntluðu sér alment, aö guöirnir vœru háðir öll- 
um mannlegum gcðshræríngum, œlli að slríöa við áslir' oghatur 
og reiði, og væru að eins voldugri en mennirnir. So7imíes hafði 
þar á móti miklu æöri og glöggari hugmyndir um guðdóminn, 
og þcss vegna sögöu menn, að hann færi með guölast og leiddi 
iinga menn í hina sömu villu. þar við bæltist og, aö Sólirafes 
fann að ýmsum greinum í lyð-sljórn Aþenumanna, og fyrir því 
grunuðu þeir hann um þjóöhollustu og sögðu, aö hann héidi með 
öllu stórmenni og höföíngjum. Alþýðan reis því öndverð í móli 
honum, og lcikskáldið xiristófanes átti eigi iítinn þatt í því, að 
gjöra Sólirates hlægilegan, mcð því aö lála hann koma fram í 
leikritnm sínum og hcrrna eptir honum í leikluisinu. En þeir, 
sem reiddust honum mest, voru þó vitríngarnirj af því að hann 
gjörði hina imgu menn fráhverfa þeim, og dróg skýiuna af fá- 
\Í7ku þeirra. í^arf því eigi að undra, þótt mótstööumenn hans 
bæri þá sök á bann fram fyrir lýöinn: »að Sókrates beföi drýgt 
óguðlegan glæp, þar sem hann bæöi kendi mönnum aö trúa á 
aðra guöi en þá, scin þjóðin tignaði, og spilti úngum mönnum». 
Ilann varði sjálfiir sök sína fyrir dómi á samaháit, sem hann var 
vanur að lala cndrarnœr; hann sagði mótstöðumönnum sínuin 
margt bituryrði og gjörði þá að athlægi í augum manna; hann 
sýndi meö meslu róscmi fram ;i, að breytni sín og kenníng væri 
lýtalaus og ósaknæm, og sagöi hrcint og beint, að haiin heföi 
sókzt cptir dygðinni og gjört samborgarmönnum sínum mikið 
gagn. Eptir siövenju Aþenumanna, þcgar einhver var kœrður um 
sök, en lögin höföu ckki ákvcöiö sérslaka hegningu fyrir, var hon- 
um boðið að liltaka hegnínguna. |>aö vildi hann eigi, heldur 
kvaðst hann ciga þau verðlaun skilið, er vant var að veita fram- 
úrskarandi niönnum þjóðarinnar. Siík varnarræöa var sízt löguð 
til að mýkja skap óvina hans; var hann þá dæmdur dauöa sekur, 
og skyldi drekka citurblöndu. í>aö er sngt, að alkvæöi þeirra, 
er vildu dæma bann sýknan saka, hafi veriö litlum mun færri. 
Sólirates varö vel við dauðadóm sinn, og kvað dauðann vera ser 
l)ót en ekki böl, því að hann kvaðst sannfærður um, að nnnað 
bclra læki við en þaö, sem hér væri slept. Á leiöinni M dóm- 
húsinu barmaði einn af vinum hans það, að hann yröi að láta 



SOKRATES. 


73 






lííið saklaiis. i)VilíIir þú þá lieldnr, að eg leli lífið sekur»j svaraði 
Sólcrates? 

í>að var venja Aþenumanna, aðsenda á ári Iiverjii hið helga 
skip, er svo var nefnt, mcð gjafir lil Apollós-hofs á Deios-ey; 
mátti engan sekan mann taka af lífi áður það skip kæmi nptur. 
Nú vildi svo lil, aö degi síöar en Sóhrates var dæmdiir, lagöi 
skipið af stað lil eyjarinnar, og varð því Sóhrates að sitja 30 
daga í varðhaidi. Duöu þá vinir Iians honum aö leysa hann úr 
varöhaldi og koma honum undan á fiótta, en hann setli þvert 
nei viö því, og kvaðst hvorki vilja gjöra sér mínkun á gamals- 
aldri — hann var þá 69 ára — né iieldur brjóta lög þjóðarinnar. 
llann beið þvi mcð kvrð og þoiinmæði í dýfiissunni, kendivinum 
sínum og huglireysli þá; sjálfur þurfti hann engrar huggunar, 
en huggaði þar á móti lærisveina sína, er hörmuðu foiiög lians. 

Kvöldiö síöasta sem hann liföi, beiddi hann að rétta sér eitur- 
bikarinn. Einn af vinum hans sagði, að hann gæti enn iátið 
drngast nokkrar stundir að taka eilrið, meðan sól væri á lopli, 
ogsekir menn voru vanir að fá slundar frest; þá mœlli Sóhrates; 
»í>eir geta haft sínar ástæður, eg hefi mfnar». Varðmaður 
einn bar honum nú drykkinn; Sókrates spurði hann hvernig hann 
œlli aö bera sig til; hinn svaraöi, að hann skyldi fyrstgángaum 
gólf og síðan til hvílu, er honum færi að kólna á fótum. 
Sóhrates tók viö bikarniim og drakk í botn, baö guðina veitasér 
góða burtför og iíkli eitrinu við læknisdrykk. Vinir hans veittu 
honum nábjargir og kystu hið kalda andlit skilnaðarkossi. t>að 
var 400 vetrum fyrir Krists burö. 

Aþenumenn, hinn hviklyndi lýöur, iðruöust þegar verksins, 
og bjuggust sorgarbúníngi í saknaðarskyni viö hinn ágæta spek- 
íng, er þeir liöföu af lífi tekiö og reislu honum minníngarvarða, 
en ráku ókœiTndnr hans (Meletos, AnýTos og Lýkon) aflandiburt; 
þeir dóu iilum dauöa í úllegð. 

iMeö Sóhratcsi hófst nýtt tímabil í heimsspekinni á Grikk- 
landí, og lærisveinar Iians stofnsettu hina nafnkendustu heims- 
spekíngaskóla. Aristlppus frá Cýrenuborg stofnaöi Cýretiu-shólannn 
Sá heimsspckínga flokkur aleit það mark og mið lífsins, að njóla 
unaðsemda þeirrar slundar er yfirstæði, og aö afia sér þeirrar 
hugarrósemi, er slíknautn veiUi manni. Antispenes áttiaþenskan 
föður enfrýgverska móöur, hann var höhinúnr hj^iversha shólaris; 


74 


SÓKIUTKS. 


það var lians kenníug, að mannlegt frelsi Yœri í því fólgið, að 
vera sem minstliáður líkamlegum þörfum. Díógenes frú Sinopc, 
er lengi var í Aþenuborg, var einna nafnkendastur af þeim spek- 
íngaflokki; þeir möltu einkis vísindi og listir, þjóðlíf og hjiiskap. 
Flató stofnaði hinn aliadernvcrsha slcóla; bann ímyndaði ser 
heiminn eins og synilega mynd guðs, og sagði að hið góða og 
fagra væri hið húleita takmark, er menn ættu að keppast að. Af 
lænsveiniim lians var liinn fjölfróði og skarpskygni Aristóleles 
lángfrægastur; var Aristóteles höfundur þess spekíngaflokks, er 
nefndur er hinn perípat^iesld. Zenó hét sá, er stofnaði síów- 
77ianna skólann, er einnig álti kyn silt aö rekja lil kennínga Só- 
kratesar. Sá heimsspekíngaflokkur kendi mönnum og kraföist 
af þeim alvarlegs siövendis samkvæmt eðlisfari manna, og átti 
það eptir kenníngum þeirra einkum að fá vöxt og viögáng undir 
frjálslegri stjórnarskipan. 


Síyrjöld liin síöari milli Persa og Grikkja. 

(401-387 f. Kr.). 

Darius Persakonúngur, hinn annar með því nafni, (að viður- 
nefni nópus)y dó um það leiti, er styrjöldinni lauk á Pelopsey 
(404). Eplir hann tók sonur hans, Artaxerxes annar, nmemón, 
við ríki (404—362). Cýrus hét bróðir hans; íiann var þeirra 
brœðra yngri; hann var jarl Artaxerxes bróður síns yfir Litlu- 
Asíu. En Cýrus viidi eigi vera gefinn undir bróður sinn, og 
safnar liði og býst að steypa honum frá völdum, og fær liðsafla 
hjá Grikkjum, með því hann var vinur þeirra mikill síðan Pclops- 
eyjar ófriðnum létti af. IS'ú sem Artaxerxes fær njósn af þess- 
iim liössafnaði bróður síns frá Tissafernes jarli, þá hefir hann 
liðsafnað á móti; varö fundur þeirra hjá Ci?naa:a í Babýlonslandi, 
(iOI). Cýrus haföi því nær unnið bardagann, en svo lauk að 
hann féll, og fekk Artaxerxes sigur. Artaxerxes skoraöiá Grikki 
að gefast upp og selja vopn sín af hendi, en Grikkir svöruðii 
þannig: ef konúngur er vinur vor, þá þurftim vér vopnanna hon- 
um til liðveizlu, en ef hann vill óvingast við oss, þá þurfum vér 
þeirra til að verja oss sjálfa. Grikkir bjuggust því næst lil heim- 
ferðar, var það afarlöng leið og um óvina lönd að fara, enda 
höfðu Persar vonzkufull vélræði í frammi við þá, og var Tissa- 
fernes forsprakki þeirra vélrœða. Ilann liét þeim óhullri heimför, 


p 


STYfíjtóLD UIN SÍÐARI MILLI TERSA OG GRIKKJA. 


75 




€3P 



4 



varð þeim samferða með liði sínu, og einhverju sinni bauð hann 
foríngjnm hins gríska herflokks til máltíöar í tjald sitt. Grikkir 
grunuöu hann eigi og gengu í Ijald hans, en þá lét hann drepa 
þa alla. f>að ræðiir að likindum, hvernig liöinu hafi orðið viö, er 
foríngjar þeirra voru svo sviksamlcga af dögum ráðnir. En það 
vildi Grikkjum þá til frelsis, að iingur maður aö nafni Xenófo7i 
frá Aþenuborg og lærisveinn Sóhratesar var í liöi þeirra, og þó 
hann væri eigi hormaður, þá var hann hinn mesti snillíngur og 
talaöi kjark í liðiö. Tóku þeir hann lil foríngja yfir sig, og með 
ráðum og dáð kom hann þeim yfir fjull og firnindi, um vegleysur 
og fram hjá grinimum óvinum, heilum á húfi heim til Grikklands. 
Ilann hefir rilað fróölega sögu um heimferð þessa, sú saga er 
enn lil, og heitir Anabnsis. 

Eplir fall Cijrusar gjöröist Tissafernes jarl yfir Litlu-Asíu, 
og réðist þá bráöiim á nýlendur Grikkja þar á ströndunum, en 
þær leitiiðii sér hjálpar hjá Spm'tver/umj því að þeir einir réÖu 
öliu á Grikklandi síðan Pelopscyjar slyrjöldinni lauk. Spartverjar 
sendu her manns lil Litlu-Asíu, en lítið varð agengt, því að 
Tissafernes var slægvitur, fórundan í flæmíngi, samdi við þá um 
friÖ og dróg alt á lánginn. Loksins gaf Lýsander það ráð, að 
senda Agesilásj Spartverjakonúng, og setja hann yfir herinn á 
Litlu-Asíu. Ágesilás var ágælur hershöföíngi, stjórnsamur, snar- 
ráður og hraustur í orustum; hann sá við öllum svikum Tissa- 
fernesar og feldi hann einalt á sjálfs síns bragði. llann fór um 
Lillu-Asíu svo að ekki stóðstvið, og fekk ógrynni fjár. Loksins 
vann hann mikinn sigur á Persum við Palitóhisll/ót (394). Af 
þeim sigri reiddist Persakonúngur Tissafernesi ákaflega, og lét 
taka hann af lífi. Nú kom þar, að Grikkjum þótti óþolandi yfir- 
ráð Spariverja, fengu þá Persar komiö því lil vegar með fémút- 
um, að íbúar Korinpuborgar og Pebu, Argverjar og A}}enu~ 
meniij bundust í félag til þess að halda yfirdrottnan Spartverja í 
skeíjiim Persum í Iiag. pá var Lýsander sendur með miklu liði 
til Böiótíu, en beið ósignr í orustunni við Haliartus (394), og 
féll sjálfur. Ilann var þá talinn frernstur maður meðal Grikkja, 
og frægur af stórvirkjum. Sáu þá Spartverjar þann kost einan, 
að boða Agesílás heim frá Asíii. Ágesilás gjörði sem honum 
var boöið, og hélt suður um f>rakíu, Makedoníu og fessalíu lil 
Böiolíu, En um þær mundir hafði Kónon verið landflótta austur 


76 


STYRJÖLD UIN SÍÐAIU ■MILLI PERSA OG GRIKKJA. 


ú Kýpruseyy síðaii ósigurinn við Ægos Fotainoij og lianii haföi 
eigi sparað að gjöra uppgáng Spartverja ískyggilegan í augum 
^ýp>'6yjíi*’í^onúngs. Kom Kónon svo sínu niáli, að liann var sett- 
ur yfir persnesk og kýpversk herskip og sendur móti Sparlverj- 
um. ílitti hann fíota Spartverja við Knidus, undir Litlu-Asúi 
slröndurn; varð þar hörð orusta (394), og fekk Kónon sigiir. 
Lillu síöar barðist Agesilás við bandamenn Grikkja, þá er áður 
voru nefndir, hjá Kórónea í Böiótíu (394), og fekk sigur, en 
Aþenumenn höfðu öll yfirráðin á sjó, og Kónon fór sigri hrós- 
andi um hafiö, og þegar hann kom til Aþenuborgar, var honum 
fagnað meö mikilli vegsemd. llann lét reisa aðnýju hina löngii 
miirveggi, víggirðíngar horgarinnar, er Lýsander hafði látiö n'fa 
niöur. Sáu nú Spartverjar, að eini vegurinn til þess að geta 
náð hinum fyrri yfirráðum á Grikklaudi, var sá, að gjöra sam- 
band við Pcrsa. Sendu þeir þá Antalkídas til Persíu í þeim 
erindum; varð honiim þar vel framgengt sökum kænsku sinnar, 
enda hét hann Persum, aö þeir skyldu fá yfirráð yfir nýlendum 
Grikkja í Lillu-Asíu. Var því næst friður saminn áriö 387, með 
þeim skildaga, aö nýlendur Grikkja í Litlu-Asíu skyldu háöarvera 
Persum, en allar aörar grískar þjóðir vera sjálfum sér ráöandi; 
skyldi Persakonúngur og þeir, scm þessa friöarkosti samþyklust, 
þröngva þeim, er eigi vildu að þeim gánga, til að samþykkjast 
þá. Friöargjörð þessi var kend viö Antal'kídas; en af friönum 
leiddi það, að Spartverjar, fyrir tilstyrk Persa, urðu eins og áð- 
ur einráðir yfir málum manna á Grikklandi, og biltu þar til og 
breytlu hverjii einu eptir geöþótta sjáifra sin. 

Uppliefð Pcbumanna. 

það var áform Spariverjn eplir Antalkídas-friðiun, aö sporna 
við því, að smáríkin á Grikklandi gœtii gjörl samband sín á mill- 
um, og þannig reist rönd við yfirdrottnan þeirra, og orðiö þeim 
iiættuleg; cnda veröur eigi annað sagt, en að Spartverjar heföu 
allgilda ástæðu til þess, því að í friðarsamníngnum virtist svo 
að oröi kveöið, sem Spartverjum væri gjört heimilt, að vaka yfir 
frelsi hvers einstaks smáríkis. OUnþus er nefnd borg ein í 
Makedoniu; þar var blómleg verzlun, borgin varð stórauðug og 
aörar smærri borgir urðu henni mjög háðar. Spartverjum þótli 
úr hófi keyra, og sendu því herlið þángað norður til aö tak- 


% 




UPPHEFÐ I>EBUMANNA. 


77 


niarka nppgáng Olinþumanna. Á þeirri norðurleið kom herflokk- 
ur einn til Þebuborgar í Böiótín. Flokksforínginn hét Föbidas. 
f>á Yildi svo til, að deilur voru ineð mönnum í Pcbuborg; voru 
höfðíngjar öðrumegin en alþýðuflokkur stóö í móli þeim; höfð- 
íngjarnir leiluöu liðs hjá Föbídasi; þólti honum beravel lilveið- 
ar, er hann sá, að Spartverjum gafst færi á að ná föstum fæti í 
Böiótíu. Með preltum náðu Spartverjar Kadmeuvígi í J>ebuborg, 
og léku alþýðuna sárt. þegar fregn barst til Spörtu um aðfarir 
Föbídasar, létu Spartverjar sér fált um finnast, en þó héldu þeir 
Kaðmeuvígi eptir scm áður. Litlu síðar tóku SpartverjarO/m^;u- 
horg, og mi stóð enginn þeim á sporöi á öllu Grikkiandi, en 
bráðnm kom það í Ijós, að þcír grófu sjálfum sér gröf með 
grimd sinni og yfirgángi. 

Alþýöiimanna flokkurinn í Þehu leilaði hjálpar hjá Apenu- 
mönnum og tóku nú ráð sín saman lil að reka af höndum sér 
þá hina Spartversku harðstjóra í þebu. Ilinn Iielzti meðal þeb- 
verskra manna, er voru í ráðagjörð þessari, hét Velóindas. í 
vitorði meö þeim var sá maður, er Fyllídas hét; hann var skrifara 
foríngi hinnar Sparlversku stjórnar f J»ebuborg. Á ákveðnum degi 
lögðu bandamenn af stað frá Aþenuborg til þess að kollvarpa 
harðsljórunum í J>ebu (378). J>á bar svo lil aö hátíð var í Þebut 
og voru harðstjórarnir viöstaddir hátíðarhöldin. J>egar kvöld var 
komið gjöröust harðstjórarnir ölvaöir og voru vel kátir; lét Fyllídas 
þá baiidamenn ná inngöngu í höllina; voru þeir allir í dularklæð- 
um og búnir sem söngmeyjar, og skyldu nú skemta mönnum 
með fögrum söng og hljóðfæraslælli. J>á fekk einn afharðstjór- 
um bréf frá Aþenuborg og var þar á ritað alt um samsæri |>ebu- 
manna, en harðstjórinn hugði á gleöi og gaman, og lagði bréfið 
bjá sér með þeim orðum: walvarleg störf skulu geymd til morg- 
uns.» En þann morgun sá hann aldrei. Meyjarnar köstuöu dular- 
klæðunum, vopnin stóðu á harðstjórunum, og létu þcir þar aliir 
lif sitt. J>eir Pelópidas lýstu yfir frelsi Jjebuborgar og skoruða 
á alla góða menn, að reka Spartverja af höndum sér. Kaðmeu- 
vígi var bráðum tekið. Nú kemur maður lil sögunnar cr Epa~ 
mínondas hét; ^ann var frá J>ebuborg; I^nn var stórvitur maður 
og hinn frœgasti hershöfðíngi, allra manna ósérdrægnastur og 
mælskumaður hinn mesti, og er svo sagt, að hann hafi verið einn 
hinn mesti ágætismaður, er nokkru sinni var uppi á Grikklandi. 



78 


CPPHEFÐ iíEDDMANNA. 


Meðan Epaviviondas var nppi, báru Þebumenn af öllum öðrum 
þjóðfylkjum á Grikklandi; þegar hans misti við, rann frægðarsól 
þeirra aptur í æginn og sást aldrei síðan. þegar er þebnmenn 
höfðu ráðið harðsljórana af dögum, sögðu Spartverjar þeim stríð 
á hendur, og fóru herskildi inn í land þeirra, en þebumenn uröu 
vel við og ráku þá af höndum scr. Aþenumenn skárust í lið 
meö febumönnum; voru þeir Kahrias og Timótem foríngjar 
Aþcnumanna, og gjöröu Spartverjum mikið ógagn bæði ó sjó og 
landi; bundust þá allar borgir í Böiótíu í félagsskap undir for- 
ustu J>ebumanna, og voru þeir bandamenn allir til samans eigi 
árcnnilegir; fór þá Aþeniimönnum eigi að lítast á blikuna, og 
það því síður, sem þebumenn höföu skipaútgjörö mikla og flola 
fyrir landi. þótli Aþenumönnum og Spartverjum þaö ráð snjall- 
ast, að leita um sættir og frið; var þá stefnt til fundar í Spörtu, 
en Persakonúngur reyndi að miðla málum og koma öllu í sama 
horf, sem á haföi verið kveðið í Antalkídas-friðnum. |>eir Pe~ 
lópídas og Epamínondas sau þegar, aÖ þebumenn myndu verða 
fyrir mestum halla, ef sambandsþjóðir þeirra yröu aptur fullkom- 
lega sjálfum sér ráðandi, og varð því eigi af sættum. Ófriöur 
lókst að nýju ; Kleombrótus Spartverjakonúngur hólt liði sínn til 
Böiótíu. Fór Epamínondas í móti honum og hafði lið rniklu 
minna; varð fundiir þeirra hjá Lenlitraborg í Böiótíu (371); í 
þeirri orustu fekk Epamínondas sigur, en Kleombrótus konúngur 
féll; er svo sagt, aö Epaminondas heföi þá nýja fylkíngaskipun 
á liöi sínu, er síðan varð mjög nafnkend meöal hermanna, og 
svo höfðu þebumenn hermannaflokk þann á aö skipa, er kallaður 
var »hin helga hersYeit«; þann Iierfiokk haföi Pelópídas myndað 
og kent öll vopnaviÖskipti; hvorllveggja þelta veilli þebumönnum 
sigurinn. Eptir þenna fræga sigur urðu þebumenn öndvegisþjóð 
Grikklands. Aþenumenn gjörðust sainbandsinenn Sparlverja. 
Epamínondas hélt hernum suður á Pelopsey, og þá var það, að 
spartverskar konur sáu fyrsta sinni leggja reyki í lopt upp af 
herbúðum óvina sinna. þá myndi Epaminondas hafa tekið 
Spörtu, ef Agesilás hefði eigi verið nær staddur og varið hana 
meö snarræði sínu; iirðu þebumenn frá að hverfa. því næst 
\ey&i\Epaminondas Messeniumenn imdan ánauð Spartverja; varð 
þeim það hinn mesti óföguuður; því að Messeníumenn víggirUi 
af nýju í^dmu-kastala, og fóru hershöndum inn á landamæri 


UPPHEFÐ iiEBUMANNA. 


79 


Spartverja. Epawinondas fekk og komið því til leiðar, að íbiiar 
Arhadiu biindust allir í félag, og reislu borg raikla þar í landi; 
sii borg hét MegalopoUs, Nú leituðu Spartverjar og Aþenumenn 
að nýju til Persakonúngs lil að koma sæltum á og friði, en Pc- 
lópídas var elgi heldur aðgjörðalaus; hann hítti Persakonúng að 
máli og ónvtli alla fyrirællan þeirra; friðarkoslir þeir sem voru 
sctlir, voru allir þebumönnum í vil, og að þeim kostum vildu 
aðrir Grikkir eigi gánga; varð því cigi friði á komið að því sinní. 
Skömmu síðar reyndi Pelópídas að koma f>essalíu í samband 
Böiótíumanna, en ralaði í ófrið við Alexandcr harösljóra í Feru; 
í þeim ófriði féll hinn agæti Pelópídas (364). fó gjörðust I>essa- 
líumenn félagar þebumanna gegn Spartverjum. 

Hina síðustu herferð lil Pelopseyjar fór Epai7íinondas árið 
362 f. Krb. til liðs við Arkadíumenn gegn Spartverjum; gjörði 
hann þá árásir a Spörtu, en Agesilás var þar þá enn fyrir, og 
fekk Epaminoiidas eigi náð borginni. það hið sama ár stóð 
orusta niikil hjá Mantinea~horg í Arkadíu, milli Böiólíumanna og 
Spartverja; oruslan var hörð, og lengi tvísýnt hverír sigrast myndu ; 
gjörði Epamuiodas þá haröa allögu og særði sjálfur hinn spart- 
verska herstjóra, en í þeirri allögu varð hann sár lil óIíGs; fengu 
J>ebumenn að sönnu sigur, en þeir mistu Epaminondas. Var 
þálokið yfirráðum |>ebumanna áGrikklandi. Litlusíöar var friður 
gjörður með þeim skilmálum, að öll fylki á Grikklandi skyldu vera 
sjálfráð; þá fengu og Messeníumenn frelsi sitt aptur. Voru öll 
þjóöfylki á Grikklandi þá svo aðþrengd af lángvinnum ófriði, að 
ekkert þcirra Ireystist að laka yfirráð yfiröðrum; hver hafði nóg 
með sig og sín málefni. 


Filippus í Makedoníu leggur Grikkland undir 

sig. 

Grikkir voru nú mjög dasaðir af lángvínnri styrjöld; Aþenu- 
menn höfðu reyndar enn, eins og til forna, yfirráðin á sjó, en 
einnig þan yfirráð þeirra fóru að forgörðum i handamanna- 
stríðinu (358—355). Kos, Ródus, Kios og Býzantíum hófu stríð 
þelta lil þess aö koma sér undan yfirgángi Aþenumanna. fá var 
sá maður uppi hjá Aþenumönnum, er Kares hét, hann var mjög 
aþekkur Kleoni þeim, er áður er nefndur, og hafði beitt ýms- 
um brögðum lil þess að ná upphefð hjá lýðnum í Aþenuborg; 


80 


FILIPPUS LKGGUK GiUKKLANl) UNDIR SIG. 


varö hann Iiersljóri Aþeniimanna, en sú sýsla var hoiuim ofvax- 
in, og ioksins varð honiim á sii glópska, að siyggja Artaxerxes 
þridjat Persakonúng. Ilann hét að viönrnefni Okkiis, og ríkti 
frá 362—338; hótaði konúngur Aþenumönnum hörðu, kúgaði þá 


til friöar, og að láta bandamenn alla sjálfráða. 

En ineöan hinum grískii smáfyikjum þannig heldur fóraptur 
en fram, þá efldist Mahedonia undir stjórn Filippnsar konúngs, 
hins fyrsta, og það svo mjög, að Grikklandi var þaöan hætla 
búin, einsog bráðum kom betur í Ijós. Ma'kedonia haföi alt til 
þessa slaðiö lángt á baki öðriun fylkjum á Grikklandi i hvers- 
konar mentun, og lítið komið við landssögiina. í þaö mund er 
Pebumenn voru fremstir manna á Grikklandi, vorii óeirðir inikiar 


í Maliedoniu iim ríkisstjórnina inillum sona Amyntas kouúngs 
hins annars. fángað koin Pelópídas frá j>ebu, og fekk sefað 
menn um stundarsakir; haföi hann þaönn heim meö sér, sem 
gisl, Filippus son Amyntas konúngs. Filippiis ólst upp í þebn, 
og nam hernaöaríþrótt hjá Epaminoyidas; Jieirri beitti hann síð- 
an gegn Grikkjnm, Óeiröir hófust að nýju í Makedoníu um 
ríkissljórnina. Fiiippus vissi alt hvað heima gjöröist; hann var 
framgjarn og fann hjá sér máltinn; leyndisl lionn þá burl frá 
|>ebu og fór til Makedoníu; komsl hann þar brátt til vegs og 
viröíugar, því að hæði var hann hygginn og herkænn og vcl máli 
farinn; fyrst varö iiann fjárhaldsmaöur bróöursouar síns, er var 
barn að aldri (361), og eptir dauða hans fekk hann konúngstign. 
Nú lagöi hann undir sig hinar helztu borgir í Makedoniuj ein 
á meðal þcirra var AmjipoHs, nýlenda Aþenumanna; uröu þeir 
um þær mundir að gefa sig alla við bandamannasíridinu, og 
gátu eigi snúizt viö Filippusi. pogar FiHppus hafÖi tekiö Am- 
fipoiis, lagöi hann undir sig hiö gullauðuga iand fram nieð 
Strýmonsá, síöan fór hann herskiidi iim Pessaliu og Prakiu og 
braul lönd undir sig. Skönumi síöar urðu óeirðir manna suöur 
á Grikklaiidi þess ollandi, að Filippus konúngur kom þángað, og 
skarst í ieika og tók þar iönd. Fókar (íbúar Fókafylkis) huföu 
yrkt land nokkurt, er lá iindir Apollós hof í Delfis, og liafði 
Amfiktyonsráðið gjört þeim fjársekt á hendur fyrir þaö tilræði; 
en í stað þess aö greiða seklagjaldið, hlupu Fókar upp til vopna, 
ræntu hof ApoIIós og höfðu þaðan of fjár; en þegar féð var 



FILIPPUS LKCGURGUIKKLAND DNDm SIG. 


81 


rengið þá skorti ekki liðsafla til ófriðar; þannig liórst helga 
HríÖiÖ hiÖ fyrraj (356—346). 

Þcbumennj Lókrar og fleiri fylki gjörðii nú samban l sín á 
milli til að verja rettindi guösins og veita AmfiJifyonsráÖi að 
málum þessiiin. Laust nú upp ófriði, og veiUi Fölcum betur 
með fyrsta, en þeim varð það á, að styggja Filippus konúng; 
þótli bonum bera vel í veiðar, cr bonum gafst þannig færi á að 
skerast í málin á Grikklandi. Býr hann nú lið sitt, og hittir 
Föka suðrá Þessalw, leggur til orustu og vinnur sigur á þeim; 
heldur síðan tafarlaust fram ferðinni suður undir Laugaslcarð 
(þermópýle). þá \íxv De^nosJ^enes uppi, hinii mcsti mœlskumaður 
i fornuld, og helt ræður sínar fyrir Aþenumönnum; leiddi bann 
þeim fyrir sjónir, hverjir afreksmenn feður þeirrahefðu veriö, og 
hvattiþá á margar lundir til vopna gegn harðsljóranum frá;l/aA*c- 
doníu; skipuðust Aþenumcnn við orð Ðemoslyenesar og settust í 
Laugaskarð, og varö Filippus koiiúngur þar frá að Iiverfa. Litlii 
síöar lók Filippus Olinpuborgj og gjöröu Aþenumenn þá frið við 
liann, og aö því búnu fór FiUppus suður um Laugaskarð, og 
lagði Fólcaland undir sig. Kúgaöi hann þá landsmenn til að 
greiöa skaðabœtur, og svipti þá alkvæðaretti í Amfiktýonsráði, er 
hann sjálfur tók ser. Síöan lielt FUippus noröur aptur til Malce- 
doniuj og þóttist sjá fyrir, að ser mundi bráðum gefast færi á 
að auka, cnn meir en komið var, veldi sitt og yfirráð á Grikk- 
landi. J>að er og sannast að segja, að Filippus sparaöi hvorki 
að bera fé undir Grikki, eör beita vopnum við þá, eptir því sem 
hann sá, að bezt hagaöi. GuIInámurnar íMakedoníu veittu hon- 
um gnólt auðœfa, og þess var eigi lengi aö bíöa, aö ýmsir meðal 
mæiskumanna Grikklands væru honnm alveg háðir. 

þcssu næst urðu þau tíðindi, að LóJcrar yrktu land nokkurt, 
er guðinn í DeJps var eigandi að, eins og Fóliverjum haföi áður 
orðið; var þá FiIippuSj sem réÖi mestu í AmfikfýonsráÖinUj og 
fyrir lilstilli ÆsJcínes mœlskumanns frá Aþenuborg, kosinn til her- 
stjóra yfir lið það, er sent var móti LóJcrum, þrált fyrir tillögur 
Demosjjenesar; þá hófst helga striðið hið siöara (frá 340—338), 
þegar hér var komið, duldist Filippus eigi lengur þess, er hou- 
iim bjó í brjósli; þá tók liann Elateuvigi í FóJcáheraðij og sýndi 
berlega, að hann ætlaði sér að leggja Grikkland undir sig. De- 
mospencs tókst enn einu sinni með málsnild sinni að vekja frels- 

6 


82 


FILIPPUS LKGGUn GUIKKLAND UNDIR SIG. 


isíist Grikkja: Aþeminienn og ]:>ebverjar og nokkur fleiri fylki 
gjörðii samtök, og reyndu að verjast ófrclsi því, er yfir vofði. 
Varð þá orusla mikil lijá Kœróneu í Böiótafylki (338), og fekk 
Filippus sigur, því að herkœnska hans mátli sermeira en hreysti 
bandamanna. Eígi beitti Filippm konúngur hörkn við Grikki 
eptir sigur þenna, en kjósa lél hann sig til aðalforíngja yfir allan 
Grikkjaher, og tók sér fyrirsæti í Amfiktýonsráði, og á öllum hin- 
um helgu þjóðhátíðum Grikkja; hvert fylki hélt þeirri stjórnar- 
skipan, sem það haföi áður haft, en selulið frá iMakedoníu setli 
Filippus í Kaðmeuvigi í febu. 

{>egar þessu var lokið, bugfesti Filix>pus, að fara herförmótí 
Persum, og fá Grikkjum þannig nokkuð að starfa. Á þíngi í 
Korinpuhorgj þar sem sendiboðar af öllum fylkjum í Grikklandi 
voru samankoranir, knsu Grikkir Filippus af mikilli anðmýkt til 
yfirforíngja yfir herinn móti Persum; en þá kom dauðinn og 
kipli honum burtu frá öllum hans áformum og ráðagjörð. FiUp- 
pus var vcginn 336 f. Kr. í Ægishorg {Ægœ)j er hann sat brúð- 
kaup Alexanders konúngs í Epírus og dóttur sinnar; sá maður 
liét FásaniaSj er vo hann. Eigi vita menn með vissu, hver verið 
hafi frumkvöðull að vígi FiUppusar\ sumir cigna það Persum, 
en sumir eigna það óvinum hans á Grikklandi. En er þessi 
liinn vilri og herkæni konúngur var fallinn, var eigi annað sýnna, 
en að Grikkland mundi aptur rata í alt það sljórnleysi og allar 
þær hörmúngar, sem áður höfðu yfir það gcngiö. 

Alcxander liinn mikli. 

fegar Filippus Makedoníiikonúngur var veginn (33G), tók 
Alexanáer sonur hans konúngdóm eptir hann bœÖi í Máliedoniu 
og á Grilálandi; þá var hann því nær tuttugu vetra gamall, 
hafði fengið ágætt iippeldi og numið öll þau vísindi og allar þær 
íþróttir, er menn þá kunnu ; hinir frœguslu menn, er þá voru 
uppi, höfðu verið kennendur hans; af föður sínum, er þá var 
haldinn mestur hershöfðíngi, nam hann hernaðaríþrótt, og um 
nokkur ár var hann lærisveinn Aristótclesar, þess er mestur 
spekíngur þykir verið hafa í fornöld. fegar í æsku kynntist 
Alexander kvœöum líómers skálds, og skildi þau aldrei við sig 
síöan, en Ákliilles tók hann sér til fyrirmyndar. fað ræður að 
líkindum, að við hirð Filippus konúngs föður hans hafi verið 


ALEXANDER UINN MIKLI. 


83 


sumir þeir menn, er tömdii sér margskonar smjaðnr eigi síst 
við Alexander, er þeir vissu að erfa mundi ríki og koniingstign 
eptir föður sinn. J>essir menn hufðu nokkur áhrif á uppfœðslu 
Alexanders, og þeim erað nokkru leiti um að kenna dramb það 
og drotnunargirni, er jafnan fylgdi honum, svo að hann lét sér 
eigi nægja mannlega iipphefö og hlutskipti, heldur sóttist jafnvel 
eptir að komast í guða lölu; það segja meun, að þá hannvar á 
barnsaldri, hafi hann stundiim sést grátandi af því, að faðir hans 
vann svo margan sigur, og myndi sér því cnginn eptir skilinn. 

þegar er Filippus konúngur var dáinn brutust þjóðir þœr, 
er bjuggu norður við Dóná, inn í ríki hans og herjuðu landið. 
Alexander brá skjótt við, og braut villiþjóðir þessar undir sig. 
f>ágaussá kvittur uppá Grikklandi, að hann væri dauður; hngð- 
ust Grilíldr þá að brjótast undan oki Makedóniumanna] iirðii 
Pebumenn skjóiastir og réöust á setulið Alexanders þar í borg- 
inni, drapu hershöfðínga hans tvo, en liöið leitaði sér hælis í 
Kaðjueuviffi og varðist þaöan. í Aþenuborg gjörði Demosþenes 
hvað hann kunni lil að eggja Aþenumcnn til uppreistar móti 
Alexander. En fyr en nokkurn varöi var Alexander kominn 
suöiir yfir Illyríu-og þessalíufjöll og seziur um Pebuborg; urðu 
þar snögg umskipti, tók Alexander borgina, og reif hana niður 
Lil grunna, svo að ekki stóð steinn yfir steini; gjörði hann það 
til þess, að öðrum borgum skyldi standa ógn af því að gjöra 
iippreisn móti sér. Gengu nú allir Grikkir á hans vald, og á 
þíngi einu í Korinþuhorg var hann tekinn til hershöfðíngja yfir 
herlið það, er Grikkir gjörðu útáhendur Persum, og Fílip- 
pus konúngur faðir hans hafði œtlað að stýra, en entist eigi til, 
Alexander hafði tekjur lillar af ríkisínu, og var fremur erfitt 
um fjárhaginn, er hann hóf austurför þessa (334 f. Kr.), og lið 
bafði hann eigi margt, að eins 35000 manns, en það var valið 
mjög að vopnum og hreysti. En Alexander treysti hngviti sínu 
og hamíngju, og gaf þegnum sínum í Makedoníu upp allaskatta, 
áður hann fór úr landi. Ilann lét og stofna til veglegra þjóð- 
leika til virðíngar hinum 9 mentagyðjum, setti/Iníipaíer tilland- 
stjórnar á Grikklandi meðan hann sjáifur væri erlendis, og flutti 
að því búnu lið sitt austur yfir sundið (Heliespontus) frá Sestus 
í Európu til Abýdus í Litlu-Asíu; síðan hélt hann liði sínu suð- 
ur og austur með sjó. Ilann kveykti hug og hvatti dug í mönn- 

6 * 


84 


ALEXANDEU UlNN MIKLI. 


lengst austur í land. 


uin sínum, ineð því að riíja upp fyrir þeiin kvœði Ilómers, og 
jafna herferö sinni saman við fur Agamemuons, er iiann fór með 
Grikkjaher lil Trójuborgar; iiél Alexander á hina sömu guði, er 
Trójumönnum höfðu forðum veriö óvinveittir, og í því skyni lét 
haun fœi'a guðunum vegsamlegar fórnir og halda leika með mikilli 
viöhöfn. Sjálfur var hann sem AA7a7/es endurfæddur, og Hefœsti- 
on vinur hans sem Fatróhlus, og hann iét fœra fórnir hjá haug- 
um Grikkja þeirra, er fallið höföu í Trójumanuastríði. 

I það mund, cr Alexander hóf austurför þessa, sat Ðarhis 
Kódorríannus (336—330) aö ríkjum í Persíu, og var þá nýkom- 
inn til valda. Darius koniingur var allvel að sér uni marga hluti, 
cn það var lángt yfir hans megn, að fást við slíkan hershöfð- 
íngja sem AJexandcr, eöa gela varið hið geysimikla Persaveldi 
móli slíkum foríngja eða slíkum liermönnum, sem Grikkir voru. 
Daríus hafði þann hershöfðmgja, er Memnon hét, hygginn mann 
og herkænan; hann réð konúngi að hœtla eigi til orustu við 
Grikki, heidur liopa undan, eyða bygðina og ginna Grikki sem 

En svo er að sjá sem Daríus haíi lítils 
virt Alexander og liðsmenn lians, sökum þcss hve fámennur 
Grikkja her var, og fyrir því gjörði Daríus jörlum sínum þau 
orð, að þeir skyldii taka höndiim fíflið, son Filippusar frá Make- 
dóníu, afhýða hann meö öllu, en gjöra liðsmenu haus að þræl- 
um. En nú er að segja frá Alexander; þá er hann kemur 
austur að Graníhusfljóti í IMysíuhéraði, voru Persar komnir á 
fljótsbakkann hinumegin, oghöfðu yfir 100 þúsundir vígramanna, 
og œtluðu að verja honum yfirgöngu. Alexander gjörir áhcit á 

guðina og ieitar frélla hjá þeim, og að því búnu brýzl hann yfir 
fljótiÖ, og er sjálfur frernstur siuna manna;, lekst þar hin harð- 
asta orusta; hætti Alexandcr sér svo mjög, að hjálmur hans var 
höggvinn sundur, og honum var bani búinn, hefði KHtus vinur 
hans eigi komið þar að í því vetfángi og veitt honum lið. Svo 
lauk þeirri oruslu, að Alexander fekk sigur (334); gckk þá öll 
veslurströnd Litlu-Asíu undir hann. Ilvar sem Alexander kom, 
svipti hann harðstjórana í borgunum öilu valdi og fekk það al- 
þýðunni í hendur; eyddi hann þannig yfirráðum Persa, því að 
harðsljórar þessir voru þeim háðir og fylgjandi þeiin að hverju 
máli. Eptir þenna sigur hélt Alexander austiir um land, hið 
syðra með sjó fram til Kilihiu og þaðan norðiir í Frygiufylhi iW 


ALEXANDER IIINX MIKLI. 


85 


Gordmhorgar. far kom Parmeyiió hershöfðíngi til móts við 
hann með riddaraliðið og nokkra herflokka frá Makedónín. í 
Gordíuborg var geymdur vagn einnj er Frygíukonúngar hinir 
fornii höfðu átt; okiö, er vagni þessnm fylgdi, var fest við vagn- 
stöngina með svo ramgjörðum hnúti og haglega riðnum, aö eng- 
inn trcystist að leysa; var sá hnútur allfrægur víða um lönd, og 
fylgdi sú sögn, að sá, er hnúlinn leysli, myndi einvaldi verða 
allrar Asíu. ÁJexandcr sat sig aldrei úr fœri lil að styrkja menn 
í þeirri trú, að honum vœri œtluð yfirráðin yfir Asm; hann biú 
sverði og hjó hnútinn í sundur og sagði svo, að einu gilti mcð 
hverju móti hann væri leystur. 

fessu næst heldur Alcxander auslur að fjöllum þeim, er 
gánga lil suðurs milli Kilihíu að veslan og Sýrlands að austan. 
j>ar höfðu Persar dregið saman ógrynni liðs, alt að GOO þús- 
undum; þar a meöal voru 30,000 málaliðs vestan af Grikklandi. 
þar var Baríus konúngur sjálfur, kona hans og móðir, sonur 
hans og dœtur tvœr, og fjöldi kvenna austan af Persíu; þar var 
offjár saman komið af gulli og gimsteinum, og skortiþar engan 
hlul þann, er hafa þurfti; en liðið vantaði hug og konúnginn 
kunnáttu. Kom það og bráðum í Ijós, því að Persar fóru sjálf- 
krafa úr fjöllunum, þar sem þeir höfðu hið bezta vígi, og settist 
Alexandcr jafnskjóttá stöðvar þeirra; en Persar héldu fyrstnorð- 
ur og svo vestur um skörð ofan á Kilikíu; sneri þá Alexander 
við og fórímóti þeim, og hitlist herinnvið Issusi Kilikiu (333). 
jþar er óslétt land, og gat Daríus eigi komið öliu liðinu við, og 
varð honum ógreitt mjög til aðsóknar. J)ar vann Alexander 
frægan sigur, féllu 60 þúsundir manna, en hilt liðið, sem af 
komst, lagði á flótta. Málaliðið hið gríska barðist hrausUega, en 

varð þó undan að síga. Davíus konúngur sat á vagni og horfði 
á viðureign manna; en er flótti brast í liði hans, hljóp hann af 
vagninnm og á hest, og reið imdan hvað hann kunni. þar fekk 
Alexander herfáug mikið og tók hundum drotníngu Daríusar, 
móður hans og börn, og fór vcl með þau, eins og löngum var 
venja hans við hertckna menn. Eptir þenna sigur gekk Litla- 
Asía öll á vald Alexanders; eyjarnar í Grikklandshafi (Arkipela- 
gus) gjörðu litlii síðar slíkt hið sama. Memnon, hinn ágæti 
hershöfðíngi, var dáinn litlu fyr en þetta varð; hann hafði viljað 




86 


ALEXANDEU IlíNN MIKLI. 


fara lil Grikklands og kvcykja þar ófrið gegn Alexauder, Jlem- 
nou var æltaður frá Uódmey, 

Ðaríus hafði fliiið allar götur austur yíir Evfrat; þaðan rit- 
aöi hann Alexander bréfj og bauð honura œrið fé til úllausnar 
konu siuni og börnuni, og alla Asíu auslur að Evfrat, ef hann 
viidi taka sáttum og friði. nfetla boð myndi eg þekkjast, ef eg 
væri Alexander«, sagði öldúugurinn Parmenió. >>I>að myndi eg 
og gjöra, ef eg væri Parmenió«, svaraði Alexander. 

Ekki veitti Ahxander Daríusi eptirför eptir orustuna við 
Issus, þótt hann vissi vel, að Daríus myndi safna liði að nýjuog 
leita til hefnda, heldur þótli honum hitt varða mestu, að leggja 
undir sig sjáfarstrendur allar og Kýpi^sey, bæði til þess að eiga 
greiða götu lil liðsafla að vestan, er hann þyrfti að auka her- 
flokka sína, og lil þess að eyða skipastóli Persa, því að honum 
vareigi ókunnugt, að sumir meðal Grikkja, og einkum hiniróróa- 
gibrnu Pralnumen7if litu jafnan vonaraugum þángað. þess vegna 
hélt Alexander suður á Sijrland; gekk landsfólk alt honum til 
handa nema íbúar Tijrushorgar, þeir bjuggust til varnar og voru 
eigi auðsótllr. Borgin stóö úti á eyju skamt undan landi. Ahx- 
ander tók það ráðs, að hann lét hlaöa garðmikinn í sundið milli 
lands og eyjar, og sótti svo borgina bæði á skipum og á landi, 
og fekk loks náð henni eptir 7 mánaða umsát; átta þúsundir 
féllu af borgarmönnum, en SOþúsundir voru seldar mansali. I>á 
lagði Ahxander Gyðíngaland undirsig, envægð sýndihann Gyð- 
ingum ogleyfði þeim aö haldatrú sinni og helgum siðum; enda 
var það einkenni á Alexander, að hann raskaði aldrei Irúarbrögð- 
ura eður helgum dómum þeirra þjóða, er hann lagði undir sig. 

|>egar Ahxander haföi lokiö störfum sínum á Gyðíngalandi, 
hélt hann vestur yíir Swes-eiði, er tengir saman Afríku ogAsíu, 
inn í Egyptaland. J>aö var hiö Irjófsamasta og auðgasta skatt- 
land, er Persakonúngur álti yfir að ráða. Alexander fekk enga 
mótstöðu á Egvptalandi; hélt hann viöstöðulaust lil hinnar nafn- 
frægu Memfishorgar; þar fyrir vestan skiptist Kilá í tvær kvíslar 
og myndar stóra ey {Ðeltá), Ahxander fór skipaleiö ofan eptir 
áuni alt til sjáfar. I>ar lét hann reisa borg þá, er hann nefndi 
eptir sér, og heitir Álexandría. Stendur hún enn í dag, sem 
minnisvarði iim hinn hugumstóra Alexander, er þannig vildi tengja 
saman Yerzluii og viðskipti og alla menuíngu í þreraur hcims- 


ALEXANDKK UINX MIKLI. 


87 


álfuni: Európu, Asíu og Afríku; hann valdi borgarstæðið ein- 
niilt á þeim stað, þar sem bezt liggur við, og hægast er að álf- 
urnar geti náð saman til hverskonar viðskipta; enda varð borg 
þessi nafnfræg af verzlun sinni um 18 hundruð ár, alt þángað 
til að menn fundu sjóleiöiua til Jndlands, og vegur allrar heims- 
verzlunar breyttist. því næst fór Alexander vestur á Liöýu- 
eyöimörk með sveit manna; þaö liö var valið mjög. J)ar var á 
einum stað bygð (Oase)* á eyðimörkinni, er þá hét Á^nmonium, 
en nii heitir þar Sívah, Jíar var afarfornt hof og vefrélt, og 
Zevs Ammon lignaður. Ilofgoðinn tók Alexaiider með miklum 
virtum og nefndi hann son Zevs; lét Alexander sér það vel líka, 
með því hann sá, að slíkt myndi auka álit sitt í augum hinna 
fáfróðu þjóöa, er hann þá átti viðskipli við og vildi undir sig 
leggja. En upp frá þeim líma kviknaði vondur kur meðal liðs- 
mamia hans; þeir brugðu honum umóheyriícgt dramb oghroka, 
er honum nægði ekki minna en að komast í guðatölu. 

I>egar Alexandcr hafði skipað ölíu svo fyrir á Egyplalandi, 
sem honum þótti viö þuría, breytt í engu siðum og háttsemi 
landsmanna, sett innlenda menn í ýmsar sýslur, og skipt hcr- 
völdum í landinu milli margra, þá hélt hann þaðan burt af landi 
austur um Suez til fundar við Daríus Persakonúng; skyldi þá lil 
skarar skríða með þeim. Segir ekki af ferðum Alexanders fyr 
en hann kemur austur yfir stórárnar Evfrat og Tigris, í>ar voru 
borgir tvær noröur í landi, þær hétu Gauga-mela og Arbela, og 
sléltur stórar á milli; þar var Darius fyrir með óflýjandi her. 
Alexander haföi liö miklu minna. |>að er sagt, að Farmenió 
hershöfðíngi hafi gcfið Alexander það ráð, að gjöra atlögu aö 
Persiun á nælurþeli. {>að vildi konúngur eigi og mælli: »það 
sæmir eigi Alexander að stela sigrinumö. Að morgni þess dags, 
er onistan slóð (1. okl. 331 f. Kr.), svaf Alexander svo fast, að 
Fannenió varð að vekja hann. »þú sefur herra, sagði Parmenió, 
eins og þú heföir þegar unnið sigur«. nEr eigi sigurinn unn- 
inn, mælti Alexander, er vér höfum fundið óvini vora, og þurf- 
um eigi lengur að leita þeirra um eyðimerkur?^ Persar höfðu 
búizt við atlögu og slaðið með vopnum alla nóttina, voru þeir 
því nokkrum mun ósnarpari en ella niyndi. {>ó veittii þeirharða 

1) Oaser, eru stórir og smáir bygöir bleltir og yrktir í eyöi- 
mörkum. {>á gœtum vér nefnt á vora lúngu nLandbrot«. 



I 


88 


ALEXANDKR IIINN MIKLI. 


\iðtöku og börðust vasklega um dagiun, en það koni fyrir ekki. 
Persar snerust á flólta, mannfallið varö ógnarlegl, Alexander sdiXxn 
frægan sigur og fekk geysi-mikið herfáng. Daríus flýði norður 
á sveitir. Alexandcr hélt suður á bóginn til Bábýlonar\ luku 
bæjarmenn þar borgarbliðum upp fyrir honum, og fögnuöu komu 
hans og fœröu honum gjafir; eii hann hét þeim í móti, að þeir 
skyldu halda trú sinni og fornum siðum. llöfuðborg Persaveldis, 
Súsa (sem nii heitir Schuster), gekk einnigávald Alexanders, og 
fekk hann þar ógrynni fjár. 

Meöan Alexander var í herför þessari, sem nú heíir verið 
iiefnd, haföi hann séð svo fyrir, að hin forna öfund og ósam- 
lyndi milli Spartverja og Aþenumanna skyldi eigi útkulna, lil 
þess aö Antipater hefði ráð þeirra i hendi sér, og yfirsljórnia 
á Grikklandi yröi honum auðveldari. fannig sendi Alexander 
Aþenumönmim nokkuö af herfúngi því, er hann fekk eptir bar- 
dagann við Gra7ukus[ljót^ en Spartverjum sendi hann alls ekki; 
í orustunni við Issus hertók hann nokkra sendimenn Grikkja, er 
verið höfðu í samníngum við Daríus; lét hann scndiboða Áþenu- 
raanna þegar lausa, og sýndi þeim þar á ofan allan sóma, en 
sendiboðum Spartverja hélt hanu eptir í ríku varðhaldi. t>á var 
sá konúngur í Spörtu, er Agis hél; hann safnar liði og fær ýms 
fylki á Grikklandi í félag með sér og fer móVx A^Utjyater; en svo 
fóru lcikar, að Antípater vann mikinn sigur á Agis konúngi og 
mönnum hans hjá MegaJopoUs á Pelopsey (330). I>ar féll Agis 
konúngur, en ríki Alexaiiders á Grikklandi var á óvaltara fæli 
eptir en áður. 

Frá Bahýlon og Súsa hélt Alexander vrðstöðulaust til Pme- 
polis, I>aö var mikil borg og auöug í suÖur og auslur frá Súsa; 
þar í nand er nú borg sú, er Schíras hcitir; þar haföi Alexander 
nokkra viödvöl og gjöröi ýmsa skipun á um alt hiö mikla ríki, 
er hann þá átti yfir að ráöa. þaðan fer hann enn að leita 
Daríusar og heldur norður til Ehhatönu, hinnar fornu höfuð- 
borgar í Medíu. En það er frá Daríusi að segja, að hann hafði 
veriö liandlekinn af einum af jörlum sínum; sá hét Bessus og 
réði fyrir Baklríu (þar heitir nú Balkh fyrir sunuan Ámufliót eða 
Oxus, sem fellur í Aralvaln); fórst honum mjög ódrengilega við 
Daríus, og lét leggja bann í gylta fjötra, honum til enn meiri 
skapraunar. Eu það var fyrirætlun Bessusar, aö gjörastkonúng' 


ALDXANDEU UINN MIKLI. 


89 


ur yíir ríkinii og lála íjöll og torfærur par í landi geyma sín 
fyrir Alexander. En Alexander fór yfir landiö eins og fugl flýgi, 
og stóðst ekkert fyrir lionuin. I>á var það einliverju sinni, að 
herinn hafði ekkert til drykkjar. Menn höfðii Jangt að fliUt vatn 
í leöurbelgjum; sáu þeir að konúngur var þyrstur mjög og báni 
honum vatn í Iijálmi. Alcxander lók móli hjálminum, en er 
hann sá, að mcnn hans stóöu alla vegn iit í frá honum og bár- 
ust lítt af sökum þorsta, þá mælti hann: »ef eg drekk einnsam- 
an, þá missa þessir allir huginn«; rétti hann svo hjálminn frá 
sér, að hann drakk ekki í það sinn. I>egar þeir Bessus sáu, að 
þeir myndu eigi fá Ðariusi komið undan, sœrðii þeir hann lil 
óhTis (330). Litlu síðar kom Alexander þángað, var Daríus þá 
að bana kominn. faö er sagt að Alexander táraðist yfir hon- 
um, sveipaði lík haus purpurakápu, og sendi það til móður hans, 
til þess hann fengi þá útför, er konúngi hæföi. Síöan clli hann 
Bessus yfir fjöll og firnindi og eyöimerkur; ýmist fraus alt og 
gaddaöi á fjöllum uppi, ýmist stiknaði all af hita niður í dölun- 
um, stundum skorti liðið vistir, en óvinasveitir jafnan annars- 
vegar með vopn og vélrœði. Á þeim tímum voru menn skamt 
á veg komnir í landafræöi, og öll þau áhöld og tiifæríngar skorti, 
cr YÍsindin hafa á sciuni límum veitt mönnum til að sigrast á 
slíkum torfœrum; en Alexandcr varð aldrei ráöfált og engin 
liætta óx honum í augum. Loks komst hann norður í Balitriu 
héröð. Bessus flýöi undan norður yfir Oxusfljót, en jarl sa, er 
þar réði fyrir, lut selja hann í höpt og fekk hann Álexander í 
hendur; galt Alexander Bessusi rauðan belg fyrir gráan og hefndi 
svo Daríusar. Alexander hélt en um hrið norðaustur í land, yfir 
Oxus, fram hjá Samarliand og norður að Sirjljóti (forðum Jax- 
artcs, nú Sir Darja), Aistaðar selli hann nýlendur á stofn og 
lét reisa borgir, þar sem honum þótti líkur til,að komamyndiað 
liöi verzlun þjóðanna, ogmargar afborgum þeim, er Alexander lét 
þannig gjöra, cru, alt fram á þenna dag, hinir helztu verzlunarstaðir 
í þeim löndum. Yið SirDarJa léthann efna til borgar og kallaði 
Alexa7idriu;]jdiV er þjóðvegur mikill og vöruflutníngar milli iandanna, 
Meðan Afca’ancZer stóö í öllum þeim stórvirkjum, sem nú voru 
talin, átti hann einnig við að slríða mótþróa sinna manna. I>að 
var siövenja í fornöld, aðþjóðirþær sem sigur unnu, beittu als- 
konar ofríki og ójöínuði við hinar, er ósigur biðu fyrir þeiin, 


00 


ALUXANDEU UINN MIKLT. 


komu sjálfum sér imdan öllum skyldusköttum og álögum, en 
lögðu þá byrði alveg á hinar undirokuðu þjóðir; þær urðu að 
láta sér lynda það, sem sigurvegaranum þóknaðist að leggja á 
þær. En slík aöferð, slíkt órétllœli var fjarstælt Álexandcr, 
Ilann vildi steypa saman öllum þeim hinum mörgu þjóöum, er 
hann hafði undir sig lagt, og sem bygðu hans hið víðlenda ríki; 
hann viidi sameina Grikki og Persa, gjöra eina þjóð af tveimur, 
og lála hverja fyrir sig verða hluttakandi í hinnar mentun. fess 
vegna samdi hann sig í mörgu að siðum Persa, og bar pers- 
neskan klœðabúníng, þó hann væri grískur maður og heföinumið 
allar grískar mentir; þess vegna leiddi hann í sið við hirð sína 
alla þá viðhöfn, sem var tíökanleg í Auslurlöndum; hver sá, er 
tala vildi við konúng, varö a'ð falla á kné fyrir honum; og þess 
vegna setti hann Makedoníumenn í hin æðstu hervöld, en í hin 
önnur embætti skipaði hann persneska valdsmenn. þegar nii 
þar við bœtist, að Alexander gekk alt til vegs, að hann ofmetn- 
aðist af hamíngju sinni, og létsérvart nægja mannlega upphefð, 
þá ræður að líkindum, að nóg hafi veriö efni til ágreiníngs milli 
hans og Makedoníumanna, og að slíkur ágreiníngur haíi stund- 
iim fengið ómjúk endalok. Alexandcr var þar að auk, með öll- 
um sínum mörgu og miklti mannkostum, ákaflega skapbráður, 
hneigöist til ofdrykkju á seinni árum sínum, og reiddist þá slund- 
um svo, að hann réði sér ekki. I>annig lét hann taka Filötas 
af lífi, fyrir þá sök, að hann bafði eigi gælt þess að segja xihx- 
ander frá samsæri gegn honum; og síðan lét dann drepa fööur 
hans, hinn ágœta hershöfÖíngja Par^nenió, svo að hann gæti 
eigi hefnt sonar síns. En það hefir mönnum þótt meslur blett- 
nr á breytni AlexanderSj er hann vóg Klitus hershöfðíngja, hinu 
sama, er dugði honum bezt við Graníkusfijót; en vitaskuld er 
það, að Klítusgaf sjálfur lilefui til þess óhappaverks. Alcxander 
vissi, aö Makedoníumönnum var orðið míður til hans, en áður 
haföi verið, og að þeir voru vanir að lofa mjög FiUp'pm konúng 
föður hans, en sjálfan hann miklu minna. Einhverju sinni sat 
konúngur yfir drykkju og hershöfðíngjar hans margir, gjörðust 
menn þá druknir, barst tal maiina á Filippus konúng, og sagði 
þá Álexanderj að hann œtti góðan þátt í afreksverkum föður síns, 
og hældi sér mjög. Kliius var eiun í boðinu, sneri sér að sessu- 
naut sínum, og mœlti í hljóði fyrir raunni sér erindi eilt eptir 


ALEXAKDER IIINN MIKLT. 


91 


gn'skt sorgarleikaskáld; í orðunum lá skop, cr lieimfœra málli 
lil þess, er Álexander liafði þá sagt. Konúngur hafði eigi heyrl 
hvaö þeirKlílus töluðu, en þólíist skilja, hvaö vera myndi. llann 
spurði, hvað þeir löluðu, en allir þögðu. í>á tók Klítus meö 
mikilli ákefð og hámœlgi að lofa hreystiverk Filippusar í Grikk- 
landi, verja raálstað Farmeniós, ásaka Álexander nm þaö, að 
hann hefði lagt Pebuborg í eyði, og að hann hefði ílla launaö 
sör góða fylgd. Konúngur skipaði honum að eins aö gánga frá 
boröum, og nokkrir menn lóku Klíins og lciddu hann nauðugan 
út úr salnum, en Klílus kom að vörmu spori inn aptur, hafði 
upp aptur bríxlyrði þau, cr hann haföi talað, valdi Yefreltinni 
háðugleg orð, er hún hefði kallað Alcxander son Zevs, og hældi 
ser af því, að hann væri miklum mun sannsöglari við konúng, 
heldur en guðinn væri, þessi faðir hans, er svo væri nefndur. 
fá spratt Álexandcr á fætur, greip vopn úr hendi eins þeirra, 
er þar slóðu lija, og óð fram að Klitusi. Ilcrshöfðíngjarnir fellu 
lil fóta Álcxayxder, höföu hendur á honum og reyndu að aptra 
honum. En konúngur var þá sem óður, og skipaði kallaranum 
að blása liðsmönnum lil móts, því að konúngurinn væri í háska 
staddur. Síðan hljóp hann fram í hallargöngin þar sem gengið 
var út úr salnum. Menn hans gengu þegar á eplir, og KUtus 
þeirra síðastur; myrkt var í göngunum. Konúngur spurði hver 
þar færi; Klítus sagöi til sín. Konúngur leggur til hans og i 
gegnum hann og mælti: »farðu nú að hitta FiUppus og Par- 
menió^. þessa verks iðraðist konúngur mjög, og segja raenn, 
að hann ncytti hvorki matar né drykkjar í þrjá daga eptir vígið, 
Núhafði Álexander lagt undir sigalt Persaveldi, en þó virt- 
ist honiim svo, sem cnn vœri lílið aðgjört, og vildi hann því fyrir 
hvcrn mim komasl til /nd/aurfs og kanna lönd og þjóöir þaraustur. 
Á Grikklandi gengu fornar sagnir og miklar afherferð Balchusar 
(vínguðs) til Indlands, og Alexander hiigsaði, aö þaö sem Baldius 
heföi gjört, þaö gæli hann einnig gjört. Árið 327 hélt Álexandcr 
her sínum frá Balkh lil Kandahar og þaðan til Kabúlelfar, og 
niöur eptir þeirri á, alt þangað lil hún fellur í Indus á móts við 
Attok. Síöan fór liann auslur yfir Indus og kom í land þaö, er 
Fendschab heilir (um það land renna fimm ár, og falla vestur í 
Indus), þar bjuggu hraustar þjóðir; þar átli Álcxandcr margar 
oruslur og harðar, ogkomst opt í allmiklamannhællu, beilli hann 


92 


ALEXANDER IIINX MIKLI. 


þar einalt liörku niiklu meiri en hann hafði aðiir gjört, en þó 
fór honum vel við einn af konúngum þeim, er hann þar vann, 
og Pörus het, og varð vinur hans og undirkoniingur. 

I>aö var vilji Alexanders að halda lengra austur og komast 
að YÖtniim þeim, er renna í GangeSj en liðsmenn hans gjörðust 
þá mótsnúnir honum, og sögðu að hann œtlaði með þá austurá 
heims enda, og kváðust eigi fara lengra. iilexander leitaðist við 
á marga vegu að lelja þeim hughvarf, en þar kom, að hann varð 
aptur að snúa. En þar sem hann sneri aptur let hann hlaða 
lólf stöpla, eða turna, til merkis um ferðalok sfn. Ilann hélt nú 
ekki sömu leið vestur aptur, sem hann haföi komið, heldur flutti 
hann mestan hlut hersins á skipum ofan eptir Behútfljóti; það 
er eitt af smáfljótum þeim, er renna í Indus; síðan fór hann 
eplir Indus alt lil sjávar. Frá Indus-ósiim lét hann Nearlcus 
sjóiiðsforíngja sinn fara sjóleið með nokkurn hluta liðsins með 
landi fram eptir Arabaflóa vestur að Tígris og Evfrats-ósum. En 
sjálfur fór Alexander og meginherinn landvcg vestur strandir; 
þar voru eyðimerkur stórar og torfœrur ógurlegar; þjáðust menn 
hans mjög af þorsta og luingri og sólarhita, og lét þá margur 
líf sitt þótt all hraustur væri. En frá Kerman gekk þeim ferðin 
grciðlega, var þá hin mesta viðhöfn og stórveizlur gjörðar í móti 
konúngi hvar sem hann kom; sögðu menn að þá kœmi Báklius 
í annað sinni úr austurför og hefði lagt undir sig Indland. 

Alexander gjörði Babýlon að höfuöborg í því hinu víðlenda 
ríki, sem hann hafði þá eignast, enda var borg sú einkar vel til 
þess fallin, þar sern hún var í injög frjófsömii landi, en fljót og 
síki lágu frá henni og að í ýmsar áttir. fað var áform hans, 
að Lorg þessi skyldi vera aðalsamkomuslaðnr og miðbik allrar 
mentunar og verzlunar þeirra landa, er þá voru kunn, og sem 
hann réð fyrir. iMargt hafðist Alexander að til þess að áform 
þetta gæli orðið framgengt; hann lét kenna mörgum þúsuudum 
persneskra manna gríska túngu og grísk frœöi; liann lét margar 
þúsundir af Grikkjum kvongast persneskum konum, og gaf þeim 
ölluni stórgjafir þar á ofan. Sjálfur kvongaðist hann Barsine, 
dóttur Ðaríusar konúngs. Margt hugsaði Alexander um vega- 
bælur og samgöngur milli þjóðanna í ríki sínu, og meðal ann- 
ars ætlaöi hann sér að leggja undir sig alt Arabaland, til þess að 
grciða verzluninni veg íil og frá Egyptalandi. Ilann lét kanna 



ALEXAXDER IIINN MlKLI. 


í)3 


slrendur hins Kaspiska hafs og landið milli þcss ogSvarta hafs- 
ins; hann fór sjalfur upp og ofan eplir Evfratj lil þess að vita 
að hve miklu leili hún vœri skipgeng. En, þegar hér var kom- 
iö, þú var skamt eptir æQ hans. Uin það leiti dó Ilefœstion, 
aldavinur hans og múgur, og féll honiim sú hlutur mjög nær, 
cnda var llefœstion líklegaslur allra manna til ríkisstjórnar eptir 
hann. f>egar Ilefœstion dó, þú er sagt að Alexander IiaQ mælt 
þessum orðum úr Ilíukvæði Hómers skúlds: »þegar cptir dauða 
Patróklusar er þér bani búinn«. Ilann var þú sjálfur þrotinn að 
heilsu af sífeldri úreynslu og óaflútlegu erQöi, og svo segja sumir, 
að hann skemdi sig ú ofdrykkju. Alexander tók sótt mikla í 
IJabýlon þú er hann leiddi til bana. Uann hafði tvo vetur um 
þrítugt, er hann andaöist (323 f. Kr.), og er með sanni sagt, að 
enginn var hans jafníngi að afreksverkum fram til þeirra tíma. 

Riki Alexanders mikla eptir Iians dag, og fram 

a ö li r i n u 3 01 f. K r. 

AJexander konúngur hafði, úður hann lézt, enga fyrirskipun 
um það gjörl, hversu ríkinu skyldi stjórna eptir sinn dag. Eitt 
af tvennu hlaut að vera, annaðhvort aö ríkiö alt höldist saman, 
eins og hann hafði skilizt viö það, eður aö það skiptist sundur 
í smærri ríki. þegar um menn var að gjöra, er næstir stóðu til 
ríkisstjórnar, þú var cinnig á tvent að líta, annaöhvort œttmenn 
Alexanders, eöur hershöfðíngja hans. Ættmönnum þessum var 
SYO varið, að enginn þeirra gat þá þegar tekið við ríkinu. 
Skömmu eptir dauða Aiexanders ól drotníng hans (hún hét 
Boxane dóttir Oxýartes Baktríu-jarls) sveinbarn, og hét Álexander 
sem faðir hans; annan son átti hann með Barsine og hét sá 
Herltúles, hann var þá barn að aldri; húlfbróður átti Alexander 
konúngur samfeðra, hann hét Arrlndœus og naumast með fullu 
viti; þess utan voru og á líQ móðir Aiexanders, Olympías kvenn- 
skörúngur mikill og skaphörð, systur hans tvær, Kleópatra og 
Pessaloniha, og föðursyslir ein og hennar dóttir. . Konur þessar 
gútu enga von gjört sér um ríkisstjórn, nema þvímeiri brögðum 
væri beitt. Uershöfðíngjar Alexanders voru margir og misjafnir, 
og að líkindum ræður, að þeir þættust tilkall eiga til upphefðar, 
þar sem þeir höfðu verið styrktarmenn Alexanders til að vinna 
þjóðiroglöndundirhann og koma ríki hans á stofn; en bráðum 


94 BÍKI AIÆXANDERS MIKLA EPTIR UAXS DAG. 

kom það í Ijós, að hverjum þeirra einum var ofvaxið að stýra 
uUu ríki Alexanders mikla. þegar hann var að kominn bana, rétti 
hann Ferdiklcasi hershöfðíngja hríng af hendi sér. Perdikkas 
þóttist því kjörinn til yfirsljórnar og tókst hana á hendur. Var 
það fyrirætlun hans, að Arrhidœus og Aleæander hinn ýngri skyldii 
konúngar vera yfir öllu ríkinu, en sjálfur œtlaði hann að hafa 
ríkisvarðveizlu á hendi hjá þeim; og til þess nii að þetta gæti 
friösamlega farið, þá skipti hann ríkinu í jarlsdæmi milli hiuna 
annara hershöföíngja. {>annig fekk Ftolemœus Lagusson Egypla- 
land, Antigaier Makedoníu og Grikkland, Lysimalclcus þrakíii, 
Antigonus vesturhluta Litlu-Asíu. En hér var ekki um gottsam- 
komulagað gjöra; friðurinn hélzt skamma slund; styrjöldin löng 
og margbrotin. 

Ófriðurinn hófst fyrst á Grikklandi. Demosþenes hinn mál- 
snjalli var enn á lífi og taldi Grikki á, að brjólast undan oki 
Makedoníumanna; hlupu þeir þá upp til ófriðar eg kreptu svo að 
Antipater lítt viðbúnum, að hann varð fyrir að hrökkva og leita 
sér vfgis og varnar í Lamiaborg; var ófriður sá, síðan kendur 
viö Lamiaborg, er Grikkir áttu við Antipater, En Grikkir átlu 
skamma stund sigri að hrósa. Antipater vann þá gjörsamlega 
í orustu einni hjá Kranon, og Demosþenes réð sér sjálfur bana 
á eitri, til þess að komast eigi á vald Antipaters, (322 f. Kr.). 
f>að sýndi sig brátt, að Ferdilclcas leitaðist við aö auka völd sín, 
ogíþví skyni fór hann herferö til Egyptalands móti Ftólemœusi; 
á þeirri leiö var hann drepinn af liðsmönnum sínum (321). f>á 
tók Antipater að sér yfirstjórn, urðu þá ný skipli á ríkinu, og 
Selevlius hershöfðingi fekk þá hin ausllægu fylki til umráða, og 
skyldi hafa aðsetu í Dabýlon. Antipater haföi þá konúngsfrænd- 
ur í Makedoníu undir vernd sinni svo scm vott þess, að hann 
væri æðstur yfirstjórnari, en hann liföi skamma stund upp þaðan 
ogdó319árum f. Kr. Aður hann lézt hafði hann sett Fohjsper- 
hon hershöfðingja tii eptirmanns eptir sig, en ekki son sinn, er 
Kassander hét. l>ótti Kassander sér óréttur gjör í því; gjörði 
hann þá samband við A^itigoyius, og með hans tilstyrk rak Kas- 
sander Polýsperkon fráríkií Makedoníu, en tók Ale.vander kon- 
úngsson og Eoxane drotníngu raóður hans og setli í varðbald, 
þar í móti hafði hann mikinn fagurgala í frammi við Þessaloyiiku 


EÍKI ATÆXANDERS MIKLA EPTIR IIANS DAG. 


95 


líonúngssyslur, því að liann vildi kvongast henni og auka þannig 
\ald silt og álit, og svo fdr að hann fekk hennar. 

Á meðan þetta gjörðist hafði Ayitigonus aukið ríki sitt í 
LiUii-Asíu; hann rak Selevlus iit úr Babýlon og lagöi undir sig 
Sýrland, Fönicialand og Palestínu. Gjörðu menn þá samnínga 
með ser þannig, að Antígonus skyldi halda Asíu til þcss, crAl- 
exander konúngsson kæmi til lögaldurs (311), en Kassander skyldi 
ráða fyrir Grikklaudi. En er sá tími kom lét Kassander taka af 
lífi bæöi konúngsson og móður hans Roxane, og kom því einn- 
ig til leiðar, að Ilerkúles sonur Alexanders var af döguni ráðinn 
í Pergamus borg, þar sem hann ólst upp; var Ilerkúles þá 17 
vetra. Áður haföi Ohjmjpías móðir Alexanders mikla, látið 
drepa Arrhidœus^ en litlu síðar var hún af lífi tekin eptir skip- 
un Kassanders, og áður lángt liði voru hinir aðrir œttíngjar Al- 
exandcrs mikla með ýmsu móti af dögum ráönir og konúngs 
œttinni gjöreylt. r^ú sem Antígonus var orðinn yfirráðandi yfir 
Asíu, vildi hann einnig ná Makedoníu undir sig, og sendi Deme- 
tríus son sinn, sem kallaöur er borgabrjótur (Poliorketes) með 
herliö til Grikklands. DemetTÍus var hinn mesti kappi og vann 
þvi nær alt Grikkland norður að Makedoníu; hann vann og Kýp- 
rusey í sjóorustu mikilli undan Fiolemœusi (307); eplir þann sig- 
ur tók Antigonus sér konúngsnafn, og slíkt hið sama gjöröu 
hinir aðrir landstjórar. J>egar þeir sáu, að mjög krepti að Kass~ 
ander, og að þeir feðgar Antigonus og Ðemctrius myndu alt 
œlla undir sig að leggja, gjörðu þeir samband milli sín Kass- 
ander, Lýsimahlius, Ptolemœus og Selevlcus (302) og fóru í móti 
þeim feðgum. Fundur þeirra varð hjá Ipsus íFrýgíu(301 f. Kr.), 
þar féll Antigonus konúngur, enDemetrius flýði undan með fáar 
þúsundir manna. f>á skiptu menn löndum með sér að nýju: 
Kassander hlaut Malcedoniu og Griklcland, PtoJemœus Egypia- 
land, Lýsúnalchus fekk JAtJu-Asiu austur að TaurusfjaJJi, og 
SeJevlcus Sýrland og BaJfýlo7isrílci; síöan tók SeJevJcus lönd Lý- 
simalclcusar vestur að sjó. 


Í)C 


Þi'iðji kaíii. 

italia. 

I>ess er áöur getið, að af Evrópu ganga þrjó nes, og öll mikil 
suðiir í hafið, Ilið aiistasta nesið er Grikkland, hið vestasta 
Spánn með Portiigal, en það í miðið er Ítálía. llún er þannig 
sœgirl á þrjá vegu, cn að noröan liggja Alpes eöa Mundíufjöll 
að henni, eins og afarmikill skjólgarður. Frá Mundíurjöllum 
gcngur Ijallgarður lil suðauslurs eplir endilángri Ítalíii, og heitir 
sá ApenninafjölL Sunnan í landið gcngiir Tai'entujlóL Fyrir 
norðan hann skiptist fjallgarðurinn, gengur annar armur hans 
fyrir auslan flóann og suöur á ApúHu (Púl) og Calahríu, en hinn 
um Brúllía-sveitir vestur að Messína-mndi, er greinir Ítalíu frá 
Sikiley, Sú ey er allmikið land, og freniur hálent og meö fjöll- 

um. Sumstaðar á Italíu er sléttlendi mikið milli fjallanua; þannig 
er Pó-dálurinn noröur í landi milli Mundíufjalla og Apennína, 
fagurt land og frjótt frá alda öðli; enn fremur hið rómverska 
flallendi og Can^paníu-veUir. 

Etrúskar (Túskar) voru fyrir öðrum þjóöum á Ítalíu í forn- 
öld. feir bygðu löndin fyrir norðan Tiher-jljót (Tifur) og vestur 
til sjáfar. Hinar helztu borgir þeirra voru Veji, Cœre, Falerii, 
Tarqvmii og Clúsíum noröur í landi. Etrúskar höfðu einskonar 
félagskap meö sér; þeir lögöu slund á akuryrkju, iönaö og verzl- 

un, og yfirráð þeirra náöu lángt út fyrir þau lönd, er kend voni 
Yiö þá og kölluð Etrúria* I>annig liöföii þeir lagt undir sig 
mikinn hluta Pódalsins, alt austur að Adríahaji. 

Snemina á öldum brulust herskáar þjóðir norðan af Galliu, 
suður yfir Mundíufjöll, og seltust að í Pódalnum, því að þar 
Yoru landgæði meiri heldur en fyrir norðan fjóllin. Gallar voru 
íllvígir menn og Etrúskum stóð geigur af þeim. 

Latinar hétu fornþjóð ein á Ítalíu. lieir bygðu Latiuvelli, 
og hálendið þar fyrir ofan. I>að er sunnar en Etrúría. Hin 
lielzla borg í löndum þeirra hét til forna Alba longa. Hún var 


ÍTALÍA. 


97 


í asunum fyrir neðan Álba-f/all {Mons Álbanus); það fjall heGr 
brunnið einhverjii sinnij og er keilumyndað. f>ar blótuðu allar 
kynkvíslir Latínumanna Jupitert en tignuðu þó jafnframt önnur 
goð, t. a. m. 3Iarz hernaðarguö og akuryrkju. 

Á meðal fornþjóöa Ítalíu eru og Sabinar nefndir. {>eir voru 
akuryrkjumenn, hermenn mikiir og hinir harðfengustu; þeirbygðu 
fjalllendiö milli fljótanna Anió (Teverone) og Tiber. Náskyldar þeim 
Yoru hinar aðrar þjóðir þar í landi, sem um er getið (Sabellar); 
ein þeirra var Sainnitarj er bygðu Samniuiyij fyrir austan Lali- 
um og Campaníu; þeir voru hraustir menn og vopndjarfir og 
gjarnir til ófriðar. 


RómTerjar. 

Upphaf Rómaborgar. Konúngar Rómverja. 

Svo er sagt að upptök Eómaborgar vaeru þau, að Númitor 
hét konúngur einn, er réð fyrir Alba longa, Ámúlius hét bróðir 
hans, er feldi hann frá nki, drap son hans, en tók dóltur hans, 
er Rhea Sylvia hét, og setti hana í tölu meyja þeirra, er þjóna 
skyldu eldgyðjunni Vestu, til þess að hún skyldi eigi börn eiga, 
en sér sjálfum ríkið því vísara í hendi. Vestu-meyjar varðveittu 
eld þann, í hofi Vestu, er þarbrann nætur sem daga, til heiðurs 
henni; þaö starf höfðu þœr lil elliára og máltu eigi giptast. En 
einhverju sinni bar svo lil, aö Ehea Sylvia var stödd í hinum 
»helga iundi« og jós valn af lind gyðjuunar, þá birtist henni 
Marz, orustuguð, og hét henni afkvæmi guðlegrar œttar. Ári 
síðar ól hún sveina ívo, þeir voru nefndir Eómúlus og Remus. 
f>á varð Amúlius svo reiður, að hann lét taka Rheu Sylvíu og 
drekkja henni í Aniópjóii, en sveinunum lét hann kasta í Tiber, 
f>á er sagt að vargynja heyrði barnsgrátinn og barg hún þeim 
báðum sveinunum. f>annig fann íjárliiröir sá, er Fústúlus hét, 
brœður þessa, haföi þá heira með sér og ól þá upp. Ejá fóstra 
sínum vöndust þeir allri þeirri svslan, er hirðum var töm í f>á 
daga, bœði vörðu þeir hjarðir sínar fyrir árásum villidýra og ræn- 
íngja, eður þeir rændu aðra, Fástúlus grunaði hverrar œttar 
sveinarnir rayndu vera og sagði þeim. En er þeir brœðurfengu 
að vita œtterni sitt, safna þeir mönnum, fara að Amúliusi og 

7 



98 


UPPUAF RÖMABOUGAR. 


(Irepa hann, en setja Númitor ala sinn aptur lil valda. Síöan 
fengu þeir leyfi hans tii að gjöra borg eina við Tiber, á þeim 
stað,er þeim fyrrum var í hana kaslað ; að borgargjöröinni störf- 
uðu hjarösveinar og verkamenn frá Alba^ og þannig var grund- 
völlurinn lagður (753 f. Kr.) til borgar þeirrar, er seinna varð 
yfirráðandi alls heimsins. En þá er borgin var gjör, þá vildi hvor 
tveggja þeirra brœðra vera í fyrirrúmi fyrir öðrum; samþyktu þeir 
það þá með sér, að guðirnir skyldu skera úrmálummilli þeirra: 
skyldi sá þeirra, er fyr sæi 6 gamma innan liUekins endimarks, 
gefa borginni nafn og ráða fyrir henni. Remusi birtust fyr þeir 
hinir G tilteknu fuglar, en er stuud lciö sá Rómúlus aðra 12; 
horlði nú þettatil miklu meira sundurþykkis en áður, þvíaðhver 
þeirra fyrir sig þóuist sigrazt hafa. Svo lauk missætti þeirra, að 
Remus var drepinn. Aðrir segja svo, að Remus hafi hlaupiöyfir 
borgarmúrinn, og gjört það til svívirðíngar við bróöur sinn; og 
fyrir því hafi Rómúlus vegið hann og haft við þau ummæli: »að 
svo skyldi hverjura þeim fara, er hlaupa vildi yfir múra hans». 
Rómúlus gaf síðan borginni heiti og kallaði Róma {Rómahorg) 
af sínu nafni. Gjörðist hann þar höföíngi yfir og hélt sig að öllu 
semkonúngur; hann lét tólf sveina gánga fyrir sér, liverlerhann 
fór; báru þeir í höndum sér bundin {fasces) af vöndum eða hrís- 
greinumog axir festar við, og skyldi þaö tákna konúngstign hans; 
sveinar þeir voru kaliaöir va^idsveiuar {Uctores). Síðan skipti 
bann Rómaborgarlýð í 3 höfuðdeildir (Tribus); skipaði hundrað 
manns í ráð (öldúngaráði Seuatus), og þrjú hundruð riddara í líf- 
vörö sinn; það var uppliaf riddarastHtarÍnnar. Til þess að 
fjöígamönnum íborginnijgjöröi hann þá fyrirskipun, að þarskyidi 
vera griöastaður öllura, er þángaÖ leiluðu, hvort heldur væri þrælí, 
eður frelsíngi, eður sekirmenn. þannig var kallmannafólk fengið 
í borgina, en konur vantaði. Rómúlus gjörði út menn til ná- 
granna þjóðanna og bciddi dœtra þeirra mönniim sínum til handa. 
Var þeirri beiðni hans synjað og svarað af háði: nað hann skyldi 
gjöra sér griöastað fyrir konur, og veita þeim viðtöku hvernig 
sem þærværu, ogmyndu þær þá verða samboðnar mönnum hansu. 
|>á kom Rómverjum til hugar, að beita þar brögðum sem bænir 
dugðu eigi. Lét Rómúlus efna til dýrðlegra leika, til virðíngar 
Yið Consus guð þeirra, og var þángað boðið mönnum úr næstu 
héruðum; komu þeir fjölmennir til leikanna með konur sínar og 





UPPIIAF UÓMABORGAR. 


99 


dætuFj og J)óUi þeim góð skemtun u'að horfa. En erminsl varði, 

hlupu úngir menn rómverskir þár að, sem konurnar satu, og gripu 

þær höndum. Uröu þá skjót leikslok, og fóru gestirnir heini til 

sín daprir í huga, er dælrum þeirra var þannigrænt. þjóðir þær, 

er oröið höfðu fyrir hrekkjabrögðum Rómverja, sögðu þeim því 

næst stríö á hendur, en biðu ósigur, af því að þær fóru ráölaus- 

lega með sínum hag, allar nema Sabínar. þeir voru hyggnir 

menn og hraustir. Eómiilus hafði gjöralátiö víg eitt á Capitóhhœð 

í borginni, en Sabi7iar náöu víginu með svikum Tarpeiu^ dótlur 

vígisforíngjans, og gengu svo ofan í borginatil bardagavið Róra- 

verja; en þágengudætur Sabína, er nú voru orðnar konur Róm- 

verja á milli þeirra, og fyrir bœnastað þeirra stöðvaðist bardag- 

inn og varö friði á komið; tóku Rómverjar Sabína í félag með 

sér, og skyidi Tilm Tazius konúngur þeirra vcra samstjórnar- 

maður Rómúlusar og jafn hönum að völdum og tign í Róma- 

borg; hver einstakur maður var kallaður Rómverji, en þeir allir 

lil samans Qviritesy eptir Cures, höfuðborg Sabína héraðs. Að 

nokkrum árum liðnum var Tazius konúngur veginn; varð Róm- 

iilus þá að nýju einvaldskonúngur Rómverja; jókust þeir nú að 

veldi og YÍðáttu, bæði við það, að Sabínar bættust þeim, og svo 

af því, að Rómulus átti ófrið við ýms fylki, hafði jafnan sigur og 

lagði þau undir sig; varð hann af þessu öllu mjögástsæll þegn- 

iim sínum, cn sagt er, að ráðinu væri miður lil hans. 

það er sögn sumra manna, að Eómulus safnaði einhverju 

sinni liði sínu saman á velii þeim, cr kallaður var Marzvöllurp 

eptir orustuguðnum föður hans. pá varð sá atburður, að laust 

á ofviðri miklu, og fylgdi þar með bæði myrkur og eldíugar, en 

er aflétti var konúnguriun horfinn, og sást hann aldrei síðan. 
«« 

Oldúngar (ráðherrar) þeir, cr næstir stóðu, sögðu svo, aðkonúug- 
ur hefði liöið í lopt upp, meðan ofviðrið gekk yfir, og horfið þcim 
að sýn. pótti öllum það hin mesta jarteikn, og trúðu því, að 
EómxUus konúngur þeirra væri kominn í guða tölu; köiluðu þeir 
hann Qvírinus, og höfðu Rómverjar átrúnað við hann og áheit 
lengi síöan. Sá kvittur gaus upp, að öldúngarnir hefðu vegið 
Rómúlus og skotið honum svo iindan, en Procúlus Július, róm- 
verskur maður, og merkur í máli, sagöi svo, að Róraúlus hefði 
birzt sér fagur og tignarlegur, og kveðið skýrtá, að hann skyldi 
vera verndarguð Rómverja, og að þeir myndu verða hverri þjóð 

V 


100 


KONÚNGAR UÓMVERJA. 


voldúgri; eyddist svo sá kviltur. Rómulus dó 717 árum f. Kr. 

Eptirkomendur Eómúímar báru konúngs nafn og voru kjörnir 
lil ríkisstjórnar œfilángt. f>egar friður var, voru þeir œðstir valds- 
menn með Rómverjum, stýrðu blótum og helgihöldum öllum; 
þegar ófriðurvar, höfðu þeir herstjórn ú heiidi. Á friðar límum 
voru þeir takmarkaðir af öldúngarábinu, Næstur konúngur eptir 
Rómulus, og eptir að verið hafði eins árs millistjórn, var Núma 
Pom'pilíus. Ilann kom fyrslur helgum siÖum og goðablótum 
Rómverja á fastan fót; var margt í þeim átrúnaði frá Etrúsltum, 
er bjuggu skamt fyrir norðan Rómaborg. Núma var konúngur 
frá 715—672 f. Kr. 

Túllus llostilius het sá, er konúngur varð eptirNúma; hann 
vann um síðir Alöa longa, borg þá, er áður var nefnd, og flulli 
ibúa hennar til Róms og veitti þeim borgmannarélt með Róm- 
verjum. Haun var konúngur lil 640 f. Kr. 

Ancus MarciuSj dótturson Núma Pompilíus kom þá til ríkis, 
og var konúngur Rómverja luttugu og fjögur ár, frá 640—616 
f, Kr. Hann vann ýmsar borgir af Latínumönnum, og náði Tí- 
berá undir sig ofan til sjávar. {>ar fengu Rómverjar höfn og 

f 

lendíng við árósinn; sú höfn hét Ostia (Osar). 

Lúcius Tarquinius Priscus (hinn gamli) frá Etrúríu, kom 
næstur eptir Ancus. Uann var hinn starfsamasti konúngur; hann 
lét gjöra höfuðlorgið (forum) í Rómaborg; þar áttu borgarmenn 
þjóðfundi sína; hann lét gjöra múrvegg um borgina, byrja að 
reisa Júpítershof á Capítólshæö, og hann lét gjöra hin nafn- 
frœgu lolcrœsi (Kloaker) undir Rómaborg. Um ræsi þessi rann 
alt vatn úr lægðum milli hæða þeirra eða hálsa, er Rómaborg 
stóð á, Og öll óhreinindi úr borginni útí Tíber. þau voru svo 
há og víð, að aka mátli eptir þeim háfermdum vagni; hlaðin 
voru þau úr grjóti furðulega vel og vandlega, og standa enn í 
dag. Uann sat að ríkjum frá 616—578 f. Kr. 

Servius Túllius var konúngur Rómverja frá 578 til 534f.Kr., 
ogjók enn ríkið að nokkni. En hið merkasta er eptir hann ligg- 
ur, er flokkaskipun sú hin mikla, er hann gjörði á þeguum sínum. 
Fyrst skipti hann Rómverjum utanborgar í 26 sveitir og innan- 
borgar í 4 sucííír {Tiúbus). Sú flokka skipan varbygð á hústöðum 
manna og svœði því, er þeir bjuggu á. Síðan skipti konúngur 
þegnum sínum í 6 deíldir {Classes) eptir efnahag, og hverri deild 


L. aiÍNÍUS BRÚTUS. BROTTREKSTUR KONi5nGA. 


101 


aptur í aðrar smærri, eður deildarliðu (Ceniuriœ). Við þessa 
niðurjöfnim cptir efnahag manna, var hvorki farið eptir peníng- 
um þeim, er menn áttu, né eptir skuldum þeim, er öðrum þyrfti 
að lúka, heldur eplir því, hvað menn átlu í löndum, gángandi fé 
og þrœlum. Á deildaskipun þessari voru bygð skaltgjöld manna; 
þáttur sá meiri eður minni, er menn átlu í stjórn almennra 
mála; vopnabúnaður í stríði og fylkíngaskipun á mönnura í or- 
ustum. 

Lficíus Júníus Brútus. Brottrekstur koiiúnga 

ú r Róraab 0 rg, 

LHcius Tarquimus hét hinn sjötti konúngur Rómverja 
eptir Rómulus; hann var sonur Tarquiníusar hins gamla; hanu 
réð bana lengdaföður sínura Servíusi Túllíusi og brauzt þannig 
til konúngdóms, þótti dugandi hershöfðíngi og jók vald og álit 
ríkisins með viturleik sínum, en sárleikið gjörði hann öldúnga- 
rúðinu í meira lagi, og svipti marga þeirra lífi. Var hann því 
kallaður hinn harðráði (superbus). Hann var líkur mörgum harð- 
stjórum fornaldarinnar í því, að hann var mjög gefin fyrir alls 
konar húsagjörð og stórsmíðar; hann lét gjöra hof handa Júpí- 
ter og Júnó og Mínervu á Capítólshæð, og þröngvaði lýðnum til 
þeirra starfa; hann lét og gjöra að fullu hið mikla lókrœsi (£u?o- 
ak) undir Rómaborg; hann var grimmur maður í skapi og hlífði 
engum, þegar því var að skipta, hvorki skyldum né vandaiaus- 
um, og svo er sagt, að syslursonur hans, sá erhét LúciusJún- 
íus, gat þvíað eins umflúið bráðan bana, að hann lézt vera vit- 
firríngur; tók þá konúngur undir sig eignir hans og þóttist vita, 
að hinn myndi aldrei eptir leita; var konúngs frœndi þessi síð- 
an kallaður »BriUusa {hinn hemislíi); gaf hann sig ekki að því, 
þótt hann vœri svo nefndur, en beið þess tíma, að honum gœf- 
ist færi á að leysa þjóðina undan ánauð konúngsins. |>að var 
einhverju sinni, að konúngur hafði þúngar áhyggjur af ískyggi- 
lcgum fyrirburðum og vitrunum, og sendi menn austur i Délfi á 
Grikklandi til goðafrétta; voru synir hans í för þeirri og Brútus 
frændi Iians; færðu þeir guðinum virðulegar gjafir, sem venja 
stóð til. Brútus gaf guðiniun gullstaf, er fólginn var með mikl- 
um hagleik í rósviðarlegg. f>ólli gjöfin lítilsvirði, því að gullið 
sásl cigi, og kváðu menn það nýjan votl um vanvizku Brútusar; 



102 


BROTTREKSTUR KONlíiSGA. 


en maðurinn var kænni en þeir luigðn, og var stafnrinn liin 
mesta gersemi. En er þeir bræðiir höfðu lokið erindum föður 
sínsj spurðu þeir giiðinn, hver þeirra myndi konúngur verða í 
Rómaborg. Guðinn svaraði: »Sá yðar, sem fyrstur mynnistvið 
móður sína, mun komast lil hinnaœðstu valda í Róm«. Áheim- 
leiðinni löliiöu þeir brœður um, að láta hlutkesti ráða, hver fyrstur 
skyldi kyssa móður sína. En Brútus sagði svo, að goðasvarið 
hefði með orðinu »móðir« láknað jöröina, því að hún væri rélt 
nefnd móðir allra; lét hann þá sem sér skryppu fœtur, ogfélltil 
jarðar og kysti hana. 

Nú var þar komið, að konúngur og ættmenn hans höfðu 
fylt mæli ofstopa síns og íllgjörða. Maður er nefndur Tarqvinius 
Collatinus; hann varfrændi konúngs og átti konu þá, er Lúcrezia 
bét; hún var kvenna fríðust, og öllum þeim kostum búin, er 
prýöa máttu rómverskahúsfreyju á þeim tímum. Sexlus Tarqmn- 
mSf einn af sonum konúngs, haföi í frammi slíkt óhæfuverk við 
þessa ágætiskonu, að hún vildi eigi lifa við smán, og réð sér 
sjálf bana. fetta atvik notuðu höföíngjarnir tii að œsa lýðinn 
gegn konúngsvaldinu. Brúius kastaði nú fíflsgeríjnu; bar líkama 
Lúcreziu framátorgið öllum lil sýnis, og eggjaði menn tilhefnda. 
Um þœr mundir sat konúngur með her manns um Ardeuborg í 
Bútúlaheraði; en er hann kom til Róms, og bjóst að scfa upp- 
reistina, fekk hann eigi inngöngu í borgina, var hliöum borgar- 
innar lokað og honum sagt, að konúngdómi hans væri lokið, og 
vœri einn kostur nauöigur, að fara í útlegð með alla ættmenn 
sína. Meðan þetta gjörðist í Rómaborg kom Brútus því tilleiðar, 
að herinn hjá Ardeuborg snerist í lið með lýðnum; varð kon- 
úngur að fara landflótta lil Etrúríu og beiddist þar styrks af mönn- 
um móti þegnum sínum (509 árum f. Kr.). 

Tarqvinius Superbus var síðastur konúngur í Rómaborg; 

hafði grimd haus gjört konúngs nafnið svo óvinsælt, að menn 

# 

reyndu á allar lundir að eyða minníngu þess. Stjórnarskipun 
Rómverja varð frjáls upp frá því. Yoru þá skipaðir tveir rœðis- 
me7i7i {Consules)j er stýra skyldii öllum þjóðmálefnum i friði og 
stríði; voru þeir af flokki höfðíngjanna {Patricii)^ og skyldu 
hafa stjórná hendiumeins árs tíraa; en þá skyldi kjósa menn að 
nýjii lil þeirra embælta. Patriciar höföu einnig hið æzta dóms- 




SKIPAÐIR RÆÐISMENN. 


103 


vald f liöndnra. feir Junivs Brútus og Tarqvinius CoUatinus, 
maður Lucrezín, urðu fyrstir ræðisraenn. 

Nú var þjóðveldið að vísu fengið, og öllu skipað á þann 
hált, að frelsi hinnar rómversku þjóðar væri vel borgið; en þó 
voru þeir nokkrir, sem cnganveginn geöjaöistað þessari stjórnar- 
breytíngii. í>ar á meöal voru nokkrir úngir menn af göfugum 
œltum, og í þeim flokki nokkrir aettíngjar Brúlusar og Iveir af 
sonum hans, er eigi máttu heyra nefnt, að lögin skyldu nájafnt 
yfir alla. Meöan konúngsstjórn átti sér stað, gátu þeir haft ýmsa 
óknylli í frami að ósekju, sökum vináttu við konúngsættina, en 
nú var ööru máli aö gcgna; nú voru þeir dregnir fyrir iög og 
dóm, eins og hver annar, og eigi farið í manngreinaralit. Fyrir 
því höfðu menn þessir leynileg samlök sín í millum, til þess að 
geta komið Tarqvimusi aptur inn í borgina, og kouúngsvelclimi 
aptur á fót, og höfðu í vitoröi með sér sendimenn konúngs, er 
komnir voni til Ilóms í þeim erindum, að heimta honum til handa 
eignir hans og óðul. En þá vildi svo til, að þræll einn kom því 
upp um þá, uröu þeir sannir að sök, meÖ því að bréf þau náð- 
ust, er þeir höfðu þar um rilað konúngi; voru þeir síðan dœmdir 
til dauða sem landráðamenn. Brútus varö sjálfur að vera við- 
staddur líflát sona sinna, af því að hann var ræöismaður, og er 
svo sagt, aö Iiann brygði sér eigi við það; enda var honum frelsið 
fyriröllu. Fyrir þá sök þótti honum nauösyn til bera, aö koma 
því til leiðar, að lýðurinn ræki Tarqvinius Collatínus í útlegð, fyr 
en ræöismannstíð hans þó var á enda, og enda þótt honmn yrði 
eigi annað lil sakar fundið en það, að hann var konúngs frændi 
og hét því nafni sem hann hét. í hans stað varð Fúblius Valeri- 
us ræðismaður. Ilann bar upp það nýmæli í lögum, að skjóta 
mælti dómum ræðismanna undir alkvæði lýðsins; hann létog, til 
virðíngar viö lýðinn, va^idsveina (lictores) sína drepa niður merkj- 
um, þá er hann gekk niður á torgið, þángað sem lýöurinn var 
saman kominn. Fyrir því var hann kallaður/unn {PopU- 

cola). 

J>aö leiö ekki á löngu áður Tarqviníus reyndi að ná aplur 
ríki sínu með herskildi; fekk hann liðveizlu hjá Ye.ji- og Tar- 
qviníuborgar mönnum. Rómverjar böfðu liðsafnað í móli og voru 
rœðismenn fyrir iiðinu. Brútus fór fyrir hernum og stýrði riddara- 
liðinu. Arúns konúngsson var fyrir riddaraliöi föður síns, Nú 


104 


LIÐVEIZLA POaSENNU. 


sjá hverir aðra, og sem Arúns fær komið auga á Brútus heilir 
hann á goðin og hleypir hestinum fram í móti rœðismanninum; 
lykur svo þeirra viðskiptum, að þeir falla báðir. Lét Brútus þar 
líf sitt, og hafði hann varið því alla stund fyrir frelsi Rómverja. 
Eptir orustu þessa sneru liðsmenn þeir hcim aptur til Etrúríu, 
er komið höfðu til hjálpar við Turqviníus konúng, oghöfðu farið 
erindisleysu. 

Tarqvmius leitaði síðan liðs hjá Forsennu konúngi í Clás- 
zum, Fór Porsenna með her manns til Rómaborgar og fekk 
náð kastala þeim,er Janicúlum hét. Rómverjar veittu harða við- 
töku, og er einkura getið tveggja manna, er þá voru uppi, og 
þóltu bera af öðrum fyrir sakir hreysli og hugprýði. Annar 
þeirra hét Hórazius Cócles. Ilaun varði því nær einn brúna á 
Tíber-áj þar sem liösmenn Porsennu sóttu að og vildu komast 
yfir og inn í borgina, en fengu eigi aðgjört; gálu Rómverjar 
höggvið af brúna, en Uórazíus Cócles komst óskemdur tii sinna 
manna. Ilinn hét Múcíus Scœvola, flanu tókst á hendur að 
ráða Porsennu konúng af dögum; fór hann í þeim erindum til 
herbúða konúngs og náði inngöngu í konúngstjaldið. En með 
því, að hann þekti eigi konúnginn, þá drap hann í misgripum 
annan mann, og varð hann því næst höndlaður og krafinn til 
sagna, Ilann kvaðst kominn þángað til þess að drepa konúng- 
inn, og þó að sér hefði nú mishepnast það, þávœri þrjú hundr- 
uð annara úngramanna meðal Rómverja, ersvardögum hefði með 
sér bundið, að láta eigi fyr staöar nema, en þeir hefði náð lífi 
konúngs, enda skyldi haun eigi undan reka. Forsenna bauð að 
kasla honum á bál, ef hann segöi eigi alt hið sanna af samsœr- 
ismönnum. Múcíus Scmvola lét sér eigi bilt við verða, og réttir 
hægri höndina í fórnarbál mikið, er þar brann hjá þeim; hönd- 
in brann tii kola, en Múcius stóð kyr í sömu sporum, sem ekki 
væri að. Kouúngur undraðist slíka kallmcnsku og gaf honumlíf 
og heimfararleyfi. Segja sumir, að Porsenna hafi orðið skelkað- 
ur og haldið heira til sín. En aörir segja svo frá, að Rómverj- 
ar hafi heldur farið halloka í ófriðnum fvrir Etrúskum. Enhvort 
sem svo sannara er, þá er hitl víst, að Rómverjar réttu bluta 
sinn aptur eptir skamma stund. 




ALRÆÐISMENN. ALf)ÝÐUSTJÓRAR. 


105 


Hið rómverska þjóðveldi og framför þess. 

Eins og þcgar er getið, var sú breylíng orðin á stjórnar- 
skipun Rómverja, að konúngar voru burt reknir, en komnir í 
þeirra stað tveir rœöismenn af Patricía-flokki, er eigi sátu nema 
eitt ár í senn að völdum; öldúngaráUð (Senatus) hafði fengið 
meira vald í hendur en áður hafði verið, meðan konúngar stýrðu 
þjóðinni, en kjör alþýðunnar gagnvart höfðingjunum voru enn að 
öllu óbreytt. EöföingjarDÍr, eðaaðallinn, áttu enn sem fyrri einir 
saman jarðeignir þær (þjóðjarðir = ager 'puhlicus)^ er Rómverj- 
ar höfðu undir sig náð frá óvinum sínum; höfðíngjar höfðu lög- 
gjafarvaldið í hendi sér, klerkavaldið og öll embœtti Öldúnga- 
ráðið fekk enn meiri þýðíngu en áöur, fyrir þá skuld að, þegar 
einhver sérleg vandrœði báru að höndum, þá mátli ráöið kjósa 
einn mann, er heföi ótakmarkaö veldi um 6 mánuði; hann var 
nefndur Dictator {Va7idrœðastiUir alrœðismaður); þeim dóm- 
um, er hann dæmdi, varö eigi skotið undir atkvæði lýðsins. 
Dann var auðkcndur á því, hvar sem hann fór, að 24 vandsvem^ 
ar {Lictores) gengu fyrir honum, (það var hértimb. 500 á. f. Kr.). 

Nú hófust deilur miklar með lýðnum {Plebeji) og höföíngj- 
unum (Patricii). Lýðurinn reyndi til á allar lundir að ná undir 
sig sömu réttindum, sem hinir heldri menn höföu. þjóöjaröir 
allar voru, sem áður var sagt, í höndum höfðíngjanna, og hjá 
þeim voru auöœrin saman korain; iýðurinn átti ekkert í jörðum, 
var efnalítill, og á margan hátt liáður auðmönnunum, og voru 
því kjör hans mjög óálitleg og erfið. Höfðíngjar léku alþýðu- 
menn svo hart, að þar kom um síðir, að þeim varð ekki vært; 
tóku þeir þá það ráðs, að þeir fóru hópum saman til fjallsins 
helga; það er við Aniófljót; hlóöu þar víggirðíngar, tóku ser 
fyrirliða, og létu þar fyrirberast um nokkra mánuði. I>aðvar494 
árum f. Kr. Voru nú ráðagerðir miklar mcð mönnum, en loks 
létu þeir lilleiðast, fyrir viturlegar fortölur Agrippu Meneniusar, 
að snúa heim aptur til Róms, eplir að þeim var leyft, að kjósa 
valdsmenn af sínum flokki, þá er vernda skyldu réttindi þeirra 
gegn ofríki höfðíngjanna. Valdsmenn þessir voru nefndir aZ- 
ppðuforingjar {Triöuni plebis); þeir voru friðhelgir menn (sacro- 
sancti); þeir voru fyrst 5 að tölu, síðan urðu þeir 10. þaDnig fekk 
lýðurinn hlutdeild í opinberum málefnum og stjórn Rómaveldis. 



lOG 


LÝÐUUINN FÆR YMS VOLD. 


Spiinus Cassíus hét inaðar einn rómversknr, ágætur maður; 
hann hafði komið því til leiöar, að Uómverjar og Latmumenn 
gjörðu samband sín í millum (493 á. f. Kr.). t>á er hann var 
ræöismaður hið þriðja sinni, bar hann það frumvarp upp, að al- 
þýðumenu fengi nokkrar þjóðjarðir lil umráða; þá reiddust höfð- 
ingjarnir rneir cn frá veröi sagt, og báru á hann þær sakir, að 
hann vildi komast lil valda og verða konúngur; en slíkt þótli 
hin mesta óhæfa. Dœmdu þeir hann síðan til dauða og hrundu 
honum fyrir hamra niður (Tarpejuklelt á Capitólshæð) 486 ár- 
um f. Kr. Nokkru síöar, en hérvar komið, rituðu lúnir tíu menn 
(Decem viri) tólftajlnalögin (451—449), en alþýðan hafði lítinn 
hagnað af því slarfi. J^ar á móti hatnaði hagur alþýðunnar á 
dögum þeirra yaJeriusar og Hóraziusar ræðismanna, er þaö ný- 
mœli var gjört (449): að alþýöan sjálf á almennu 77ióti gæti sett 
þau lög, er skuldbundið gætu þjóðina alla. Fjórum árum síðar 
(445) kom alþvðuforínginn Canulejus því til leiðar, að það urðu 
lög, að kaiiar og konur af höföíngja- og aiþýðumannafloknum 
mætti giptastsaman; cu slíkt haföi áður veriö ólöglegt. Skömmu 
síðar (ár 443) vora seltir nýir valdsmenn í Rómaborg, er eigi 
höföu áður verið; þeir voru kallaðir siðgœzlumenn (Ceixsores), 
og voru af flokki höföíngjanna (Patricii); þeir voru tveir að 
tölu; þeir tóku manntal fimta hvert ár eptir þeirri sveitaskipan 
(tribus), sem Servíus TúlHus hafði sett; á slíku manntali voru 
skattgjöld og herþjónusta þjóðarinnar bygð. Valdsmenn þessir 
höfðu og tilsjón með almennu siðferði borgarmanna, og refsuðu 
mönnum fyrir ýmsar þær sakir, er lög náðu eigi til. Frá þessu 
tímabili, sem hér ræðir um, tóku alþýðumenn í Rómaborg að 
krefjast hluttöku í yfirstjórn þjóðarinnar. þeir œsklu þess, að 
þeir mættu kjósa rœðismenn af sínum flokki, en ráöið og höfð- 
íngjarnir slóðu fast í móti. þó höfðu alþýðumenn það fram, að 
ræðismannsnafnið lagðist niöur um stundarsakir, og settir tveir 
yfirmenn yfir Rómverja, er nefndir voru ^úiðsmaxxnaforíngjar 
77xe6 rœÖismannsvaJdi'^ {tribuni milituxn consulari potestate), og 
mátli kjósa þá af alþýðuflokki. þessir menn stýrðu Rómverjum 
frá 444 til 367 f. Kr., eður því nær um 77 ár. þó bar það 
stundum til, einkum öndverðlega á því tímabili, að þeir voru 
nefndir ræðismenn, cr ríkinu stýrðu. 


MARKUS FIÍRÍUS' CAMILLUS. 


107 


Marlcus Fúríus Camillus. 

Á þeim tímumj er ræðismanns nafnið iá niðri í Rómaborg, 
sukum slyrjaldar milli lýðsins og höfðíngjanna, og liðsmannafor- 
íngjar þeir, er áður voru nefndir, stýrðu ríkinu, var sá maður 
uppi með Rómverjum, er 3Ia7‘lcús Fih'ius Camillus hét. Ilann 
varð frægur mjög af hernaðisínum norðurí EtrúslcaVóndum, Et- 
rúskar voru nágrannar Rómverja, eins og áður er sagt; þeirvoru 
voldug þjóð og vel að sér um marga hluti, og það varlcngi, að 
þeir stóðu Rómverjiim nokkurnveginn jafnfælis í flestu. Yeji-borg 
var einna syðst í Etrúskalöndum og nœst Rómverjum; höföu þeir 
því hugfast að ná henni, og settust um hana, en þaö gekk eigi 
greiðlega. Sátu llómverjar um borgina á tíunda ár. Á því ári 
varö Caí?u7/ws alræðismaður {Dictalor)\Vy<i llómverjum, og þáfekk 
hanntekið borgina (396 árum f. Kr.). það er sagl, að Rómverjar 
hafi unniö Vejiborg á þann hátt, að þeir gjörðu blótveizlu mikla 
og buðii goöum Vejimanna, og einkum JúnOy cr var verndargoð 
þeirra, að færa bygð sína þaðan og sétjast að í Rómaborg; því 
næst lét CamilJus liösmcnn sína grafa leynígöng inn undirborg- 
ina og að hofi Júnónar; komust Rómverjar þannig í borgina og 
fluttu goðið til Róms og settu í hið nýja hof, er þeir helguðu 
gyðjunni; það hof stóð á AventínsliœÖ í Róm. Litlu síðar settist 
Camillus um Faleriborg, f>ar var skólameistari einn í borginni, 
erhafðibörn hinna helztu manna undir umsjón sinni. Einhverju 
sinni gekk hann með börnum þessum út fyrir borgina og að 
herbúðum Rómverja, oglétsem það yrði afhendíngu einni; gekk 
til fundar við Camillus og bauö aðseljaaf hendi við hann börnin, 
því að þá myndi foreldrar þeirra skjótt láta Ijúka upp fyrir hon- 
uni hliðum borgarínnar. En Camillusi stóð stugguraf slíkri vél, 
lét laka skólameistarann og binda hendur hans á baki, og sagði 
börnunum aö reka hann undan sér inn í borgina og lemjahann 
svipum. En Faleriborgarmenn, er þeir fréttu veglyndi CamiIIusar, 
þá gáfu þeir upp vörnina og gengu sjálfviljugir á valdhinsróm- 
verska ráðs. faö var 394 árum fyrir Jvrists burð. 

Camillus var, eins og margir af höföíngjum Róraverja, ráðríkur 
maður og fór eigi að því, hvort alþýðunni líkaði betur eða ver; 
hann tók því undir sig nokkuð af því herfángi, erliðsmenn hans 
áttu tilkall til, og sem tekið hafði verið, þá er Vejiborg var unnin; 
hann hafði heitið, að leggja það fé til ApoUóns hofs á Grikklandi. 



l 08 MARKUS Fi5rÍUS CAMILLUS. 

Liðsmenn hans undu því ílln, að vera þannig afskiptir; skárust 
þá álpýöu foTÍngjarnir í málið fyrir þeirrahönd, og bárusakirá 
CamiUus^ og lauk svo, að hann fór í úllegð og til Ardeuborgar, 

I I>að mund gjörðu Gallar herhlaup mikiðsuðurá Ítalíu, og 
hét foríngi þeirra Brennus. J>eir réöust á borg þá í Etrúríu, cr 
Clúsium hét, en Rómverjar sendu þrjá menn únga að aldri, af 
ættkvísl Fabiusar, lil fundar við Galla, til þess að leita um sættir. 
En þessir hinir úngu menn gjörðusl oddvitar Clúsiumanna og 
réðust á Galla. I>á urðu Gallar reiöir mjög og kröfðust, að Fa- 
bíusar þessir yrðu framseldir sér í hendur; því neituöu Róm- 
verjar. Tóku Gallar sig þá upp frá Clúsíuborg og stefndu til 
Rómaborgar. Varð fundur þeirra og Rómverja við .A?/ia-f!jót (18 
dagjúlí mán. 390 f. Kr.). {)ar fengu Gallar sigur, en Rómverjar 
lögðu á fiótta, og flj-ði meginherinn til Yejihorgar, en öldxinga 
ráðið og þeir, sem verjast vildu, fóru á Capitólshæð {Capitolium) 
í Róinaborg, og bjuggust þar fyrir í víginu. Öldúngar ráðsins 
vildu eigi lifa það, að Rómaborg yrði unnin og yfirráðum þeirra 
lokiö; bjuggust þeir þá tignarklæöum sínum og biðu þannig ó- 
skelfdirheimaíhúsum sínum þess, er að höndum kœmi. Gallar 
tóku hús á þeim og drápu þá alla. Síðan lögðu Gallar eld í 
húsin og brendu borgina. Var nú eigi annað eptir af Rómaborg 
en vígið á Capitólshœð; settust Gallar um vígið og mundu hafa 
náð því, hefði atburður einn eigi borgið því. Svo bar til eina 
nótt, að Gallar klifruðust upp hamra þá, cr umkríngja Capitóls- 
hæð, og urðu varðmenn eigi varir við; en þar voru heimgæsir í 
víginu, það vorii helgir fiiglar og eignaöir Júnó. jþær vöktu þó 
aðrir svæíl, og jafnskjótt sem þœr verða þess varar, að menn 
eru komnir upp á bergið, hefja þær upp kvak mikiö. og við það 
vaknar Marhus Manlíus og hleypur til vopna, og keyrir þann 
ofan fyrir bergiö, sem upp er kominn. Síðan þustu Rómverjar 
að, hver af öðrum, og ráku þá af höndum sér, og náðu Gallar 
eigi uppgöngu í vígið. En þó kom þar, að húngrið svarf svo 
fast að Rómverjum, að þeir sáu eigi annað vœnna, en gjöra svo- 
feldan samning við Brennus: að hann hœtti umsálinni og héldi 
liði sínu burt, en Rómverjar greiddi honum ákveðið fé í gulli. 

Meðan tíðindi þau gjörðust, ernú voru sögð, hafði CamzVZws 
eggjað Ardeumenn til að veita Göllum aðför, og Rómverjar þeir, 
er sátu í Vejiborg, höfðu tekið það ráðs, aö senda til CamiIIus- 


MAUKUS FÓKÍUS CAMILLU3. 


109 


aPj gjöra hana að alræðismanni, og biðja hann lakast aplur her- 
sljórn a hendur móti Göllum. En CamíUus, sem eigi þóttist 
þannig löglega til kvaddur, gjörði þeim þau orð, að hann færi 
hvergi frá Ardeu, fyr en ÖldtingarábiÖ leysti sig úr útlegð, og 
fengi ser alrœðismannsvöldin í hendur. fá tókst maður éinn 
frá Ardeu á liendur, að fara með þeim erindum til ráðsins, er 
sat í Gapítólsvígi; niaðurinn komst slisalaustþángað, eptirTíberá, 
þótt það væri hin mesta glæfraför, ogheim aptur, meðþauskila- 
boð frá ráðinu, að Camillus væri laus úr útlegð, og falin alræð- 
isstjórn á hendur. 

Nú er það sögn Rómverja, að Camillus hafi komið til Róms, 
þegar á því stóö, að gullið var vegið í hendur BrennusL Kvört- 
uðii menn um, aö rángt væri vegið, en Brennus lagði sverð sitt 
á metaskálarnar og mælti: »sigraðir menn verða að gjöra sér alt 
að góðu«. þá reiddist CamiUus og kvað hætta skyldi að vega 
gullið, enda væri mönnum sæmra að vinna aptur fósturjörð sína 
með stáli én með gulli. Býst CamiUus þessu nœst til orustu, 
og verða þau leikslok, að hann vinnur tvisvar sigur á Gölium, 
og Rómaveldi var borgið. Nú var Rómaborg öll í rústum eptir 
brennuna, og gáfu þá alþýöuforíngjar það ráð, að flytja þaðan al- 
farið og setjast að í Vejum og efna þar til höfuðborgar; alþýð- 
unni þótti það þjóðráð, því að hún undi sér ekki í Róm sökum 
þess, að þar var hún í litlum melum hjá höfðíngjunum (Pa- 
iricii), og átti lítinn þátt í alþjóðlegum málefnum í samanburði 
við þá. En ráðiö vildi það fyrir engan mim, og CamiUus var 
þar fremstur í flokki; sögöu þeir, að það væri óhæfa, að flytja 
sig búferlum úr þeim stað, er goðin hefði sitt aðsetur, og sem 
svo margt vœri til marks um, að veröa œtti höfuðborg í víðlendu 
þjóöríki. Varð sú niöurstaða þess máls, að Rómverjar breytUi 
ekki um bústaöinn. Var þá tekið tii starfa, og gekst Camillus 
fyrir því með ráðum og dáð, að Eómaborg reis upp aptur af 
rústum og varð á skömmum tíma mikil borg og glæsileg. Af 
þessu öllu saman varð Camiilus frægur maður, og kölluðu Róm- 
verjar hann nföður fósturjarðar sinnar^^, og ^annan höfund 
Eómaborgarii; en Rómulus var hinn fyrsti, eins og kunnugt er 
oröið. 

Nú sem þessum tíðindum var lokið, og Rómverjar seztir 
að í borginni, brá mjög aptur til fornrar venju: að höfðíngja- 


110 MARKUS FIJUÍUS OAMILLUS. 

flokkurinn eíldist, en alþýðan varð að iLila í lægra hald og sæta 
afarkostinn; bæði herþjóniista og húsagjörðin í borginni, meðan 
á því stóð, lagðist þúngt á alþýöumanna fíokkinn. llann hafði 
neyðst til, að laka fé á leigu hjá auðmöhnum, og gjaida afarháa 
vexti af, og eptir því sem lög stóðu þá lil, urðii skuldunautar 
fivo gjörháðir sínum lánardrotnum, ef þeir gátu eigi slaðið í 
skilum, að nærri stappaði fullum þrœldómi; þeir voru settir til 
ánauöugrar vinnu, eins og ófrjálsir menn, þeir voru seldir man- 
sali, og þeir voru jafnvel rett dræpir, ef svo bar undir. Marlius 
Manlíus, sá er bezt haföi variö Capítólsvígi, og fyrir því var 
kallaöur CapítóHnus, var þá í miklum metum í Rómaborg; 
honum lék næsla öfimd á um viröíng Camillusar, og kepti við 
hann um völdin; var Manlíus. alþýðumönnum hið mesla traust og 
bjargvœttur; hanii talaöi máli þeirra fyrír dómí, leysti þá útmeð 
fégjöldum, er sátu í varðhaldi sökum skulda, og suma tók hann 
út með valdi. Varö hann af öllu þessu mjög vinsœll meðallýðs- 
ins, og fekk því nær hverju máii framkomið, er hánn vildi, á 
þíngum alþýðumanna. En alt um þaö, Camillus var þó meö 
fylgi höföíngjanna kjörinn aö nýju ^úiösmanna foringi með rœð- 
ismanns valdia, í hans skjóli uröu menn lil, að bera þær sakir 
á Ma)iIiuSj aö hann sæktist cptir konúngstign. faö er sögn 
manna, að Manlíus hafi veriö feldur á þann hátt: sök hans var 
háö á MarzvelUj en þar blasti Capítólshæð viö þíugheimi; Man- 
lius talaði sjálfur sínu máli, fór mörgum og fögrura orðum um 
hreystiverk sín á Capítólshæð, er frelsað heföi þjóðina, og. lalaði 
mönnum hughvarf, og dómendur kváðust eigi geta dæmt hann 
sekan. {>á var þaö ráð tekið, að færa þíngið af Marzvelli og 
þángaö, sem eigi sást Capítólshœö. I>ar höföu óvinir Maniíusar 
sittfram; hann var dœmdur til dauða og hrundið niðuraf Tarpeiu 
hamri, þar sem hœstir eru hamrar að Capítólshæð; lét Manlius 
þannig líf silt á þeim staö, er hann haföi unnið sitt mesta frægð- 
arværk. IIús þaö, er Manlius átti, var rifið niðiir til grunna, og 
selt þar aptur hof eitt í staöinn. Ættmenn Manlíusar sömdu 
þaö meö sér, að enginn skyidi síðan beranafn hans. |>annig er 
sagt frá afdrifum Manlíusar; en hvað sem satt er í þeirri frá- 
sögn, þá Yila menn hitt með vissu, að hann lauk æfi sinni í óeirð- 
unum milli höföíngjanna og lýðsins í Rómaborg. En eplir hans 
daga fylgdu alþýðumepn miklu fastar frara sínum máium, og með 




MAUKUS FUmUS CAMILLUS. 


111 


miklu nieiri eindrægni en áður móti höfðíngjunum, lil þess að 
geta náð fullri hlutdeild í sljórn alþjóölegra rnálefna. 

Ilöföíngjaflokkurinn {Patricii) hélt sínum málum fram á 
deildarþingum {Comitia centuTÍata, CenturicforsamJinger)^ er sett 
voru samkvæmt flokkaskipun þeirri, er Servíus Túllíus liaföi fyrr- 
um gjört. Á þeimþíngum gekk alkvæðagreiðsla þannig, að borg- 
arar þeir, er raestar áttu jarðeignir, gátu þvi nœr einir ráðiö lög- 
gjöf og valdsmannaskipan. En vegna þess að reynslan hafði 
þegar kent mönnum, skömmu eplir burtrekstur konúnganna, að 
öll þörf var á, að alþýðuflokkurinn sæi sér farboröa, þá er Cn, 
Marlius Córiólanus, einn af höföíngjum Rómverja og ákafamaöur 
mikill, hafði mælt fast á móti því, að alþýða fengi korn til kaups 
við lágu veröi, jafnvel þó haröæri mikið og bjargarskortur væri í 
borginni, en Coríólanus vildi kúga alþýöuna lil hlyðni, — þá kvöddu 
alþýðuforíngjar búalýð allan til J>íngsetu (þeirbuðu búum öllum til 
setu). f>essi húaþíng eða soeitaþíng {Comitia trihuta, Trihusforsam" 
línger) höfðu dómsvald (491); þar gátu jaröeigendur eigi ráöið mjög 
miklu; og þessi þíng náðu smásaman þeim ráðum undir sig, að þau 
kusu alla embœttismenn alþýðunnar (471), og settu lög, og því valdi 
böfðu þau náð í hendur fyrir Camillusar daga og fengið staðfest 
með lögum. Á þessum hitaþmgum réðu alþýðuforíngjar og 
alþýða löguro og lofum. 

Cajus Licinius Stolo og Lucius SextiuSj alþýöuforíngjar, báru 
ýms lagafrumvörp upp á þíngum, er hnigu að því, að bæta kjör 
lýðsins. Af frumvörpum þessum var það einkum eitt, er olli 
löngum og hörðum þíngdeildum, og það var þetla: að jafnan 
slcyldihjósa a7inan rœðismanninn af aJpýðufLohlmum, fað ræður 
aðlikindum, hvernig höfðíngjunum haíi geðjast aö slíku frumvarpi; 
en eigi auðvelt aö standa í móti. Eptir rórnverskum lögum höfðu 
menn einúngis eitt úrræði til að afstýra lagafrumvörpum, sem 
alþýðuforíngjar báru upp, aö eigi yröi að lögum, og það var á 
þann hált, að einliver af alþýðuforíngjum mælti í móti. Ef einn 
af þeim (en þeir voru tíu) setti blátt hann í móti, þá gat frum- 
varpið eigi orðið að lögum. fetta vissi öldúngaráðið {Senatus)^ 
og þess vegna gaf það nokkrum af alþýðu foríngjunum fé til að 
lý'sa yfir banni gegn frumvarpi þessu; og það gjörðu þeír. En 
Licinius lét hart mæta hörðu, og setti þvert bannfyrir, að kosnir 
^'œru aðnýju »liðsmannaforíDgjar meðrœðismannsvaldi«; og þannig 




MARKUS FL'llIUS CAMILLUS. 


112 

vax’ hann þess ollandi, að hin æzlu embætti voru um stundarsakir 
afnuniin. Licinius og Scxtius voru hvað eplir annað kosnir al- 
þýðuformgjar, og reðu þannig á þíngum alþýðumanna (búaþíng- 
um) öllum alsherjarmálum Rómverja. Raðið reyndi til að brjóta 
alþýöumannaflokkinn undir sig með því, aö fá CamiUusi að nýju 
alrœðismannsvöld í hendur. En alþýðuformgjarnir neyddu hann 
til að leggja völdin niður með því, að fá það gjört að lögum: 
að svo framt alrœðismaðurinn beitti valdi sínu í þessu málefni, 
þá skyldi hann svara œrnum febótum, er hann viki úr völdum. 

J>essi hin mikla misklíð og flokkadráttur milli höfðíngjanna 
og alþýöunnar í Róm, stóð um tíu ár, og þar við bættist sífeld 
styrjöld við nagrannaþjóöirnar; var þá eigi annaö sýnna, en að 
hin sundurlynda rómverska þjóö myndi líöa undir lok. En ó- 
friður sá var engan veginn ókær höfðíngjunum fyrir þá sök, að 
hann gaf þeim einatt líklega átillu lil liössafnaðar og úlboðs, og 
fjarlægðust þá margir alþýðumcnn borgina, þeir er helzt ollu ó- 
spektum. En hins vegar fœrðu alþýðumenn ser vankvæöin opt 
í nyt á þann hátt, að þeir neituðii allri herþjónustu og sögðust 
hvergi fara, urðu þá höfðíngjar aö vægja til við þá, því að öðr- 
um kosti hefði verið úli með Rómverja. 

Um þær mundir kom sú fregn til Rómaborgar, að Gallar 
væri á leiðinni og heföi her manns, fekk ráöiö þá hið bezta 
tækifæri lil að kjósa Camillus að nýju til alrœöismanns (367 á. 
f, Kr.). I>ótt hann vœri þá aldraður mjög og hníginn aö heiisu, 
tókst hann í fimta sinni embælti þetta á hendur, og er það 
ætluu manna, að hann hafi þá unnið sigur á Göllum, og rekið 
þá af höndum sér. 

I>á er Camillus kom heim aptur úr leiöángri þessum, lagöi 
hanneigi niður aptur alræðismanns völdin, eins og þó var venja til; 
við þaö œslist lýðurinn svo, að lil vandræða horföi, og sneri öllu 
hatrinu á Camillus; á þíngi einu, er þá var haldiö, var afráöið 
að senda menn til að taka alrœðismanninn höndum, og draga 
hann fyrir dóm alþýðunnar. Camillus sncri sér að Capítólshæð 
og hét á guðina, að láta góðan enda verða á öllum þessum 
óspektum, og snúa þeim Rómverjum til hags. því næst gekk 
hann til öldúngaráðsins, kom aptur að lítilli slundu liðinni og 
lýsti yfir því, að ráðið hefði lagt samþykki sitt á, ab annar 
rœðismaðurinn shyldi upp þaðan 'kosinn úr flolihi alþýðunnar^ 





MÍUKUS Fðaíus CAMILLUS. 


113 


(367 árura f. Kr.). Nú snerist alþýðunni hiigur; \arð nú mikili 
fögnuður meðal hennar, og allur lýöur fylgdi Ca?7íi7?MSí raeðmestu 
viðhöfn heim af þíngi og að húsi því, þar sem hann álti heima. 
Lithi síðar var Lticnis Sextiusy annar þeirra manna, er bezthafði 
stutt mál alþýöunnar gegn höfðíngjunum, kosinn ræðismaður; 
varhann sáfyrsti af alþýðumannaflokki, er komst til þeirravalda. 
Á því hinu sama ári (366), en litlu síðar, andaðist hinn ágæti 
öldúngur Camillus. Hann dó einna fyrslur manna í drepsólt 
þeirri hinni miklu, er þá gekk í Rómaborg og nokkur ár þar á 
eptir. 

þegar höföingjarnir sáu, að annað ræðismanns embœtliðgekk 
úr greipum þeim, og að alþýðan gat kosið mann til þess úr sín- 
iim flokki, þá fengu þeir því komið til leiðar, að nýlt embætti 
var slofnað, og skyldi til þess kjósa mann af þeirra flokki. Sá 
var kallaður Vógsögumaöur eða dómsijúri {-prœtor), er í það em- 
bætti var skipaður; var með fyrsta svo til ætlað, aö ræðismenn, 
þegar þeir lögðu niöur rœðismannsvöldin, skyldu takast á hendur 
þetta lögsögumannsembœtti. Prætor var næst á eptir ræðismönn- 
um æðstur valdsmaður með Ilómverjum. Hann haföi hið æzta 
dómsvald á hendi. En er frá lcið náði einnig alþýðan hlutdeild 
í þessu embætti, og þar kom, að af hennar flokki voru einnig 
kosriir menn til hinna æztu valda t. a. m.siÖgœzlum€nn{Censorcs]y 
alrœbismenn (Dictatores); jafnvel prestar voru kjörnir af alþýðu- 
mannaflokki eptir að frumvarp það, sem kent er við Oguhúus al- 
þýöustjóra, náöi lagagildi (300 árum f. Kr.). Árið 326 var það 
numið úr lögum, að hneppa menn í þrœldóm fyrir skuldir; og 
frá árinu 286 fengu samþyktir þær, sem gjörðar voru á húa~ 
\nngum (Tribusforsanilinger), fullkomið lagagildi. Lög þau, er 
skipuðu þessu síÖaslnefnda atriði á fastan fót, eru kend við Uor~ 
tensius (nortensíusarlög), er þá var alrœðismaður. þá komst 
iöggjafarvaldiö algjörlega í hendur alþýöunnar, og þar með var 
styrjöldinni milli hennar og höfðíngjanna lokið. 


Rómverjar vinna Mið-Ítalíu og Suður-ftalíu. 

Ófriðurinn um yfirráðin á Ítalíu, er stóð um frekan 70 ára 
tíma, eður frá 343 til 272á. f. Kr., leiðir oss fyrir sjónir, hverj- 
um ráðum og hverri aðferð Rómverjar beittu lil þess að leggja 
undir sig, eplir því sem tímar liðu fram, mcstan hluta þeirra 

8 



114 


RÖMVERJAU VINNA ÍTALÍU. 


þjóða, cr þá voru kunnar. llómverjar beiUu niargopt brögðurn 
og slœgð í viðskiptiim við þær þjóðir, er þeir áltu í höggi við, 
gjörðu þær viðskila hverjar við aörar, og unnu þœr þannig einar 
sér; en á hinn bóginn má segja það um Rómverja, að þcir létii 
aldrei hugfallast eöa yfirbugast, þó vandræði og hönm'mgar dyndu 
yfir þá; þeir lögöu eigi vopnin niður, nema þeir heföu hag af 
því. Hinn helzti ófriður, er Rómverjar állu á límabili því, sem 
licr rœðir um, var við Saimiíta, Latverja (Latínumenn eða La- 
tíumenn, en sveitin hét Latium) og Tarentumenn^ Yiö Sam~ 
niía átlu Rómverjar prisvar í ófriði, á tímabilinu frá 343 til290 
f. Kr.j og leið skarntámilli hvers ófriöar. Samnítar voru hraust 
þjóð, mannmörg og auðig, og áttu Rómverjar full í fángi við þá, 
og fóru stundum halloka fyrir þeim. þannig biðu Rómverjar 
mikinn ósigur árið 321, í kleyfum (skörðum) nokkrum, semkendar 
eru viö Caudium. En svo lauk meö þeim, aö Rómverjar bárii 
hœrra hlut og lögöu Samnita undir sig. 

Um þessar mundir attu Rómverjar einnig mikinn ófrið við 
Latverjaj frá 340 til 338 f. Kr., er reis af því, að Latverjar, er 
voru nokkurskonar sambandsmenn Rómverja, vildu komast í full- 
komið þjóðfélag við þá, og njóta jafnréltis með þeim, cn Róm- 
verjar voru drambsamari en svo, að þeir vildu veita þeim það, 
og laust þá upp ófriðnum milli þeirra. Hinir rómversku ræðis- 
menn, er þá sátu að völdum, hétu Titus MayiUus Torqvatus og 
Fuhlius Decíus Mús; voru þcir fyrirliðar fyrir hernum, eins og 
lög gjörðu ráð fyrir. Óregla og uppreisn, sem haföi átt sérslað 
Iveim árum áöur í nokkrum rómverskum hcrflokkum, kom rœÖ- 
isrnönnum þessum lii þess, að hafa slrángan aga yfir liösmönn- 
lun sínum; scUu þeir meðal annars þú reglu, að enginn mælli 
án þeirra leyfis eiga vopnaviöskipti viö nokkurn mann af óvina- 
]iöinu,nema undir merkjum og ífylkíngu; hver, sem á mólibryti, 
var dauða sekur. Nú bar svo til, aö sonur Manliusar varsend- 
ur lítinn spöl frá hernum við fáa menn, til þess aö njósna um 
hagi ÓYÍnanna; mœlir hann þá riddaraflokki þeirra Lalíumanna. 
Foríngi þess flokks skorar iManlíusi ýngra lil hólmgöngu. Fekk 
Manlíus eigi staðizt eggjunarorö hans, og rœöst í móti honum, 
og veilir honum bana; snýr því næst aplur til sinna manna. En 
sem faðir hans vissi það, lét hann laka son sinn og aflífa. Sýnir 
það, hve ríkt Rómverjar hinir fornu gengu eptir því, að lögim- 


RÓMVERJAR VINNA ÍTALÍU. 


115 


iim vœri hlýU, og hversu stjórnsamir þeir voru. Skumt frá Ve- 
súvhisfjaUi stóð onista milli Rómverja og Latíumanna. J>að var 
hin snarpasta orusta, og svignaði fylkíng Rómvcrja f þann arm- 
inn, er Decius Mús var fyrir. Slíkt eignuðu menn í þá óaga 
reiði goðanna, og þá var það vitaskuid, að menn urðu aðblíðka 
þau með fórnum sór til sigurs. Decíus ræöismaður tók því það 
ráðs, að fórna sjálfum sér, tii þess að guðirnir veiltu Rórnverj- 
iim sigur. Rrauzt hann þá fram í lið óvinanna, og foll með 
mikilli hreysti, en Rómverjar fengu sigur. Ófriði þcssum lykt- 
aði svo, að Rómvcrjar lögðu undir sig Latíufylki, 338 árum fyrir 
Krists burð. 

* . 

Hinn síðasti ófriður, er nokkuð kvað að, sem Rómverjar áttu 
á Italíii, áður þcir náðu yfirráðum yfir henni allri, var viö Tar- 
entumenn, Tarentuborg var á sunnanverðri Italíu; hún var til 
forna bygð frá Grikklandi og var bæði m'ikil borg og auðug. Tar- 
entumenn sáu ofsjónum yfir uppgángi Rómvcrja og gripu fegins 
hendi tækifæri til ófriðar viö þá, þá er það bauðst. Nú bar svo 
við einhverju sinni, að nokkur rómversk skip komu að landi við 
Tarentuborg. Tarentumenn tóku skipin og lögðu sum í eyði, en 
drapu skipverja. Rómverjar kröfðust skaðabóta af Tarentumönn- 
iim, en þeir brugðust ílla við og neiluöu öllum bótum. þáhófst 
ófriðurinn. Tarentumenn fengu líðveizlu hjá Fyrrusi konúngi. 
Hann réð íyvlvEpirus, f>að cr fyrir austan Hadn'ahaf. Ilannvar 
hinn mesti herkonúngur; varð hann vel við liðsbón þeirra og 
kemur þegar til Ítalíu með miklu liöi; hann hafði fíla meðferð- 
is, er hann haföi vanið við orustur, en Rómverjar höfðu eigi séð 
og gjörðu fílarnir þeim mikiö ógagn. Fyrrus vann sigur við 
lleráldeuborg (kvx^ 280), en sigurinn varð honum œrið dýrkeyptur, 
því að Rómverjar voru manna hraustastir, og svo sagÖi Fyrrus, 
að ef hann ætti Rómverjum að stýra, þá treysti hann sér til að 
leggja undir sig allan heiminn. Eptir sigurinn við Herakleu sner- 
ust ýmsar þjóðir á Ítalíu í gegn Róinverjum og gengu í lið með 
FyrmsL En alt um það vildu Rómverjar ekki taka þeim friöar- 
kostum, sem Fyrrus bauð þcim, og kom þar fram sem optar 
þrek þeirra og þolgœði. J>að er mælt, að ráðgjafi Pyrrusar, sáer 
Cmcas hét, og scm konúngur sendi til Róms með friðarkostina, 
hafi sagt, þá er hann kom aptur, að sér hafi virzt öldúngaráðið 
í Róm vera líkast þvf, sem í því sætu konúngar einir. J>á var 

8 * 



IIC 


ntÍMVKRJAU VIXNA ÍTALÍU. 


ogsá niaður með Rómverjnm er Fabricius liét; hanu varsendirr 
til Pijrrusar að semja við hanii um lUlansn hertekinna manna; 
tók konúngnr honnm einkar vel og vildi gcfahonnm góðargjafir, 
en Fahrichts vikli eigi þyggja. Daginn eptir vildi Pyrrns reyna 
hann á annan veg. Meðan þeir konúngnr satu á tali, hafði kon- 
úngur latið leiða þángað fíl cinn afarmikinn vextí, en tjald var 
í milli þeirra og fílsins, svo að ekki sá dýrið. Lét konúngnr 
þá er minnst varöi bregða frá Ijaldskörinni, en fíllinn teygði 
ranann yílr Fahricius og rak upp ösknr mikið. Fabricius hafði 
aldrei séð fíl, en ekki bra honnm við að heldur, og brosti við 
og mœlli: »dýr þelta hræðist eg eins lílið í dag, cins og ger- 
semar þær fengu á mig í gœr, er þú vildir þá gefa mér». Nokkru 
síöar fekk Fahricius bréf frá lækni Pyrrusar þess efnis, að lækn- 
irinn bíiuðst til að gcfa konúngi citnr, ef Rómverjar vildn vcl 
launa. FaóriCíws sendir Pyrrnsi bréfið. Pyrrns nndraöist göfnglyndi 
Fabricíusar, og er sagt aö hann haíi komizt svo að orði: »það cr 
hægra, að leiða sólina burt af braut sinni, en Fabricius af vegi 
réttYÍsinnar». 


I Sýracúshorg á SiJciIey höföu lengi gengið óeiröir miklar, 
og hugðist Pyrrus konúngur, að bafa gagn af þeim og leggja cyna 
undir sig, með því hann sá, að sér varð lílillar framgöngn auðið 

p 

á Italíu, enda þólt bann heíði fengið signr í oruslum þeim, cr 
iiann hafði átt viö Rómverja. Ilonum lókst og að leggja undir 
sig nokkurn hluta eyjarinnar; en Sikileyíngum þótli hann vera 
helzt til dramblátur og niislyndur, og urðu honum svo fráhverfir; 
varð hann þá að fara þaðan og lil meginlands aplur, og laka þar 
tilóspiltramálannaviö Rómverja, sem hann hafði áöur hætt. En 
nú voru Rómverjar orönir vanir hernaðar aöferö hans, og höfðu 
ýmislegt af honum lærí; þeir höfðu einvala lið, en liðsmenn hans 
voru mjög misjafnir. Maiiius Cúrius Dentalus, rœöismaður, var 
þáfyrir Rómverjum, ogvarmeð herinn hjá borg þeirri, er Z?ene- 
ventum hét í Samnía-sveit. Pyrrus vildi eigi bíða þess, að hinn 
rœðismaðurinn kæmi með meiru liöi, og lagði til orustu; en svo 
lauk, að hann beiö þar fullan ósigur. |>að var 275 árum f. Kr. 
Eptir það sneri Pyrrus konúngur austur á Grikkland og hugði 
þar til fjár og frægðar. Hann gjöröi atlögu að borg þeirri, er 
hét og féll þar. t>að var um nólt. Rómverjar unnu Tar~ 



t 


KÓMVERJAU VINN'A ÍTALÍa. 


117 


mtuborg uriö 272 f. Kr.; fáum áriim síðar höfðu þeir lagt undir 
sig alla Ítalíu. 

Hiö fyrsta púnverska stríð. 

(frá 264 til 241 f. Kr.). 

I>á cr Rómverjar voru orðnir einvaldar að Ítalíu, urðu þeir 
bráðum nagrannar Kartagóborgarmannay er um lángan tíma 
höfðu haft fólfestu á Siliiley; það var því hægt fyrir að sjá, að 
þcssLim tveim þjóðum myndi innan skams lenda saman í ó- 
friði, því að hvorirtveggja vildu eiga sitt og seilast tll yíirráða, 
hvar sem þess var kostur. Tildrög lil ófriðarins milli Rómverja 
og Karlagóborgarmanna voru þessi: Agapóldes Iiarðstjóri cinn á 
Sikiley og tengdafaðir Pyrrusar þess, cr áður er nefndur, hafði 
haft hersveit eina af Italíuámála um nokkurár; hermenn þessir 
liétu Mamerlinar^ Eptir lát .Agaþókles unnu Mamerlínar Mess- 
anaborg {Messíná), og setlust þarað, oglifðu við hernað og rán. 
Sýrakúsvcrjar og einkum Kartagóborgarmenn gjörðu þeim árásir 
og vildu reka þá þaðan, en Mainertínar leituðu liðs hjá Róm- 
verjum. Voru Rómverjar um hríð í efa um, hvort þeir skyldi 
veita ræníngjum þessum hjáip eður eigi; cn af þvi þeir þóttust 
vila, aö Kartagóborgarmenn myndu vcrða yfirslerkari og taka 
Messanaborg, ef þeir léti þá eigast eina við, þá reðu þeir það 
af, að skerast í leikinn. þessu næst fór Appíus Claudius ræðis- 
inaður (264 f. Kr.) með her manns á skipum frá Tarcntuborg 
yfir til Sikileyar á hendur Kartagóborgarmönniim og Hieró kon- 
úngi í Syrakúsa, bandámanui þeirra. Alt virlist lúta að því, að 
Kartagóborgarmenu myndu verða drjúgari í þeim viðskipium: 
þá skorli eigi fe, þeir höföu skipaflola mikinn, voru sjógarpar 
hinir meslu, og varð gott lil liðveizlu víða um Sikiley. Ilins 
vegar voru Rómverjar fátœkir og skorli marga þá hluti, er til 
slíkra slórræða þurfti, sem þeirra, er hér voru fyrir hcndi. þeir 
altu engan skipaflota, og þó þeir væri hrauslir menn og vanir 
landorustum, þá var eigi annað sýnna, en að þaðmyndi komaað 
litlu haldi, þar sem hér var alt imdir því komið, að kunna vel til 
allrar hermensku á sjó. En herlið Rómverja á Sikiley var valið 
mjög, og eigi annað en rómverskir borgarar, sem höfðu það 
hugfast, að þeir börðust fyrir œltjörð sína og frœgð Rómalýðs; 
herlið Kartagóborgarmanna, er þeir höfðu tekið á mála, var frá 




118 


IIIÐ FYRSTA PÚNVERSKA STRÍÐ. 


i^msum löndiim; þó þeir menn fulli, var skaðinn eigi svo mjög 
lilfinnanlegur, af því þeir voru úllendir menn, meðan nóg fé var 
fyrir hendi til þess, að laka aðra í þeirra stað, en ef fjárhyrzlur 
Kartagóborgarmanna eyddust, þá gat þeim vcrið hætta búin. 

Apjnus Claudius vann sigur a inótslöðumönnum sínum, 
Karlagóborgarmönnum og Syrakúsverjura hjá Messanaborg, og 
litlu síðar keypti /i/ero konúngur scrgrið og frið af Rómverjum, 
og gjurðist sambandsmaður þeirra; voru Rómverjar fúsirtil þess 
sambands, því að þaö var siövenja þeirra, að komast uppá milli 
óvina sinna, gjöra þá viðskila hvora við aðra og sundra þeim, og 
ná þannig yfirráðum yfir þeira. Áð sönnunáðu Róraverjar undir 
sig mestum þeim hluta Sikileyjar, er Kartagóborgarmenn höfðn 
áöur kastað eign sinni á, cn meö því aö Kartagó var alt af of- 
jarl þeirra til sjáfar, oggjörði einatt árásir her og hvaráströnd- 
um Italíu, þá sáu Rómverjar, að þcir myndu aldrci geta yfir- 
slígið þá, nema þeir heföi skipaflota. Kartagóborgarmenn mistu 
herskip eilt viö Ílalíustrendur, mikið skip og með fimm áraröö- 
um. Rómverjar höföu það til íyrirmyndar og smíðuðu hin fyrslu 
herskip sín eptir því, og á sextvgi dögum komu þcir scr iipp 
skipaflota, 100 firnmraða skipum og 20 þríraða skipum; œfðu 
fyrst mcnn sína viö róöur og önnur sjávarstörf upp í landstein- 
um, en síðan létu þeir í haf til þcss að mæta fjandmönnum sín- 
um á rúmsjó. Skip Kartagóborgarmanna voru gángskip betri, og 
miklu liðugri í snúníngum en Rómverja, og gekk Rómverjum 
mjög ílla, er þeim lenti fyrst saman. En sem Cajus Dúilíus, 
rœðismaöur, tók við yfirsljórn flotans, lók hann það ráð upp, að 
við hafa stafnljái, og með þeim dró hann að sér skip óvinanna, 
og hélt þcim föstum meðan bardaginn stóð, og kom það þeim 
þá ekki að liði, þó þau vœri liðugri í snúníngum en skip Róm- 
verja. DiUUus vann hinn fyrsta sigur á Kartagóborgarmönnum 
1 sjóonistu norðurundan Sikiley, 260 árum f. Kr. Til heiðurs 
við Dúilíus, létu Rómverjar gjöra súlu cina af marmara, og er 
enn nokkuð af hcnni til sýnis í Rómaborg, aö þvi scm sagt er. 
Fjórum árum síðar átti J/arcus Áíi'/zus Jíeí/ííZws, ræöismaður, fræga 
sjóorustu fyrir sunnan Sikiley viö Kartagóborgarmenn; höfðu 
Rómverjar 330 skipa, en Kartagóarmenn 350; í þeirri orustu 
mistu Kartagóborgarmenn 114 skipa. Eptir þann sigur hélt Rc- 
gúlus suður um haf til Afríku, gekk þar á land og fór herskildi 



HiÐ FYRSTA PIÍNVEUSKA STUÍÐ. 


119 


yfir landið, alt þar lil er hann var kominn í nánd við sjulfa 
Karlagóborg. fóltust borgarmenn eígi færir til mótvarnar og 
buðn sættir; en Regúlus setti þeim svo barða friðarkosli, að cigi 
var gángandi að þeim, og kusu þeir þá heldur, að verja hendur 
sínar. Regiiíus bjóst að seljast um borgina. I>á varþaríborg- 
inni maður einn spartverskur, sa hét Xaniippus, ágætur fyrir- 
liði; hann gjörðist foríngi Kartagóborgarmanna, og á skömmum 
tíma hafði hann með ráðum og dáð komið þar fótum undir á- 
lillegan her og öruggar varnir; lagði þvínæsl til orustu við Róm- 
verja og vann sigur og fekk tekið Regúlus höndum (255 f. Kr.). 
Frásagan um Regúlus og afdrif hans, eins og hinir rómversku 
sagnaritarar segja hana, er, ef til vill, eigi meö ölUi hin áreið- 
anlegasta, en þó gefur hún oss hugmynd um Rómvcrja, eins og 
margir þeírra merkustu mcnn voru á hetjuöld þjóðarinnar; œtt- 
jarðarástin var heií, Irúin á guðina sterk, kjarkurinn óbifanlegur. 
J)að cr sagt, að Karlagóborgarmenu hafi œskt friðar og scnt 
menn til Róms, og negúlus einn á meðal þeirra, lil þess að 
semja um friöinn, on látið hann áður sverja þann cið, að hann 
skyldi aptur hverfa lil Kartagóborgar, ef sœttum yröi eigi á komið. 
Sendimenn komu til Róms og báru upp erindi sín, og hiðróm- 
verska ráö vildi taka sæltum; en þá eggjaði Regúlus ráðherrana 
að sœttast eigi, og sýndi fram á, að Kartagóarmenn væri þegar 
þrotnir að efnum, og ílla færir um, að eíga lengur í ófriði; kom 
hann svo sínum fortölum, að ráðið hafnaöi öllum sáttaboðum. 
En Regúlus vildi eigi rjúfa eiða sína og sneri aptur til Kartagó- 
borgar, hvað scm vinir hans og vandamenn sögðu, og þótthann 
\issi, að hann œlti þar kaldri koinu að fagna; er svo sagt, að 
þar hafi hann lálið líf sitt við mikil harmkvæli. 

Nú varð eigi hlé á ófriðnuni fyrir það, þó Rómverjar færu 
óför þessa og mistu Regúlu.s, heldur var barizt sem áður, bæði 
á sjó og landi, og veitli ýmsum bctur. En skömmu eplir þelta 
(249), beið Claudíus Pulcher, ræöismaðnr, mikinn ósigur í sjó- 
orustu við Kartagóborgarmenn. Eignuðu Rómverjar það reiði 
goöanna; því að, áöur en bardaginn hófsl, leitaöi ræðismaður að 
fornum siö frélla hjá hinum »helgu hænsnum«; þau vildu ekki 
eta, og þá er sagt, að Claudíus hafi reiöst og kastað þeim út- 
byrðis með þeim orðum: uvilji þau ekki eta, svo skulu þau þó 
drekka«. Nú voru Rómvcrjar því nær skipalausir, íjárhírzlur 




120 


IIIÐ FYUSTA PIjNVERSKA STRÍiX 


ríkisÍDS lúmar, og enginn kostiir að koma upp aptur skipaílota 

á þann liútl; en þá tóku einstakir incnn það ráðs, að skjóta fé 

saman og koma nvjiim flota á slofn, og sýndu Rómverjar þá 

sem optar mikla ættjarðarást og atorku og samheldi. Sá het 

Lútazhis Caíúlus, og var ræðismaður, cr sctiur var yfir flotann. 

Hann hitti herskip Kartagómanna fyrir vestan Sikiley viö Ægates- 

eyjar, og vann þar frægan sigiir (242). Voru Kartagóborgarmenn 

svo aðþrcngdir, að þeir nröu að taka þeim friðarkostum, sem 

Rómverjar settu. Komst þannigfriður á ári EÍðar(241), en skil- 

málar voru þessir: Kartagóarmenn skyldn rvma Sikiiey og allar 

/ 

eyjar rnilli hennar og Italíu, láta Iliei'ó koniing í Sýrakúsborg 
óáreiltan, skila aptur öllum rómverskum mönnum herteknum, án 
alls endurgjakls, og greiða Rómverjum þar á ofan œrna mikið 
fegjald. j[>annig varð mcstur hluti Sikileyjar rómverskl skallland 
undir yfirsljórn hins rómvcrska ráðs {senatus); aö eins Sýrnkús- 
borg haföi um tíma eins konar sjálfsforrœöi. Skömmu síðar 
(235) tóku Rómverjar Sardinareg frá Kartagóborgarmönnum, er 
þá gátu eigi við snúizt, sökum óeirða heima fyrir, sem málalið 
þeirra hafði vakið. þá náðu og Rómverjar Korsihueg undir sig, 
og af öllu þvi, er nú var sagt, var það auðseð, að hið fyrsta 
púnverska slríð, sem nú var á cnda kljáö, var aö eins iipphaf 
þeirrar ógna-miklu styrjaldar, er lykta skyldi með því að sýna 
mönnum, liverjir vera skyldu einvaldar á IMiðjarðarbafinu og yfir 
löndum þeim, cr að því liggja öllumegin. 


Víðburðir inilli Iiins fyrsta og aiuiars púii- 

Y e r s k a s t r i ð s. 

1. Ófriður viö Íllyríumenn (230—228 f. Kr.). Landiöfyrir 
austaii Adríahaf gagnvart Íialíu, sunnan frá Epírus og norður að 
bafsbotni, \\h\. ÍUyría, Landsmenn voruvíkíngar miklir, ogveiUu 
Grikkjum og Rómverjum þúngar búsifjar. Um þessar mundir 
stýrði drotníng sú landi þessu, cr Tevta hét. Rómverjar sendu 
menn til fundar við hana, og beiddiist þess, að víkíngar af ríki 
hennar gcrðu sérengan óskunda, en fengu litla aheyrzlu, og einn 
af scndimönnum var veginn í þeirri för. J>ótli Rómverjum sér 
misboðið með þcssu, sem vou var, og sögðu lllyríumönuum slríð 
á hendur; lauk þeim ófriði þannig, að drotníng niisli mikinn 
hluta ríkisius undir Rómverja, gjörðist þeim skaltskyld, og varð 







VIÐBURÐIR xMlLLÍ PIÍNVERSKU STRIÐANNA. 


121 


aö heita þelni því, að Íllyríumenn skyldn lála af allri víkfngu og 
ránskap. fessi sigur llómverja á Íllyríumönnum vakti mikla 
eptirlekt Grikkja á Rómverjum. 

2. ófriöur við þjóðir i GalUa cisal'pina (22G—222 f. Kr.) 
Norðantil á Italíu bjtiggu gallverskar þjóðir, er komnar vorii 
norðan um fjOll (Alpes eða jMundíafjöl!), og sezt höfðu aö í hin- 
iim fögru og frjófsömu heruðum fyrir sunnan fjöllin. fegar 
tímar liðu fram, tókii þcssar gallversku þjóðir að gjörast afskipta- 
samar um málefni nianna á Ítalíii, og stóð Rómverjum eigi all- 
lítill stnggur af því; voru þeir einkum hrœddir við, að veldi sínu 
og yfirráðum í Elrúríu væri liœlta búin. Rómverjar höfðu áður 
lekið lönd undan Senóna-GöUum (þaö cr austur undir Adríahafi), 
og þar vildu þeir nú setja rómverska nýiendumenn, til þess að 
vera jafnan til taks íil þess aö halda Gulium í skefjum. En sem 
Gailar vissu það, Iiugöu þeir að Rómverjar myndu vilja rýma 
ser alvegburtu af Ítalíu, og gripu til vopna móti Rómverjum, og 
fengu liðsafla mikinn hjá GölUim frændum sínum fýrir norðan 
fjullin. Nú var bæði, að Gallar voru mjög voðalegir, og hins 
vegar jókst veldi Kartagóborgarmanna vestur á Spáni, svo að 
undrum gegndi, enda höföu Rómverjar stórkostlegan viðbúnað, 
aö því er sagnaritendur segja. Laust þá upp ófriðnum með 
Rómverjum og Göllum ; fóru Gallar halloka, en Rómverjar unnu 
mest öll lönd undan þeim fyrir sunnan fjöllin. Hinir rómversku 
hershöfðíngjar Cajus Flaminim og Marcm Claudim Marcéllm 
urðu þá frægir af frarngöngu sinni. Til þess aö Iryggja landiö, 
settu Rómverjar þar á stofn tvær nýlendur, í Placentia og í Cre~ 
móna, En öllum þeim hérööum, erþeirþáunnu undan GöIIum, 
gáfu þeir eitt nafn, og kölluðii Gallia cnalpina (liéðari Gallía). 

Ilann íb al. 

(Hið annað púnverska stríð, 218—201 f. Kr.). 

I>ess er áður getiö, að ófriðnum milli Rómverja og Karta- 
góborgarmanna (hinu fyrsta púnverska slríði) lauk svo, að Róm- 
verjar báru hærra hlut, en Kartagóborgarmenn uröu að lúta þeim. 
En vegur og viðgángur Kartagóborgar var allur undir því kom- 
inn, að verzlun hennar gæli þrifizt, og meðan því fór fram, og 
meðanhún gat eflzt að nýlendum, ogverzlunin þannig aukizt, þá 
gátu Kartagóborgarmenn alt af gjört sér von um, að geta staðið 


122 


HANNÍBAL. 


jafufætis Rómverjum. Fyrir því sneni þeir luigasínum lil Spán- 
ar, og þóttust þar mundu geta unnið það aptur að fullu, crþeir 
höfðu mistj þar sem bæði Sikiley og Sardinía voru undan þeim 
gengnar. Á Spáni liöfðu Fönicixancnny forfeður þeirra, átt mikla 
og arðsama verzlun, og Kartagóborgarmenn höfðu fyrir löngu 
sett þar nokkrar nylendur, og auögast talsvert aí verzlunarvið- 
skiptum við Spánverja. Um þessar mundir var sá maður uppi í 
Kartagóborg, er IJamiJcar hét, hann þólti ágœtur hershöfðíngi, 
og var frægur oröinn af viðureign sinni viö Rómvcrja í hinu 
fyrsta púnverska stríði. Ilann gjörðist yfirforíngi Kartagóarmanna 
á Spáni, og lagði ailan hug á, að leggja alt landið undir sig, 
enda fekk hann mikiö aögjört þau níu ár, er hann haföi þar 
herstjórn (237—228). En þá féll hann í orustu. Dótturmaður 
hans Hasdrúbal, einnig hinn nýtasti maöur, tók þá við herstjórn 
og hélt hinu sama fram, sem formaöur hans, og lagöi margar 
svcitir undir sig á Spáni og bygöi borg þá, er hét Kartagó hin 
nýja (Carthagena); þar voru námar miklir í nánd, og fengii 
Kartagóborgarmenn þaðan ógrynni silfurs. Nú fór Rómverjum 
aö lítast ílla á yfirgáng Kartagóborgarmanna, en áttu þá einmitt 
í ófriði viö Galla og höföu fult í fáugi; gátu því eigi öðruvísi 
við snúizt en svo, að þeirgjörðu svofeldan samníng viö llasdrú- 
bal: að Kartagóborgarmenn skyldu eigi leggja lönd undir sig á 
Spáni lengra noröur en að Ebrófljóti, og eigi heldur áreila Sa- 
gunihörg (nú Murviedro í Yalenzía); þar bjuggu bandamenn 
Rómverja. Á þeim tímum var flokkur manna iippi í Karlagó- 
borg, er fylgdi því fastlega fram, að sá eini vegur lil þess að 
geta átt blómlega verzlim og auðgast til muna væri, að eiga í 
ófriöi \ið Rómverja og geta yfirstigið þá; leiluöu þeir því allra 
bragða til þess aö geta fengið höggstað á þeim. Ilelziu odd- 
vitar þessara manna voru þeir mágar, Ilamilcar og Hasdrúbal. 
J>á er Ilamilcar fór yfrá Spán var//anmóaZ sonur hans níuvetra 
gamall; erþásagt, að hann hafi beðið fuður sinn, að hann mœtti 
fylgjast með honum, og hafi Ilamilcar leyft honum það með því 
skilyrði, að sveinninn skyldi áður fyrir altari guðanna sverja þann 
eið: að hann skyldi vera óvinur Rómverja lil dauðadags. Ilanni- 
bal fór nú með fööur sínum, og ólst upp við herinn, og vandist 
þar snemma við þrautir og mannhæltur. Eptir fall föður síns 
sneri hann heim aptur til Kartagóborgar, en bráðum komu þau 








HANNÍBAL. 


123 


Loð frá Spáni, að Hasdrúbal mágur hans, þyrfti hans þar við. 
Fór Uannibal þá aptur norður þángað til horsins, þó að hinir 
gœflyndari menn í Kartagó vildu það síður, því að þeimleiztsvo 
á Hannibal, sem hann myndi verða œrið framgjarn, og þóttiþeím 
þá lílil von kyrðar og friðar. Nú kom það fyllilega fram, sem 
þá grunaði. Hinn úngi maður varð brált átrúnaöargoð herliðs- 
ins, enda haföi hann alla þá kosti til að bera, er prýða mega 
ágætan hcrshöfðíngja. Ilann var allra manna hugprúðastur, en 
í hversLi miklum háska, sem hann var staddur, þá varð honum 
aldrei ráðafátt; það var eins og hann þyldi aliar þrautir og alla 
áreynslu bæöi á líkama og sálu; iivort það var brennandi hití, 
eöa bitur kuldi, stóö honum á sama; sællífi og munaður höföu 
engin áhrif á hann; ( hvaöaþraulir sem liðsmenn hans komust, 
þá tók hann jafnan þált í með þeini; enginn gat œllað á, hve- 
nær hann svæfi eða vekli; margopl svaf hann lUi iindir berum 
himni meöal varðmanna sinna; lagðist hann þá li! svefns á jörð- 
ina, þar sera hann var staddur, og hafði eigi annað yfir ser en 
kápu sína; af klæðaburði þektist hann eigi frá liðsmönnum sin- 
um, en hestur hans og vopn iýstu því einúngis, að hann var 
hersliöföíngi. Ilann var jafnan fremstur, er orusta tókst, og síð- 
astur af vígvelli, er orustunni var lokið. þannig lýsirhinn róm- 
verski sagnaritari Livius manni þessum, er verið hefir einn hinn 
ágætasti hcrshöföíngi, frá því er sögur hófust. En Ilannibal var 
engu minni maöur í friði en stríöi; hann var afbragðs sljórn- 
vitríngur, og alt lítur að því, að hann hafi verið fremstur sinna 
samlanda í öllum vísindum. þegar hann átti í sem meslum 
kröggum og mannraunum á herferðum sínum á Ítalíu, þá lagðí 
hann sig eptir grískum bókmentum af miklum áhuga, 

Nokkrum líma eptir að Ilannibal var kominn lil Spáns, var 
Hasdrúbal magur hans veginn af gallverskum manni. Ilannibal 
var þá vart 25 ára, og kaus herinn hann jafnskjótt lil yfirfor- 
íngja, en sú kosníng var þegar samþykt í Kartagóborg. 

það hafði verið ráö fööur hans, að hefja engan ófrið bein- 
línis gegn llómverjum, fyr en alt vœri áður vel undir búið, og 
alt annað vel trygt á Spáni. þessu ráði fylgdi Hannibal dyggi- 
lega. Og með því nú, að Kartagóborgarmenn höfðu lagt altland 
á Spáni undír sig norður að Ebrófljóti, þá réðst Ilannibal á Sa- 
gúntsborg, er var fyrir sunnan fljótið. Rómverjar sendu þegar 





124 


IIANNÍBAL. 


inenu ú fuud haus, og viidu telja hann af þvi; cn Uannibal gaf 
því engan gaum og tók borgiua cptir 8 niánaða umsát. Ilóni- 
veijar leiluöu því næst skaðabóla í Kartagó, en það kom fyrir 
ekki. I ráöinu í Karlagóborg hafði sá flokkurinn öli yíirráðin, 
sem helzt vildi ófrið við Rómverja. þannig hófst hiö annaðimn- 
verska strið (218—201 f. Kr.). 

J>að var ráð Uannibals, aö brjótast austur um Gullíu og 
gjöra llómverjum sjálfum heimsókn á Italíu. það vardjarft ráð, 
en Ilannibai samboöiö. Leiöin var bæði löng og ciTiö: yfir tvo 
hina hæstu fjallgarða í Norðurálfu (Pyreueafjöll og Alpafjöll); yfir 
stórar ár og slraumharðar; um eintóinar veglcysur, í alsendis ó- 
kunnum löndum, þar sem óvinveiitar þjóðir voru til beggja handa. 
fessi leið þykir jafnvel á vorum dögum allerfið, cpliralt sem gjört 
hefir verið, til að kynna mönnum löndin, og gjöra samgöngur 
greiöari milii þjóðanna. Um sumarið (218 árum f. Kr.) lagöi 
IJannibal upp frá Nvju-Kartagó með 50000 fótgönguiiðs, 9000 
riddara og 37 fíla, en selli Hasdrúöal bróður sinn lil landvarnar 
á Spáni. Mestur þorri liðsmanna hans var óvanur frosti og kulda, 
og þoldi bvorltveggja ília; fílarnir stirðirtil snúnínga, og ílla far- 
audi með þá nema á sléttlendi; velurinn fór í hönd. Alt þetta 
hlaut að gjöra slíka för mjög torsótla og hœltulega; en Uannibal 
let cngar torfærur aptra sér. Mcðþví aðfaraþessa lcið, en ekki 
aöra, sá hann, aö hann mundi gcta komið á óvart Ilómverjum, 
og hleypt hinum hergjörini Gölliun iipp til öfriðar nióli þeim; 
og tœkist honum að vinna ítaliu, þá var yfirráðum Rómverja 
lokið, en Kartagóborgarmenn orönir fremstir allra þjóða. En þó 
hann berðist viö Rómverja vestur á Spáni, ogþó hanu ynni sig- 
itr á þeím þar, þá þótlist hann lillu nær fyrir það. Nú heldiir 
IJannibal liðinu öliu norður yfir Pýreneafjöll og austur á Gallíu; 
komu þar ýmsar þjóöir á móli honiim, og viidu banna honum 
leiö, en hann barði þær allar af hönduni sér, En sem Röm- 
verjar fréttu til ferða Ilannibals, sendii þeir hershöföíngja þanii, 
er Fúblius CoTnelíus Scipió hét, með her manns til Galltu, og 
skyldi hann gjöra llannihal f\Tirsát; en Uannibal komst franihjá 
Uómverjum, og mistii þeir haiis þannig. f>ví næst hélt hann 
austur yfir ZÍ/iódanus/ÍJóí, og iipp með á þeirri, er/ser heitir, og 
fellur i Rhódanus. Eptir það iagði hauu upp á AlpafjöII; eru 
þau bæöi afarhá og eptir því brött og íll yfirferðar, en jökliim 



nANNÍBAL. 


125 


þakin hið efra; var það hin mesta mannhœtta fyrir menn og 
skepnur, að brjótast áfram um slíkur veglcysnr í illviönim og 
froslhörkum; féllst [lá öllum hiigur nema líannibal einum, cnda 
tvndist þar margt manna af liði hans. Fimtán daga var hann á 
leiðinni vGr fjöllin. En er hann komst niður í daliáítalíu, vorii 
5 mánuðir liðnir frá því, er hann lagði iipp frá Nýju-Kartagó á 
Spáni. Kannaði hann nú liðið, og voru þá orðnar einar 2G000 
manns eplir af 59000, cn fílar hans því nær allir dauðir. Eptir 
fárra daga hvíld réðist bann á þjóð þá, cr þar bjó fyrir í land- 
inu, og hétu Taurinar, vann sigur á þeim og tók höfuðborg 
þeirra Túrín; þótlí landsmönnum vogestur mikill kominníbygð- 
ina, og hrukku undan víðs vegar, cn sumir gengu honum til 
handa. 

Nú er að scgja frá Rómvcrjum. J>á er Scipió hershöfðíngi 
varð þess vísari, að Uannibal var kominn frani hjá honum í 
Gallíu, hélt hann lafarlanst aptur sjóleiö til Ítalín, og sameinaði 
sig herflokkum þeim, er Rómverjar höfðu norður við Pópjóf, og 
bjóst þar fyrir til þess aö taka móti nannibal, þá cr hann kæmi 
suður yfir Alpafjöllin. Yarð fundur þeirra við Ticenws/IJíií (Tessm), 
skamt þaöan sem Paviahorg stendur (218 f. Kr.). Riddaralið 
Hannibals sólli þar fram, er bogmenn Rómverja stóðu fyrir, og 
snerust þeir þegar á flólta. Fekk Ilannibal þar ágætan sigur, 
cn Scipió varð mjög sár, og hefði veriö hcrtekinn, cf sonur hans 
16 ára, sá cr seinna varð svo frægur í stríði þessii, hefði eigi 
borgið honum. Eplir þessa orustu gcngu vmsar þjóöir Galla á 
Norður-Ítalíu til liðs við Ilannibal. Létu Rómverjar nú undan 
sígasuður fyrir TrebiafljóL I>ar hufðu Rómverjar aðra herflokka, 
og slýrði Tíberius Seínpróniiis Longus, ræðismaður, þeim liðsafln. 
Ilannibal hélt þegar suður þángað til móts við þá. Ilinir róm- 
versku hershöföíngjar urðii eigi ásáttir; vildi Scipió eigi að svo 
stöddu leggja aptur lil orustu við Ilannibal, en Sempróníus vildi 
fyrir hvern mun bcrjast, og vinna sér til frægðar, áður Scipió 
væri gróinn sára sinna, I>að var einmitl eins og Ilannibal vildi. 
Með brögðum fekk hann gint Sempróníus úr herbúðum sínum 
norður yfir Trebiafljót] tókst þar orusta með þeim, og vann 
Ilannibal mikinn sigur á Rómverjum (218). far við fljótið lét 
Ilannibal fyrirberast um vetnrinn, og gjörði sér alt far um, að 
komast í vinfengi við hinar ítölsku þjóðir, og gjöra þær Róm- 



12C 


ITANNÍBAL. 


verjum fráhverfar; lókst honum það aðdáanlega vel; en sú var 
fyrirætlan hans, að gjöra Rómverja viðskila viö alla þeirra banda- 
menn, og síðan kúga að fullu hina dramhlátu Rómaborgj er hún 
stœöi ein uppi, og hefði cngrar bjálpar aö vænla frá öðrum þjóð- 
iim. Jarnskjólt sem vcður leyfði, hídt hann liði sínu suður a 
Etrúrm-sveiiir, og valdi þá leiðina sem skemri var austur með 
Arnópjóti, og fyrir norðan það; voru þar mýradóar raiklir og 
mjög íllir yfirferöar, og týndust þar bæði margir menn og heslar 
í þeim foræðum, en ílannibal sjáifur varð blindur á öðru auga, 
og kendu menn það volki og vosbúð og óheilnæmu loptslagi á 
mýrlendinu. Suöur viÖ Trasimenus-vatn (Lago di Pertigia) hitti 
hann rómverskt herlið. Foríngi þess het Cajus Flaininius, ræð- 
ismaður, mikill óvinur öldúngaráðsins og höfðíngjanna í Róma- 
borg, en vinur lýðsins, og vildi sem bann enda allan ófrið við 
Uannibal með einni slórorustu; en Ilannibal var ekki hans með- 
færi. Hann Iðt Ilannibal ginna sig inn í dal þann, er Trasínien- 
usvatn er í, og luktur er háfum fjöllum; þar kvíaöi Hannibal 
Rómverja og barðist við þá; vörðust þeir af mikilli hreysti, en 
svo lauk, að Flaminíus fell og nálcga hver maður með honum. 
Meöan bardaginn stóð, varð jarðskjálfli mikill í því bygðarlagi, 
en enginn veitli honum eptirtekt; svo börðust menn af miklum 
ákafa (217 f. Kr.). 

En þrátt fyrir allar þessar ófarir létu Rómverjar eigi hug- 
fallast, því að það var einkenni þeirra, að þegar hœttan þrengdi 
hvað mest að þeim, þá lugðu þeir fram allan þann þjóðmetnað, 
alt það þrck og þol, sem þeim var gefið, og sem leiddi lil þess, 
að þeir urðu að lokum yfirdrotnar allra þjóöa. Fyrir því tóku 
þeir nú það lil bragðs, sem vant var að gjöra, þegar stórkost- 
leg vandræði bar að höndum, og það var, að taka atrœdismann 
{Dictatov) yfir sig. Sá maður haföi fullkomið einvald yfir öllum 
málefnum þjóðarinnar, og rneðan hann sat að völdum gætti eigi 
annara embælla; þau láu sem í dái á meöan; allur flokkadrátt- 
ur hvarf, og alt sameinaðist undir sljórn hans eins, gegn þeirri 
þjóöhœltu, er yfir vofði. Ráöið kaus nú lil þeirra valda mann 
þann, er hét Qvintus Fabius 3Iaximus; hann var kunnur að 
dugnaði og vilurleik og stiliíngu, og þeím koslum varði hann 
ágœilega í þarfir fósturjarðar sinnar. Jafnskjótt sem hann hafði 
tekið við völdum, gaf hann Rómverjum það ráð, að leita hjáipar 





I 


11ANNÍI5AL. 127 

og traiists hjá hinum ódauðlegu guðum, hét sjálfur að færa þeim 
ríkuglegar fórnir, oggekk hvervctna á undan löndum sínum með 
fögru eptirdæmi. fví næst sneri hann sér að ílannibal, en á alt 
annan veg, en fyrirrennarar hans höföu gjört. feir höfðu, að því 
erhonum þótti, farið aö öilu af rasanda ráði, en það var ekki að 
hans skaplyndi. Flann sá glögt hverjum brögðum Ilannibal hafði 
beitt; hann sá þá fyrirætlan hans, að véla alla bandamenn burt 
frá Rómverjum, og að hann haföi vaxiö í augum þeirra við hvern 
sigur, er hann hafði unnið; hann sá, hver afbragðshershöfðíngi 
Uannibal var, og að sér var ofvaxið að jafnast við hann aö her- 
kænsku; fyrir þvi vildi hann aldrei lcggja lil orustu við hann. 
í>egar Hannibal hélt kyrru fyrir, sat Fabius í herbúðum sínum 
víggirtum og bœrði ekki á sér; fegar Ilannibal hreifði sig eilt- 
hvað, veitli Fabius honum eptirför meö mestu hægð og varúð, 
og fór hið efra með fjöllum; en hvenær sem hann sá sér fært, 
gjörði hann Ilannibal alt það ógagn, er hann kunni. Meö þessari 
aðferð jókst mönnum Fabiusar iuigur, en álit Kartagóborgarmanna 
tók heldur að þverra meðal þjóðanna á Ítalíu, því að þegar alt 
gekk í þessu þófi fyrir Hannibal og hann vann eigi sigur, þá 
þótti þeim sem honum færi nú aptur; hins vegar tvndu hinir 
fornu og margþvældu liðsmenn hans smámsaman tölunni, í sífeld- 
um smáoruslum og við sífelt andstrcymi ogáreynslu, en nýjir og 
óreyndir menn komu í þeirra stað. Hannibal sá þetta alt full- 
vel og reyndi á aliar lundir, að ginna Fabíus ofan úr fjöllunum 
til orustu við sig; og allflestir meðal Ilómverja gjörðu gis að 
Fabíusi og kölluðu háttalag hans ragmennsku og ýmsum háðs- 
legum nöfnum ; cn Fabius lét sem hann heyrði eígi slíkt, og fór 
sínu fram, hvað scm hver sagði. Menn gáfu honum kenníngar- 
nafn og köIIuÖu Cunctator (þ. e. hægfari). í þessn þófiáltu þeir 
lengi Hannibal og Fabius. Einhverju sinni var það, að Ilannibal 
œtlaði yfir íjöliin milli Campaníu og Samníum. Fabius vissi þá 
sem optar hvað honum leið, og var þar fyrir nieð liði í skarði 
því, er Hannibal ætlaði að fara, og vildi banna honum leiöina. 
I>á tók Ilannibal það til bragðs, að hann lét smala nautahjörð 
mikilli; þegar nótt var komin, lét hann binda hrísbirðar ofan á 
milli horna nautunum, leggja síðan eld í hn'sið og reka nautin 
í skarðið. J>eir, er í fyrirsátinni voru, sáu eldinn og œlluðu að 





128 


UANNÍBAL. 


þar mundi Hannibal geysa fram, og sneriist allir þángað, en á 
meðan slapp Ilnnnibal fram bjá þeim yOr skarðiö. 

Minúcius er maöiir nefndur, hann gekk nœslur Fabíusi að 
völdum og stýrði riddaraliði hans (magister equitum), ötull niaður 
og framgjarn; hann fekst einna mest um seinlæti Fabíusar, og 
lýðurinn í Rómaborg var honum samdóma að því leiti, og loks 
kom þar, að Fabíus varð að leggja af við Minúcius hálf hervöld- 
in. En er Minúcius haföi fengið þau yfirráð í hendur, lagði hann 
jafnskjótt til orustu við ílannibal; sneri þá brált mannfallinu í 
lið Minúciusar, og myndi útgjört um hann, ef Fabius hefði þú 
eigi komiö honuni til liös. Lét Ilannibal þá undan síga, en sagði 
svo; »mig grunaði lengi, að úr sorta þeim, er jafnan hcfir legið 
á fjöliunum, myndi fyr eða síöar koma illviöri«. En þaö er frá 
Miuúciusi að segja, að hann fekk Fabíusi aptur í hendur þann 
hluta hervaldsins, sem hann hafði eigi kunnaö með aö fara, og 
lét scr síðan nægja þau yfirráð, er hann áður haföi. 

þá er Fabíiis haföi verið alræöismaður Ilómverja um ákveð- 
inn tíma lagöi hann völdin niður, en þó var þeirri hernaðarað- 
ferð fylgt um stund, sem hann hafði fyrslur upp tekiö gegn 
Uannibal. Árið 216 f. Kr. uröu þeir rœðismenn, Æmilíus Faul- 
m og Tcrentius Tarró. Ilinn fyrri var frægur af Iiernaöi sínum 
á Íllyríu, og hafði unnið það land undir Rómverja; hanu var 
vitur maður og slillur vel, og vildi haga öllu sem líkast því, er 
Fabíus haföi gjörl; hinn síöari var ákafamaður mikill og fram- 
hleypinn. Rœðismenn þessir héldu nú suöur á Apúh'u (Púl) til 
móts viö Ilannibal, og höföu 80000 fólgönguliös og 6000 ridd- 
araliðs; var það miklu meiri liðsafli, en Ilannibal hafði, en þó 
hann væri liðfærri, þá var sá munurinn, aö bæöi var það llanni- 
bal, sem hernum stýrði sín meginn, og svo voru ræðismennirnir 
mjög sundurþykkir sín í milli, og tvískiptist þannig herstjórn 
Rómverja. ílannibal haföi nýtekið nokkur foröabúr frá Róm- 
verjum, en þó lóku vistir aö þverra fyrir honum, og vildi hann 
því gjarnsamlega, að til orustu kæmi. llonum var kunnugt um 
ákafa og framlileypni Varrós, enda beitti hann ölium brögöum 
lil þess, að koma honum til að berjast við sig. En hversu fast- 
lega sem Æmilíus Paulus stóð á móti því, að barizt væri, þá 
varð það þó framgengí sem Varró vildi, og Rómverjar fylktu liði 
sínu til orustu á völlum nokkrum bjá Cannœ-porpL Uannibal 





IIANNÍBAL. 


129 


gjörði þá fylkíngaskipan á liöi sínii, aö hann setli liðsmeun 
frá Afríkn, þá er hann Ireysti bezt, í báöa fylkíngaranna, en 
fylkíngarbrjóstið lel hann vera þunnskipað. fessu næst tókst 
hin víöfræga orusta. Rómverjar réðust á fylkíngarbrjósl Ilanní- 
bals og rofnaði það þegar fyrir, en þá gjörðu fylkíngararmar haus 
hart áhlaup á báðar hliðar Rómverjum, og riddaralið llannibals 
geystist fram að baki þeim; gjörðist þá ógurlegt mannfall í liði 
Rómverja, og svo lauk, að þar féllu 45000 Rómverja, þarámeðal 
80 riddarar og fjöldi manna af hinum göfugustu ællum í Róma- 
borg; höfðu Rómverjar aldrei beðið slíkan ósigur. fað er mœlt, 
að eptir þessa orustu haQ líannibal sent til Kartagóborgar tvö 
mœliker full af gullhríngum þeim, er hinir rómversku höföíngjar 
höfðu borið. I^ar féll Æmilius Paulus hershöföíngi við ágœtan 
orðstýr, en Varró ræðismaður komst á flólta undan við nokkra 
riddara. 

Eptir orustuna við Cannœ var vegur Ilannibals sem mestur; 
flokkur sá í Kartagó, er jafnan haföi kosið frið fremur cn ófrið, 
varð nú aö draga síg í hlé, og Ilannibal var nú loksins heitið 
liösafla þeim, cr hann svo lengi hafði um beðiö. Mörg fylki og 
borgir á Italíu gjörðust nú vinir og sambandsmenn Ilannibals, — 
þar á meðal hin auðga Capúaborgy — og nú var eigi aunað 
sýnna, en að hann myndi þá og þegar setjast ura Rómaborg. En 
hann átti hér í höggi við þá þjóð, er aidrei var óttalegri en þá, 
er að henni þrengdi sem mest. I>egar Varro kom af flóttamnn 
lil Róms, gekk ráðið í móti honum og þakkaöi honum, að hann 
heföi eigi örvæní um cfni þjóðarinnar. Sendiboðar þeir, cr 
Ilannibal sendi til Róms í þeim crindum, að semja um úliausn 
hertekinna manna, voru ekki virtir viötais; friðarkostum þeim, er 
hann bauð, var enginn gaumur gefinn; alræðismaöur var aönýju 
kosinn; þrælar voru leknir og vopnaöir og sendir til hersins; og, 
lil þess engu vœri gleymt, þá var mönnum fórnað í því skyni að 
mýkja reiöi guðanna. þó var, eins og að líkindum lætur, ráð 
margra mjög ú reiki í borginni um þessar mundir, en henni 
varð það, ef til vill, helzt lil bjargar, að Ilannibal réðst eigi þá 
þegar á hana, því að honum þótti enn eigi tími til þess kom- 
inn. Ofriðnum gegn Ilannibal var því haldið áfram eins og áður, 
og smásaman fóru Róraverjar, aö venjasl hernaðaraðferð hans 
og, betur en áður, aö sjá við kænskubrögðum hans. 

9 



130 


IIANNÍBAL. 


ClaudiuB Marcellus liét einn ágœtur róravcrskur hersliöfð- 
íngi, er frægur var orðinn af franigöngii sinni raóti Göllum; og 
liefir hann verið kallaður sverð Rómverja, en Fabíus skjöldur, 
Rómverjar sendu Marcellus með her manns til SiMeyjar fyrir 
þú sök, að SýraJiúsborg hafði skorizt úr sambandi viö þá, eptir 
lát fíierós konúngs, og gjörzt vinveitt Hannibai; varð borgin 
Rómverjurn eigi auðunnin, og sat Marcellus um hana svo árum 
skipti. Ilinn nafnfrægi spekíngur Archimedes var uppi á þeim 
tínium og þar í borginni; hann slyrkti borgarnienn á marga vegu 
raeö valslöngum og margskonar vígvelum, er hann bjó til af hug- 
viti sínu, og sem gjöröii Rómverjum mikið ógagn. Loks náði 
Marcellus borginni (212 f. Kr.), og leyföi iiðsmönnum sínum, að 
rupla hana og rœna. I>á er sagt, að einn rómverskur hermaður 
kæmi þar að, er Arcliimedes var að draga upp myndir í sandi á 
gólfinu, og hafi þá spekíngurinn sagt: »hirö eigi að skemma 
hrínga mína«! en maðurinn veitti honum banasár. Skömmu síð- 
ar náðu Rómverjar Cajgúaborgj þrált fyrir allar tilraunir Ilanni- 
bals að sporna við því. Tók honum nú að veita orfitt iippdrátt- 
ar á Italíu, einkum fyrir þá skuld, að hann fekk enga liöveizlu, 
hvorki frá Spáni eða heiman frá Kartagó. Lét hann nú fyrir- 
berast sunnantil á Ítalíu, en sökum mannfæðar og skorts á öliu, 
er hafa þurfti til hernaðar, var nú svo komið, að miklu fremur 
raátti kalla vörn en sókn af hans hendi. 

Af því, sem núvar sagt, er það auðséö, að Rómverjum var 
farið aö vegna raun betur en áður heima á Italíu, en þó kvað 
iniklu meira að franikvœmdum þeirraog framgöngu á Spáni. f>ar 
var korainn nýr hershöfðíngi lil sögunnar, Fúblius CorneUus Scipió, 
sá er fyr er getið að bjargaöi föður sínum í orustunni viö Tic- 
ínusfijót. Með afbragös vilurleik og hreysti tókst honum að sigr- 
ast á Kartagóborgarmönnum á Spáni, og með mildi sinni og 
mannúð varö hann mjög vinsæil þar í landi. Á árunum 211 — 
206 f. Kr. vann hann því nær allan Spán af Kartagóarmönnum undir 
Rómverja. Sigursæld Scipiós á Spani olli þvf, að Kartagómenn 
sáu sér eigi fœrt að senda þaöan lið til styrktar við Llannibal, 
svo mjög sem hann þó þurfti þess við, fyr en seint og síðar 
meir, að fíasdrúbal bróðir hans brauzt með allmiklu liði, því 
nær saraa veg sem Hannibal hafði íarið, en þó á skemri líma, 
austur á ítaliu; komst hann klaklaust suður yfir Alpafjöll og alt 



UANNÍBAL. 


131 


suður á Úmbríusveitlr; það er skamt fyrir norðan Rómaborg; var 
nú við sjálft búiðj að þeir bræður myndu eptir mörg ár hittast á 
Ítalíu og sameina lið sitt; en það átti eigi að verða. Rómverjar 
höfðu í það mund aðalherinn á tveim stöðum. Annar herinn var 
norður í ÚmbríUj undir forustu Liviusar ræðismanns, og átti að 
koma í opna skjöldu ílasdrúbal, er hann kæmi að norðan. Einn 
var suður á Apúlíu og gætti Ilannibals; fyrir þeim hernum var 
Claudius Nerój ræðismaður; var því ærið lángt milli bverratveggja, 
|>á var þaö, að Neró hugsaðist það snjallræði, að fara til móts 
Yið Livíus með liði sínu, og ráðast þannig raeð öllum iiðsafla 
þeirra beggja á Hasdrúbal og vinna á hónum að fullu, áður hann 
næði að sameinast við Hannibal. Lætur Neró nokkurn hlula 
liðsins vera eptir, til þess að villa sjónir fyrir Hannibal, en heldur 
sjálfur með meginherinn norður í iand, og fer nállfari og dagfari, 
og hiltir þá Livíus að fárra daga fresti, ogkomu Hasdrúbal eng- 
ar njósnir af ferðum hans eða fyrirætlan. Tókst því næst orusta 
mikil með Rómverjum og Hasdrúbal, og lauk svo að Rómverjar 
fengu sigur, en Ilasdrúbal féll og mestur hluLi hans manna. Var 
hann sagður ágætur hershöfðíngi og líkur föður sínum og bróð- 
ur að vitsmunum og hreysti. J>að var í nánd við borg þá, er 
Sena hét, er þeir börðust (209 árum f. Kr.). Sagt er að Róm- 
verjar hafi fært Ilannibal höfuð bróður síns, og hafi hann þá 
komizt svo að orði: nnú sé eg forlög Kartagóborgar«! 

Lillu síöar en tíðindi þau urðu, er nú voru sögð, sneri 
Scipió heim til Róms, eptir að hafa unnið sigur á Kartagóborg- 
armönnum vestur á Spáni, og náð því landi undir yOrráð Róm- 
verja. Gaf hann þá það ráð, að sendur væri her manns suður 
til Afríku, og sótt heim Kartagóborg, myndi þá Ilanníbal verða 
tilneyddur að fara burt af Ítalíu. Reynslan IiafÖi áður sýnt, að 
slík heimsókn var Kartagóborgarmönnum mjög hættuleg; þar 
var liðfátt fyrir, en eigi auðgjört í snöggu bragði að safna að 
sér leiguliði. Scipió hafði og, meðan bann var á Spáni, gjört 
samband við Masinissa Númidíukonúng, mikinn óvin Kartagó- 
borgarmanna, og taldi sér vísa von öruggrar liðveizlu af hans 
hendi, ef ráðizt væri á Kartagóborg, En þeir, sem þá réðu 
mestu í Rómaborg, tóku á því ólíklega og kölluðu óráö; og Fa^ 
bius gamli {Cunctator), sem jafnan vildi fara gætilega, stóð 
mauna fastast í móli þessari fyrirœllan Scipiós. f>ó kom þar að 


132 


nANNÍBAL. 


Scipió var fengiii Sikiley lil forráðaj og mætti liaun þaðan fara 
lierför til Afríku, ef til hags þætti vera fyrir Rómverja, en á- 
hyrgjast skyldi hann sjálfur öll afdrif af för þeirri. 

fegar Scipió hafði búizt svo fyrir á Sikiley, sem honum 
þótti viöþurfa, héll hann liði sínu (204 f. Kr.) til Afríku, en Ma- 
sínissa konúngur kom lil móts við hann með allmiklu liði. Karta- 
gómenn sendu þegar lið í móti þeim; varð þar orusta og fekk 
Scipió sigur; sveimaöi hann nú yflr landið og fóru landsmenn 
alstaðar halloka fyrir. Sló nú ótta miklum á Kartagóborgarmenn, 
og kom að því, er Scipió hafði sagt, að þeir urðu að gjöra 
Ilannibal orð og biðja hann koma sem skjótast, því að þar var 
nú öll þeirra von sem hann var. Hann sat kyr, eins og áður 
er sagt, á Ítalíu. Og svo liðfár sem hann var og félaus og að- 
þrengdur á allar hliðar, þá stóð þó Rómverjum svo mikill ótti 
af honum, að aldrei þorðu þeir á hann að ráða; og þó liðs- 
menn lians vœri saintíníngur af ýmsum þjóðum, cr hver var 
annari ólík að túngumáli, vopnaburði, siðum og trúarbrögðum, 
skorti tíðum mála og jafuvel vistir, og þar á ofan í óvina landi; 
þá er þess aldrei getið, aö nein hin minsta uppreist yrði { her- 
búðum hans. Má af slíkum hlutura ráða hvílíkur afbragðsmaður 
Ilannibal iieflr verið. En nú var störfurn hans lokið á Ítalíu, 

og, eptir að hafa verið þar 16 ár, sneri hann aptiir heim á leið 

til Kartagóborgar dapur íhuga. Hann mœtti Scipió í nánd við bæ 
þann, er Zama heitir; þaðan eru því nær 5 dagleiðir til Karta- 
góborgar. lianníbal sá, að ef hann biði ósigur, þá myndi út- 
gjört um œltjörð sina, fyrir því vildi hann freista, hvort sættum 
yrði eigi komið á með þeim Scipió; mæltu þeir þú mót með 
sér til Yiötals. begar fundi þessara tvcggja manna bar saman, 
er hvorigur hafði annan áður séö, og sem eflaust voru hinir 
mestu afbragðsmenn allra þeirra manna, er þú voru uppi, þá er 
sagt, að þeir hafi virt hver annan fyrir sér um hríð og ekki tal- 

að orð. Hajmiöal tók fyr til máls og leiddi Scipió fyrir sjónir, 

hve brigðlynd haniíngjan væri, og sannaði mcð þvf, cr fram við 
hann sjálfan hefði komið, og réð honum til aö laka sæltum og 
gánga að þeim friðarkostum, er hann nú vildi bjóða honum, og 
sem vel mátti kalla góða fyrir Piómverja. En Scipió vildi eigi 
þeim kostum taka, því að honum bjó það eilt í skapi, að yfir- 
lyki mcðþeim, og að Kartagóborg yrði til fulls ú kné komið; var 




HANNÍBAL. 


133 


pá eugi annar kostur eu að berjast; tóku nú hvorirtveggju að 
fylkja liði sínu. Scipió fylkli þannig sínum mönnum, að þeir 
stóðu í smáflokkum og alstaðar bil á milli. til þess að fílar 
Ilannibals gætu gengið þar inn á miilij og mœlti þannig um- 
kríngja þá, án þess að rjúfa fylkíngar. Ilannibal setti hið ítalska 
málalið í öndvcrða fylkíngu, er taka skyldi móti hinu fyrsta á- 
hlaupi Uómverja; cn í hinni aptari fylkíngu slóðu Afríkumenn, 
er hann treysti betur en málaliðinu, og sem áttii að stöðva 
málaliðið, ef það snerist á flólta. því næsl tókst hin nafnfrœga 
orusta viö Zœna 201 f. Kr. Rómverjar œptu heróp og gjörðu 
herblástur mikinn, urðu þá fílar Hannibals hræddir, sneru við 
aptur og hlupu á riddarafylkíngar hans svo þær riðluðust; hið 
ítalska raálalið stóðst eigi áhlaup Uómverja og hopaöi á hæl, og 
liversu hrausllega sem Kartagóborgarmenn börðust, og hversu ágœt 
sem fyrirsögn og framgánga Hannibals var þann dag, að sögu 
Scipiós sjálfs, þá urðu þó þær lyktir á orustunni, að Uómverjar 
unnu sigur, cn Ilannibal konist á fíótta iindan við fáa menn. 
Voru Kartagóborgarmenii þá svo að þrotum komnir, að Hanni- 
bal sá eigi annað fœrt, en taka þeim friðarkostum,erSc/pzÓYÍIdi 
selja. Komst þá friður á með þeini skildaga, aö Kartagóborgar- 
menn skyldu aö eins halda því landi, er þeir áttu í Áfríku, eu 
láta alt annað laust, grciða ærnar skaðabœtur og hernaðarkosln- 
að, gefa lausa alla liertekna menn rómvcrska, og framselja alla 
strokumenn, láta af hendi öll herskip og alla fíla, gjöra Masi- 
nissu konúngi, bandamanni Uómverja, engarónáðir, ogekki heyja 
stríö án vilja og vitundar llómverja. þannig lyktaði hið annað 
púnverska stríð. 

Kú var svo komiö fyrir Karlagóborg, að hún var orðin und- 
irlægja Ilómverja; þó fana Hannibal af viturleik smum ýms ráð 
til að bæta hag hennar aptur; hann breytti mörgu í landstjórn- 
inni til mikilla bóta, auðœfi tóku aö vaxa íKarlagó, og þjóöin aö 
blómgast aö nýju, svo að Rómvcrjum fór að standa ótti af. 
Kröfðust þeir þá, að Ilannibal væri framseidur, en hann forðaði 
ser undan og flýði til Asíu. Eltu Uómverjar hann land úr landi, 
og loksins komst hann lil Prúsías konúngs í liiþyníu, og var þar 
um hríð svo að fáir vissu; en konúngur var það lítilmcnni, að 
hann sagði Uómverjum til Ilannibals og sveik hann þannig í 
Irygðum. Hannibal var við þessu búinn, og hafði látið gjöra 




134 


HANNÍBAL. 


margar dyr á húsi sínUj svo að hann kæmist íit ú cinum stað, 
þótt eigi gengi á öðrum. Rómverjar tóku hús á Hannibal, og 
er hann sá, að þeir höfðu skipazt fyrir allar dyr, og að ekki var 
undanfæri, þá tók hann eitur, sem hann jafnan bar á ser, og er 
sagt hann hafi dáið með þau orð á vörum: »nú vil eg leysa 
Rómverja af þessum ótta«. það var 183árum fyrir Krists hurð. 

Uppgángur Rómverja eptir hið annað pún- 
verska stríð til ársins 133 f. Kr. 

2. Egyptaland, 

Ftolcmœus JMgusson, einn af hershöfðíngjum Alexanders 
mikla, tók sér konúngs nafn skömmum tíma eplir orustuna við 
Kýpurey (307), og stýrði Egyptalandi hartnær um 40 ár af mikl- 
um diignaði og viturleik. Ilann efldi slórum verzlun landsins og 
iðnað, listir og YÍsindi, endavar hann sjáifur vísindamaður og ritaði 
Bögu Alexanders mikla. Hann kaus til ríkisstjórnar eplir sig son 
sinn hinn ýngra, Ptolcmceus Filadclfus, en selti þann hjá, er eldri 
var, og hét Ptolemœus Ceraunus og var hinn veslimaður; hann 
fíýðisíðan burt af Egyplalandi til Lysimakkus konúngs mágs síns 
og hugði á íllt eitt. 

Ptolemœus annar, Filadelfus (283—246 f. Kr.), var ágætur 
konúngur, og studdi af alefli listir, vísindi og verzlun, sem 
faðir hans hafði gjört á undan honum. 

Næstur honum kom til ríkis sonur hans, Ptolemœus priöji, 
Evergetes (246—221); hann var hermaður mikill ograk hernaðalt 
auslur að Indusfljóti. Um hans daga náðu yfirráð Egyptalands um 
mikinn hluta Sýrlands og um Lillu-Asíustrendur; eyjar í Grikk- 
landshafi og Miðjarðarhafi, og þar á meðal hin auðuga Kýpurey, 
lutu þá einnig Egyplalandi; verzlunarstaði áttu Egyptalandsmenn 
með Jiafinu rauða, og er það vottur þess, að ríki þeirra haö þá 
náð alt að suðurströndum Arabíu. 

Um daga konúnga þeirra, er nú vorii nefndir, var Egypta- 
land hið voldugasta ríki á þeim tímum. Verzlunin var aðalfótur 
undir allri velmegun og blóma ríkisins, í landinu ox gnægð korns 
og baðmullar, svo það gat jafnvel miðlað af til annara þjóða; 
jafnframt verzluninni var iðnaður þar í góðu lagi, einkum als- 
konar vefnaðurog málmsmíði. Egyptalandí var svo í sveitkomið, 







EQYPTALAND. 


135 


eins og Alexander miklihafði séð fyrifj þá er hann reisti fyrst AU 
exandriuj að það var einskonar miðbyk allrar verzlunar þá á tímum. 
Verzlunin streymdi lil Alexandríu af öllum Miðjarðarhafsströndum, 
og þaðanaptur siiður eptir hafinu rauða og austurá Indlandj og 
hins vegar suður og vestur til Æþiópíu og Libyu. Ftolemœarnir 
voru miklir vinir og verndarmenn lista og visinda, og fyrir þá 
sök sóttu grískir vísindamenn til Alexandn'u og flyktust þar sam- 
an; bæði skáld, heimspekíngar og málvitríngar voru við hirð 
konúnga þessara og breiddu ágœti þeirra út um löndin. Eink- 
um þróaöist í Alexandríu heimsspekíngaskóli sá, er Plató hafði 
stofnað, og liafði kenníng hans mikil álirif á alt manuvit og 
mentalíf þeirra tíma. 

Afkomendur og eptirmenn Ptólemæanna voru dáðlansir og 
sœllífir konúngar; dugleysi og deilur þeirra eyddu afli og vel- 
megun ríkisins; þar kom, að llómverjar voru beðnir að miöla 
málum í erfðaþrœtum þeirra á milli. Rómverjar voru fúsir til 
þess, en sljórnkœnska þeirra og slægleikur svipti Egyptaland öll- 
um sjálfsforráðum (hér um bil 160 f. Kr.). 

2. Litla-Asia og Sýrland. 

Eptir orustuna við Ipsus (301) réði Lýsimalilius fyrir Þraldu 
og Litlu-Asiuj en Selevhus Níkator (hinn sigursæli) fyrir Bahýlon 
og nyrðri hluta Sýrlands, Ftólemœus CeraunuSj er flúið hafði 
til Lýsimakkusar mágs síns, kom sér í mikinn kœrleik hjá hon- 
um, og laldi Iiann á ýms hryðjuverk, svo að hann varð mjög 
óvinsœll af. J>á var það, að Selevlius hugfesti, að ná undir sig 
löndum hans í Litlu-Asíu. t>eir Lýsimakkus voru þá tveir einir 
eptir af hershöfðíngjum Alexanders mikla, annar 77, hinnSOára. 
feir börðust við Korúpedium í Litlu-Asíu (281); fekk Selevlius 
sigur en LýsimaTihus féll. Að því búnu fekk Selevlius syni sín- 
um, þeim er Antiochus hét, lönd sín í Asíu til yfirstjórnar, en 
fór sjálfur til Európu í þeim erindum, að sameina aptur öll þau 
lönd, er Alexander mikli hafði ráðið fyrir. En Ptólemœus Ce- 
raunus drap Selevhus með svikum, og reyndi sjálfur til um stund- 
arsakir, að halda yfirráðum í þrakíu og Makedoníu (280). 

Antióchus I. (•]- nálægt 260 f. Kr.) efldi ríki sitt í Asíu eins 
og faðirhans hafði gjörtáundan honum; breíddustgriskarmentir 
mjög út um þau lönd, og studdu einkum að því borgir þœr, cr 






13G 


LITLA-ASÍA OG SÝULAND. 


faöir lians hafði reist víðs vegar um ríkiðj og voru fjölskipaöar 
grískum mönnum. Auslurviö Tigrisá siéb Selevlda, allmikil borg, 
og dró drjúgum verzlun lil sín frú Iiinni fornu Dabýlon. Ilöfnð- 
borg ríkisins Aniiochia við Oroyifesá gjörðisl aðscíurstaður verzl- 
unar og auðæfa og grískra vísinda. 

En SYO fór Selevkus œttmönnum scin niörguin öðruni, að 
þeir úræltust; ósiðir og kveifarskapnr spiltu konúngsættinni, og 
sundurþykkja og deilur út af konúngserfðuin komu n'kinu á lielj- 
arþröm. Á því tíinabili gengii ýnis skalllönd undan og gjörðust 
sjálfuin sör ráðandi, l. a. m. Perganmm, Pontus og Biþynía. 
Ilinir Iierskáu Partar sellu þá einnig ríki á stofn, cr Arsaces frá 
Shyþiu varð konúngur yfir (250). Eptirkomcndur bans styTðii 
Persíu um lángan líma. 

Antiochus I!I. (Jiinn mndij 224 — 187) let sein liann myndi 
sameina að nVju alt ríki Selevkus forföður síns og stýra því með 
afii og orku. En Rómvcrjam þótti nóg um aðfarir lians, og 
þcgar þar við bæltist, aö Ilanniöal höfuðóvinur þeirra flýði lil 
hans og settisl þar að, þá hófst ófriður milli Antiochus og Róm- 
vcrja. llannibal gaf konúngi það ráð, að hann skyldi þegar 
halda liði sínu til Ítalíu, og berjast þar við Rómverja, en Anti~ 
ochus hlýddi eigi ráðum hins inikla hershöfðíngja, lieldur fór að 
eins Lil Grikklands til liðs við Æióla, cr kvartað höfðu undan 
yfirgángi Rómverja. Sýndi konúngur lílinn dug eður djörfúng í 
herför þeirri; en Rómverjar lögðu fram í móti honum allan dug 
og fylgi, sem þeirra var venja. Antiochus konúngur hélt her 
sínum til Permoþyle (Laugaskarð), og seltist þar að, en Róm- 
verjar hröktu hann þaðan, cnda \tLV A^xtiochus allur annar maður 
en Lcónídas forðum; flýöi konúngur austur á Asíu, en Róm- 
verjar fylgdu þegar á eptir (190), því að flota þann, cv Antiochus 
haföi fyrirlandi, lilþess að banna Rómverjum austurför yfirbafið, 
lögðu þeir í eyði, og bandamenn þeirra frá Rhódusey og Evmenesi 

t 

konúngi í Pergamum. A því sama ári (190) vann Liicius Scipió 
(Asiaticus) mikinn sigur á Antiochus hjá Magnesiaboi'g við Si~ 
injlusj^i J^ýdiu. Ilinn agœtí hershöfÖíngi Públius Scipió, sá er 
\ann llannibal viö Zama, hafði fylgt bróður sínum til Asíu, en 
lá veikur um þær mundir sem bardagiun stóð, og tók fyrir því 
cngan þátt í honnm; en IJannibal var suður á Fönihalandi, 
sendur þángað af Antiochus konúngi. Er það allmerkilegt, að 







LITLA-ASÍA OG SÝULAND. 


137 


hvorigur hinna nafnfrægu manna skyldi vera viðstaddur orustu 
þessa, og vera þó báðirþar eyslra og við ófrið þenna bendlaðir. 
En er Antiochus haföi beðiö þenna ósigur, felst honuni allur 
hugur og beiddist friðar, og fekk hann meö þeim kostum: að 
hann léti laus við Ilómverja ö!I lönd í TAtlu-Asiu austur að Taur- 
usfJöUum og að llahjsfíjóti, öll herskip og alla fíla, gildi œrnar 
fcbætnr, seldi þeim llannibal og fleiri nafnkenda menn íhendur, 
og selti þeim son sinn í gislíngu. þannig höfðu Rómverjar 
fengiö fólfeslu í Asíu, og meö því þeir voru jafnan sjálfum ser 
líkir, þá juku þeir drjiigum veldi bandamanna sinna, Ehódeyinga 
og Fergamums-manna, því að á þann hátt sáu þeir, að þeir 
sjálílr gætu liaft ráð og málalyktir Asíumanna í hendi sér. 

5. M ah ed onia og Gr i k lcland. 

þá er D€777etríi{s horgahijótur {FoUorlietes) flýði til Grikk- 
lands eptir orustuna við Ipsus (30Í f. Kr.), fekk hann miðlúngi 
góðar viðtökur, einkum í zXlicnuborg, en með því að hanu var 
öruggiir að skipaliði, þá tókst honum að ná yfirráöum aö nýju 
yfir Aþcnu og miklum hluta Grikklands, og jafnvel Makedoníu 
eptir dauða Kassanders (297); en Fyrrus konúngur í Epirus og 
Lýsiniahkus, er aö síöustu varð einvaldiir í Makedoníu, ráku De- 
metríus frá völdum. Einnig varð Pyrrus að rýma lönd fyrir 
Lýsimakkusi, og þá fór Pyrrus til Italíu til þess aö berjast viö 
Rómverja og freista hamíugjunnar þar í landi. Deinetríus setli 
son sinn Aníigonus Gonatas til ríkisstjórnar á Grikklandi, en 
liélt sjálfur skipaflota ti! Asíu, lil þess að leggja undir sig ríki 
Lýsimalihusar. En bonum vanst lítið á í Lillu-Asíu, og á end- 
anum varð hann að gefast upp fyrir Selevkusi; hafði Selevkus 
hann í mjúku varðhaldi, og þar lagðist Demetríus í svall og sæl- 
lífi, og stytti aldur sinn á því (284). 

Um þessar mundir komu Gallar norðan um Prahiu ogJ/a- 
hedo7iíu til Grikklands, og fóru herskildi yfir landið. Ftóle77iœus 
Ceraimus, sá er myrti Selevkus, féll í orustu móti þeim; brutust 
þeir alla leiö til Delfi; en þaðan voru þeir reknir burt, og fór 
allur þorri þeirra til Litlu-Asíu, og settu þar nýtt ríki á stofn, 
sem síðan var kallað Galataland {Galatía) 278’ f. Kr. 

Eptir burtför útlendínga þessara fekk A7itigo7ius Gonatas 
með hyggindum og duguaði lagt uudir sig Mákcdotiíu og Grihh- 






138 


MAKEDONÍA OG GRIKKLAND 


land. Við Pyrrus frá Epirus, er þa var lieim kominn fráítalín, 
álti liann í ófriði um nokkurn líma, en þess var eigi lengi að 
bíða áður Pyrrus væri drepinn í Argosborg, í áhlaupi einu, er 
hann gjörði þar á næturþeli, (272 f. Kr.), og hélt Antigonus G'on- 
atas þannigyfirráðiim þeim,erhann hafði, og stofnaði ríki í Malie-- 
doníu fyrir ættmenn sína^; hann deyði 243 f, Kr. og þótti hafa 
verið ágœtur konúngur. 

Til þess að sameina Grikki gegn útlendum árásum, og við- 
rétta aptur forna frægð, gjörðu fylkin í Alihœu (280) samband að 
nýju sínímilli, og tóku til foringja yfirsigmann þann,er Aratus 
hét. Sýndi hann þegar, að hann var all vel lil foríngja fallinn, 
enda vóx hiö AhhversTia samhand að afli og álili, og hin helztu 
fylki á Grikklandi gengu í það; en til þess að þrvsta Sp'órtu til 
félagskapar þessa, fekk /Iraíws til liðs við sig Antigonus 2. Doson 
Makedoníu konúng (233—221) og bróður son Antigonus Gon- 
atas; og var það eigi hyggilega gjört af Aratus. Reyndar gálu 
þeir kúgað Spörtu (222), en þegar Makedoníumenn voru komnir 
inn á Grikkland, þáfór a7c/cocrs7ia sambandinu að hnigna. Annað 
bandamanna félag á Grikklandi hafði einnig verið stofnað, erkennt 
var við Ætóliu, og kallað hiö œtohha sambaiid. iFtólar voru 
hreystimenn miklir, en fremur þótti þeir óvandir að siðum, og 
hugðu mest á hagsmuni sjálfra sín; var nú horfin hin forna 
frelsisást, sem áður haföi sameinað Grikki, þá er þeir voru allir 
sem einn maður gegn yfirvofandi hœttu. Aratus, sem vildi sam- 
eina alla Grikki, leitaði í annað sinn liðs hjá jMakedoníumönnuni, 
Var Filippus hinn 3. þá konúngiir þeirra, og úngur að aldri; 
hannvar ófriðsamurog metorðagjarn og varð glaður við, er hon- 
um gafst færi á að skérast í niál manna á Grikklandi. Filippus 


1) Demetrius borgabrjótur -J* 284. 

__ 

A^itigonus Gonatas *j* 243. Demetrius, 

Demetrius 2. Antigonus 2. Doson. 

Rlakedoníu konúngur 243—233. Makedoníu konúngur 233—221. 

Filippus 3.f 221 —179. 


Perseus, 179—168. 





















MAKEDONÍA OG GUIKKLAKD. 


139 


kúgaði Ætoliwnenn^ en fyrir því, að hann óttaðist alit það, er 
Aratus hafði hjá Grikkjuin, þá gaf hann honum eitur, og lét Ar- 
atus þannig líf sitt (213), en Filippus þótti maður aðverri. Með 
því að Rómverjar fóru að gjörast afskiptasamir um hagi manna 
á Grikklandi, þágjörðist FiY^ppus konúngur bandamaður Kartagó^ 
horgarmanna i hinu Öðru piinverslca striði (214—204), en Róm- 
verjar fengu Spartverja og Ætóla íliðmeð sér; þótti þá Filipp- 
%isi ráðlegast að semja frið, jafnvel þó Ahkear stæðu með hon- 
um og heföu ágætan fyrirliða þar sem hershöfðíngi þeirra Filopö^ 
men var. það heílr verið sagt um hann: aö eins og Milziades 
var hinn/?/rsíi*, ervann ó7/w Grikklandi gagn, eins hafi Filopömen 
verið hinn síöasti^ er þaö gjörði. Epamínondas var fyrirmynd hans, 
enda var hann honum líkur í mörgu. |>egar Araius var fallinn 
frá, varð Filopömen Akkeum og sambandsmönnum þeirra bæði 
sverð og skjöldur og vann mörg frœgðarverk. Ilann varumsíðir 
handlekinn í ðlesseniu og dó þar af eitri (183 f. Kr.)h Eplirað 
Filippus konúngur liafði samið frið við Rómverja, reyndist hann 
þeim þó ótryggur, og beitti vopnum við þá. En er Rómverjar 
höfðu lokið hinu öðru púnversha striÖi sendu þeir lið lil Grikk- 
lands; hét foríngi fyrir því liði Tiius Quinctiiis Flaminínus, hinn 
vaskasti maður; vann hann signr á Filippusi við Kynoskefalœ í 
Þessaliu (197 f. Kr.) og kúgaði hann til að játa því, að Grikkland 
skyldi vera frjáist, eöa með öðrum orðum, að Filippus læki setulið 
sitt burt úr borgunum á Grikklandi, til þess að Rómverjar gætu 
sjálfirsett þángað aptur setulið. þegar Ætólar, sem lengihöfðu 
verið bandamenn Rómverja, snerust í móti þeim og fengu Ánti- 
ochus 3. Sýrlands konúng í lið með sér, þá var þeirra frelsi lokið, 
og þeir urðii einnig Rómverjum háðir (189 f. Kr.). 

Eptir Filippus B. kom sonur hans Perseus til ríkis í Make- 
doniu (179—168). Ilann var engu minni óvinur Rómverja, en 
faðir lians haföi verið, og sagði þeim stríðá liendur, þegarhann 
sá sér fært. Yarðist hann þeim 4 ár af miklum dugnaði, og vann 
nokkrum sinnum sigurá þeim i orustum. Loks sendu Rómverjar 
lil Makedoníu Æmilíus Paulus hershöfðíngja, son þess hins nafn- 


1) þaö er víst, að þeir Eanníbal og Fílopömen önduðust á einu 
ogsamaári, og sumir sagnaritendur segja, að Publ. Corn. Scipio 
hafi þá einnig dáið, en aðrir telja það óvíst. 




140 


MAKEDONÍA OG GRIKKLAND. 


kenda rœöismanns, er féll í orustunni við Cannœ móli Uaunibal. 
liessi Æinilius rauUis var ágœtiir maður sem faðir hans, og skipli 
fíjótt iini þegar hann var tekinn við hersljórn móli Perseusi. 
Fundur þeirra varð hja Pydnaborg (168) og fengu Ilómverjar þar 
sigur, cn Perseus fiýði út í eyjar; þar var hann handtekinn og 
scttur í fjötur og nuttur til Ilómaborgar. Yar haidin vegieg sigur- 
helgi í borginni, þá er Æmilius Paulus kom heim aptur; sat 
Perseus þar í fángelsi og dó skömmum tíma þareptir; en I\]ake- 
donía komst undír yfirráö Ilómverja. Nokkru síöar reis sá maður 
upp í iMakedoníu, sem .InJm/rus het, og var skilmíngamaður; hann 
þóllist vcra sonur Perseus konúngs, og vakti óeiröir í landinu; 
en sá varð cndirþará, Qmnlm Cœcilim Metcllm{MactdQnicui)i 
vann sigur á honum og handtók hann, og gjöröi Mahecloniu að 
Tómversíiu sliatílandi (148 f. Kr.). 

llin alikversliu bandafylki höfðii engan þátt tckiö í ófriðn- 
um miili Ilómverja og Makedoníumauna, og gátu þ\í búizt við 
að lifa í friöi óáreitt af Rómverjum. En Ilómverjum stóö stuggur 
af samheldi Akkea og felagsskap og þóttust sjá fyrir, að hinn 
forni manndómur Grikkja mundi vakna aptur og þjóöin brjótast 
undan annarlegum yfirráöum; þess vegnabeittu þeir öllum brögð- 
um til þess aö kœfa lil fulls og alls [jann litla neista, sem enn 
liföi eptir af grískri frelsisást og grískri manndáö. , þannig boð- 
uöu Uómverjar alla hina helztu menn og merkusta meðal Akkea, 
þúsund aö tölu, til Rómaborgar, lil þess að gjöra þar grein fyrir 
gjöröum sínum meðan ófriðurinn stóö viö Makedoníumenn. Akkear 
gjörðu eins og fyrir þá var lagt og fóru til Ítalíu, var hinn nafn- 
kendi gríski sagnaritari Polybíus einn á meðal þeirra; var nú 
bœði sagnafróðleikur og önnur vísindi á fallanda fæti hjá Grikkj- 
um, eptir því sem þjóðfrelsi þeirra fór hnignandi og Rómverjar 

r 

bældii þá undir sig. þegar Akkear komu til Italíu, sviku Róm- 
verjar þá í Irygðum og höfðu þá í varðhaldi, og að seytján ár- 
um iiönum feiigu þeir loksins heimfararleyfi lil Grikklands, sem 
þá lifðu eptir, og voru ein þrjú hundruð manna. En meðan á 
þessu stóð, höföu Rómvcrjar gjört altsem þeir gátu, til þess aö 
glœða og ala úlfúö og sundurlyndi með Akkeum sín á miili; 
kom þeim það nú í góöar þarfir, aö margir af Grikkjum voru sér- 
plægnirmenn og skorti hreina og fölskvalausa ást á œttjörðu sinni; 
og sá ókostur Grikkja kom fósturjörðu þeirra um siðir á kaldan 





MAIŒDONÍA OG GRIKKLAND. 


141 


klaka. fegar tími þótti til kominn létiist Rómverjar myndn 
miðla málum milli Spörtu og Akliea, en \orii þá svo harÖir í 
kröfum af Spartverja hendi, að eigi var hugsandi lil sœtta. 3Ie- 
tcUus hélt her manns inn í landið frá Makedoníu og var sigur 
sæll, en árið 146 f. Kr. tók Lucius JJiínimius, ræöismaður, við 
herstjórn eptir Metcllus, og hann vann fullan sigur á Diæusi her- 
foríngja Akkea í nánd við Kormpuborg. Sú borg var þá fjöl- 
mennust og auðigust allra borga á Grikklandi, en Múmmius lagði 
hana í eyði með báli og brandi, drap karla, en seldi konur og 
hörn mansali, og rœndi þaöan og flutti til Rómaborgar ógrynni 
af gulli og gersemum og alskonar litmyndum og steinniyndum, 
er þar vorii saman komnar, en sem Múmmius manna sízt haföi 
vit á að meln, eins og sjá má af því, aö hann skipaöi mönnum 
sínum, ef nokkurl af þeim listaverkum, er þeir þá fluttu burt, 
skemdist á leiðinni, þá skyldu þeir láta gjöra annað jafn golt 
í staðinn. J>etta hið sama ár var Grikkland gjört að rómversliu 
skattiandi og kallað Aliliaja, þannig var frelsi Grikklands liðið 
undir lok, en leifar hinna fornii vísinda og lisia, sein fyrrum 
gjörði Grikki svo fræga, vorii þáenn eptir í hinu rómverska skatt- 
landi og höfðu mjög mikil áhrif á mentun sigurvegaranna. 


4. EyÖtng Kartag óhorgar. 

(Uiö þriðja púnverska stn'ð, 149—146 f. Kr.). 

Meðan þau tíðindi gjörðust á Grikklandi, er nú voru sögð, 
var nýr ófriður kviknaður með Rómverjum og KaTtagóhoTgar- 
mönnum. ölasinissa Númidíukonúngur var mikill vin Rómverja, 
eins og áöur er sagt, og skákaöi í því hróksvaldi, og svældi lönd 
undan Kartagóborgarmönnum; kærðu þeir þann yfirgáng fyrir 
Rómverjum, en fengii enga réttíng á sínum málum. þar kom 
um síðir, að Kartagóarmenn freistuðu að reka réttar síns sjálfir, 
og áttu vopnaviðskipti við Masínissa; en þó hann vœri þá hníginn 
á efra aldur — hann var þá nírœður — þá varð hann þeim yfir- 
sterkari, og gjöröist þá svo umsvifamikill íAfríku, að Rómverjum 
þólti nóg um aðfarir hans og réðu það af, að skerast sjálfir í 
leikinn. Ilinn forni fjandskapur lil Kartagóborgar kviknaði að 
Dýju hjá Rómverjum, og þó nokkrir hinirhygnari menn í Róma- 
borg, og þar á meðal Scipió Nasica fremstur í flokki, teldu það 
óráð, að leggja Kartagóborg í eyði, fyrir því að Rómverjar myndu 










142 


EYÐÍNQ KAUTAGÓBOaGAR. 


falla til aðgjörðaleysis og sæilífiSj er óvinir þeirra va?ru allir að 
velli lagðirj þá fylgdi hinn skapharði, ósveigjanlegi öldúngur 
Mai'Ms Porcívs Cató {Censorím) því svo fast fram, að Kartngó- 
borg væri eydd með öliu, og aiíur þorri manna var honum sam- 
dóma, að afráðið var, að svo skyldi vera, sem þeir Caíó vildu. 
Yoru nú sendir tveir ræðismenn með mikinn her og flota til 
Útica; sú borg er lítið eitt norðar en Karlagó; gjörðii þeir 
Kartagóborgarmönnum þaðan orö, og buðu þeim, að selja af 
hendi öll vopn og hernaöaráhöld. Kartagóborgarmenn þorðu eigi 
annað en gjöra sem fyrir þá var iagt, og fengu Rómverjum í 
hendur vopn sín og skipaflota allan. En Rómverjar létu sér það 
eigi lynda, heldur buðii þcim þar á ofan, að flytja bygð sína um 
2mílur inn í landið ogtaka sér þar bólfestu, meö því aö afráðið 
vœri, að rífa Kartagóborg niöur tii grunna. ^ð svo harðýðgis- 
legum kostum gátu Kartagóborgarmenn með engu móti gengið, 
og kusu heldur, að verjast meðan auðið yrði og falla með dreng- 
skap. Varð nú þjóðin öll sem einn maðiir hæði að vilja og að 
framkvœmdum; konur og karlar, gamlir menn og úngir hjáipuð- 
ust að, og gjöröu sér verjur og vopn, og það með slíkum ákafa 
og eljan, að á skömmum tíma voru þeir orðnir allvel byrgir að 
hvorutvcggja, þótt þeir heföu áður lálið vopn sín af hendi til 
Rómverja. Nú laust iipp ófriðinum (149 f. Kr.). Róniverjar 
sóttu að borginni með ógrynni liðs, bæði á sjó og landi. Borg- 
armenn tóku djarflega í móti og hröktu Rómverja af höndum 
sér, hvað eptir annað. Gekk svo á þriöja ár, þar til er sá mað- 
ur tók Yið herstjórn, er hét PúbUus Cornelíus Sci'pió,'^ sonur 
Æniilius Paulus þess, er vann Makedoníu, en kjörsonur Scipios, 
sonar þess, er vann ílannibal viÖ Zama. Hann var þá úngur að 
aldri, en reyndisl brátt hinn vitrasti maður og mesti hershöfö- 
íngi. llann settist nú um Kartagóborg, og sótli hana af miklu 
kappi. Borgin stóð við sjó á nesi einu framanverðu. Scipió lét 
setja garð mikinn þvert yfrum nesiö fyrir ofan borgina, til þess 
að banna alla aöflutnínga þángað af landi ofan, og annan garð lét 
hann hlaða fyrir ofan hafnarmynniö, til þess að eigi yrðu heidur 
vistir fluttar sjóleið til borgarinnar; en jafnskjótt grófu borgar- 

1) Ilann er optast nefndur Scipió Æmilíanus, og Scipió Afrí- 
canus hinn ýngri {minor), til aðgreiníngar frá Scipió Afrícauus 
hinum eldra {major), er vann Hannibal við Zama. 







EYÐÍNG KARTAQÓBORGAU. 


143 


menn skurð á öðrum stað fram til sjdfar, oggátu þannig dregið 
að ser vislir frá fjarlægum stöðum, því að alt land unihverfis 
Lorgina var í höndum Scipiós. Borgin var girt þreföldum múr- 
veggjum; í henni miðri var hœð nokkur og þar á kaslali, er hét 
Byrsa. Eptir lánga umsát og ótal atlögur náðu Rómvcrjar inn- 
göngu f borgina; vörðust borgarmenn sem óðir væru, og varð 
þar ógurlegur aðgángur úti á strætum og inni í húsum; þábauð 
Scipió að bera eld að húsum og kveikja í borginni; læsti eldur- 
inn sig um alla borgina, og þannig var bariztí sex daga og sex 
nætur, svo aldrei varð hlé á; á hinum sjöunda degi voru Uóm- 
verjar loksins komnir að kastalanum; varð þá enn ógurlega hörð 
hríð til þess er 50 þúsundir manna, er í kastalann höfðu flúið, 
gáfust upp og beiddu sér griða, voru þeir síðan seldir mansali, 
en annar borgarlýður var fullinn fyrir báli eður brandi; er það 
sagt, að í Kartagóborg hafi alls verið um 700 þúsundir manna, 
áður Rómverjar komu. Borgin brann til ösku á 14 dögum. ílið 
rómverska ráð bauð Scipió, að lála jafna yfir allar rústir, svo að 
eigi sœist, að þar hefði nokkru sinni menn búiö er borgin stóð; 
segja menn, að Scipió hafi svo gjört, en lagzt hafi það í hann, 
að þegar Rómverjar heföu eigi iengur útlenda óvini að hræöast, 
þá myndu óspektir kvikna innanlands meðal sjálfra þeirra; og 
kom það fram síðar. I>annig leið hin auðuga og víðfrœga Karta- 
góborg undir iok, og þjóö sú, er þar haföi búið, hvarf með öllu 
úr augsýn lifandi manna (146 árum f. Kr.). 


5. ófri ður V ið yiriaius og við Numanzíumenn. 

það var siðvenja Rómverja, að stýra skattlöndum sínum heim- 
an frá Rómaborg og scnda þángað valdsmenn eða skattlands- 
stjóra, eptir því sem þurfa þótti. Valdsinenn þessir kúguðu skatt- 
löndin stórum og fénettu þau á allar lundir. Frá skattlöndunum 
beimtuðu Rómverjar fjölda manns lil liös við sig í allar orustur; 
en hins vegar höfðii skattlendíngar lítil eða engin réttindi gagn- 
vart Rómverjum; hvernig sem með þá var fariö, sáu þeir engan 
kost á að ná rétti sínum, því að dómaravaldið var í höföíngjanna 
höndum í Rómaborg, og engan rétt hjá þeim að hafa. þau einu 
úrræði, er þeir þannig höfðu, voru, að grípa til vopna gegn Róm- 
verjum og verjast yfirgángi þeirra og rángindum, meðan auðið 
varð. 




I 


144 ÓFRIÐUR VIÐ VmÍATUS OG NL'MANZÍUMENN. 

Bæöi undan og eptir aö Róniverjar lögöii Kartagóborg í eyöi, 
áltu þeir í ófriði miklum vestur á Sjmni og í Lúsifaníu, (er nú 
heitir Porití^aZ), og lögðu þar undir sig lönd ogborgir; ogþóþeir 
beittu alstaðar brögðum og svikum, þá var þaö, ef til vill, hvergi 
eins og þar vestur. Einn af hershöföíngjum þeirra, sá cr hét 
Galbuj fór ófarir miklar fyrir Lúsitamumö^inuin (151); en Róm- 
verjar hefndu sín ári síðar og kreptu svo aö landsmönnum, að 
þeir beiddust friöar. Galba vildi nola sér neyö þeirra og hefna 
sín, hefir fagurgala mikinu í frammi og segir þeini, að það sé 
ófœrt að þeir búi í svo hrjóstrugu og ófrjófu landi, og vísarþeim 
lil bólfeslu þrjú héröð, cigi samföst, heldur nokkuð langt hvert 
frá öðru; þar voru landkostir miklu betri. Félliist menn a það, 
og uröu margar þúsundir nianna til að flytja sig þángað og setj- 
ast þar aö; en cr þá varði sem minst kom Galba þángað með 
her manns og drap hvern á fætur öörum, sem hann náði tii. 
Cató gamli, er jafnan var vinveittur Spánverjumj kæröi Galba í 
Rómaborg iim þetta níðíngsverk, en eigi er þess getið, að hann 
fcngi refsíngu fyrir. 

Einn af þeim fáu Lúsitaníumönnum, cr undan komust, þá 
er Galba sveik þá sem mest, hét Yiriatus; hann gjöröist nú 
foríngi landa sinna, og varö Rómverjum einbver hinn skæðasti 
niótstööumaöur og sárbeiUasti, er þeir átlu nokkru sinni við að 
skipta. Ilann var ölium þeim kostum búinn er prv'ða ágœtan 
foríngja, og binir rómversku hershöföíngjar fóru hverja óförina á 
fætur annari fyrir honum; gekk svo í 10 ár, þar til er ServiUus 
Cœpíóy rœöismaður, loksins lét myroa hann sviksamlega (140 f. Kr.). 

Um þær mundir hófslófriður Rómverjaviö borg þá, er Nú- 
manzia hét, og sem er frœg orðiu af vörn sinni gegn þeim. Sii 
borg var norðariega á Spáni (í Kastiiíuseni núheitir), og beldiir 
fámenn. Rómverjar höföu þar upptökin sem víöa annarslaöar. 
Árið 137 f. Kr. umkríngdu Númanzíumenn hinn rómverska ræðis- 
mann HostiUus Mancínus og ait hans lið (20000 manns) þar i 
fjöllunum, og heföi þar veriö útgjört um þá alia, eí Númanzíu- 
inenn heföu eigi af göfuglyndi gefiö þeim iíf og grið eptir beiðni 
þeirra. En ráðiö í Eóm viidi eigi beyra talað um grið eða frið; 
var þá Scipíó ÆiniUa^ius sá, er Kartagóborg hafði unnið, og 
þólli þá frœgastur allra manna, sendur vestur á Spán til að jafna 
á þeim. Ilann settist um Nú?nanziu og varnaði borginni að- 





TÍBEUÍUS SEMPRÓNÍUS GRACCnuS. 


145 


flutnínga; eu er luingrið þrýsti að borgarmönnum fyrirfóru þcir 
sér allii’j lil þess að komast cigi a vald Rómverjaj og Scipíó hitti 
þar engan mann á lífi, er hann tók borgina 133 árum f. Kr, 
f>annig leið Númanzia undir lok eptir 5 ára vörn. 

Tíberíus Sempróníus Gracclius. 

Forðum höfðu höfðíngjar Rómverja (Palricii) því nær einir 
ráðið öllum hinum helzlu málefnum hins rómverska þjóöveldis, 
en eptir margar og mikiar óeiröir var þeim yfirráðum höföíngj- 
anna lokið. Lýöurinn (Plebeii) hafði fengið mikil völd í hendur, 
og á þíngum var atkvœði hins fátæka eins gilt og golt eins og 
atkvæði hins ríka. iMismunur sá, er fyrrum hafði átt sér stað 
milli höfðíngjanna og alþýöunnar, var þannig orðinn næsta þýð- 
íngarlítill; en hins vegar kom aptur upp mcðal Rómverja annar 
og nýr höfðíngja flokkur, er nefndist Nobiles eða Optímates (eðU- 
bornir menn, abalsmenri)* það voru þeir menn, er voru afkom- 
endur hinna œztu embættismanna hjá Rómverjum, bæði af Pa- 
tricia- og Plebejaflokki. feir, sem vildu komast lil hárra embætta 
og meioröa, urðu aö halda stórveizlur og leika, og verja til 
þess ærnu fé, því að alþýðan heimtaöi slíkt með sjálfskyldu af 
hverjum þeim, er vildi ná hylli hennar og atkvæði á þíngum, 
þegar til kosnínga kom. þannig höfðu auðmennirnir, sem gátu 
staðizt þenna mikla kostnað, bœði ræðismannsembællið og önnur 
hin œztu völd eingöngu í höndum sér, og með því nú aö auð- 
urinn var hinn heizti og beinasti vegur til upphefðar, þá lögðu 
þessir menn mesta slund á að safna honum; þeir féflettu þaii 
skattlönd, er þeir voru yfirskipaðir, og höföu þjóðjarðir allar (ager 
^blicus) í höndum sér. Gagnvart auömönnum þessum var hinn 
efnalilli alþýðumanna flokkur, er óðum fór vaxandi; því að hinir 
fátækari jarðeigendur uröu sniátt og smált sökum skulda að láta 
af hendi jarðir sínar til hinna ríku, flosnuðu siðan upp og kom- 
ust á Yonarvöl. í Rómaborg var saman kominn fjölmennur al- 
þýðnmanna flokkur, er enga atvinnu haföi, og liföi af því, sem að 
hendi barst í það eður það skipti af hendíngu einni, ellegar af 
því, sem höfðíngjarnir (Optimales) gáfu honum, er þcir vildu fá 
atkvœði hans á kjörþíngum; þessi múgur manna, sem engu hafði 
fyrir að fara, var auðfenginn til hverra stórræða sera vcra skyldi, 
ef hann hélt að kjör sín myndu þá batna á einhvern veg. þannig 

10 



14G 


tírií:ríus skmpuóníus gracchus. 


var veitíng allra hinna œztu embætta, bæði lieima í Rómaborg 
og úti um skattlöndin, orðin að eins konar kaupum og sölu; alt 
var undir því komið, hver bezt gat unnið alþýðu múgann með 
fagurgala og fémútum; en þegar svo var komið, þá lá eigi ann- 
að beinna við, en að öll þjóðmálefni enduðu annaðhvort með 
stjórnleysi eða með einvaldsdæmi, hvenær sem einhver maður 
með nógum auði og nógum vitsmunum risi iipp, er hefði lag á 
að hagnýta sér hylli og fvigi alþýðunnar. Einu úrræðin til þess 
að koma þjóðmálefnum Rómvcrja aptur í rélt horf og löglegt, 
virtust reyndar vera þau, aö takmarka nokkuð auð og veldi höfð- 
íngjanna, en hefja og efla alþýðumannaflokkinn með því, aöveita 
honum hlutdeild í þjóðjöröiinum, enda virtist öll sanngirni mœla 
meö því, aö svo væri gjört. 

I>að voru þessi úrræöi, sem Tiberius Semprónius Gracchus 
vildi grípa til, þá er hann hafði hugfcst að endurbæta kjör Róma- 
lýðs. Ilann var eöliborinn maður og þannig einn af höföíngja- 
flokknum. Móðir hans hét Cornelia og var dóttir hins nafnfræga 
Scípiosj þess er vann Hannibal við Zama; hún vareitthvert hið 
mesta kvennval á sinni tíð, og það er sagt, að einn af Egypta- 
lands konúngum haQ beðið hennar, en hún synjað þeim ráða- 
hag, til þess hún gæti því betur slundaö uppeldi sona sinna, 
þessa sera nefndur var og hins, er Cajús hét og var ýngri þeirra 
brœðra; hún haföi verið gipt manni þeim, er Tiberius Gracchus 
hét, ágætum höfðíngja í Rómaborg; systir þeirra bræðra hét 
Semprónia^ hún var gipt Scipió ÆmiUanus þeim, er vann 
Kartagóborg. Tíberíus Sempróníus Grachus fór úngur í hernað 
og fekk ágætan oröslýr; hann var vilur maður og vel lalaður á 
þíngum, manna göfuglyndaslur, og ástsæll mjög af allri alþýðu. 
Með öllum þessum mannkostum gat hann búiztvið, að komasttil 
hinna æzlu valda og nietoröa í Rómaborg, en göfuglyndi hans 
og mannúð knúði hann til að freista endurbótar á ástandi ríkis- 
ins og kjörum landa sinna, þótt hann sæi fyrir, að slíkt myndi 
valda sér hinu mesta hatri af öllu stórmenni og hinum ríkari 
mönnum, og jafnvel ofsóknum og dauða. 

Árið 134 f. Kr. varð hann alþýóuforingi [tribunus plehis)^ 
og úr því hann hafði fengið það embætti á hendur, þá var það 
skylda hans að vaka yfir réttindum alþýðunnar gegn höfðíngja- 
valdinu. Bar hann þá jafn skjólt upp það lagafrumvarp, að gjöra 




TÍBiíRÍUS SEMPRÓNÍUS GRACCÍIUS. 


147 


jafnari skipli á öllum þjóðjörðiim. fjetta nafnkenda frumvarp 
hans var kallað: alcralögm [hx agvaria), Eplir frumvarpi þessii 
niátti enginn borgari hafa meiralandaf þjóðjörðum tiliimráða en 
sem svaraði 500 daga plóglandi; en það sem þá varð afgángs, skyldi 
nákvœmlega mælt af nefnd manna, ogsíðan skyldí því skipt með 
hinum fátækari borgurum, en ríkissjóðurinn endurgjalda þeim, 
er mistu nokkurs í við þá tilbreytni. Tsú urðu ríkismennirnir, en 
einkiim öldúngarábið, uppvœgir. Alþýðan hinsvegar lók hörðum 
höndum í móti, og lét engan bilbug á ser ílnna, svo að höfðíngj- 
arnir tóku það eina fángaráös, er þeir höföu, lil þess að frum- 
varp Graccliusar yrði eigi að lögum, og það var, að fá einn af 
alþýðu foríngjum, þann er Octavím hét, í liö með sér til að mœla 
í gegn frumvarpinu. Gracchus leitaðist við á allar lundir, að fá 
hann til að skiljast eigi við sig í þessu velferðar málefni þjóðar- 
innar; en Octavíus var ósveigjanlegur. Nú er Gracchus sá, að 
liann gat engan veg þokað Octavíiisi, þá greip hann til þess ó- 
yndisúrræðis að brjóta lögin: haun bar fram þá uppástúngu, að 
svipta Octavíus alþýðuforíngja valdi. {>^0 var reyndar eini vegur- 
inn til þess að frumvarpi hans yrði frarngengt, en það var laga- 
brot engu að síður. Var þá stefnt þíng, og á því þíngi var 
Octavíus sviptur völdum. því næst var frumvarp Gracchusar í 
lög tekið, og mcnn kvaddir í nefnd lil að skipta löudum; voru 
þeir brœður Tiberim og Cajm oddvitar í nefndinni. Ráðiö og 
ríkismennirnir gjörðu hvað þeir gátu til þess að spilla vinsæld- 
um Tíberíusar hjá alþýðunni; varð hann fyrir þá sök, að bera 
npp Oeiri frumvörp til nýrra iaga, lil þess aö missa eigi hylli al- 
þýðunnar, sem einatt hefir reynzt næsta stopul. fannig stakk 
hann upp á því, að auður sá hinn mikli, er Altalm hinii þriðji, 
konúngur í Fergamurrkj hafðí gefið Rómverjum cptir sinn dag 
(ásamt rneð ríki sínu), skyldi tekinn úr ríkissjöði, og fenginn hin- 
um efnaminstu borgurum, til þess aö kaupa sér fyrir ýms áhöld 
og akuryrkju tól; og fleiri nýmæli hafði hann i hyggju að bera 
fram, er bæta skyldu kjör hinna fátæku meðal lýðsins. Til þess 
að koma öllu þessu í kríng, og fá þá stjórnarbót leidda til lykla, 
er Tiberíus hafði byrjað á, var honum því einkar áríðandi, að 
geta haldið alþýðuforíngja völdum næsta ár. Sá dagur kom, 
að kosnir skyldu alþýðuforíngjar að nýju. Hinn fyrsta dag, er 
kosið var, fór allt vel og Tíberíus fekk flest atkvæði, en þálýslu 

10 * 


148 


TÍBEIUDS SEMPRÓNÍUS GRACCUUS. 


inólslöðumenn hans yfir því, að kosníngar væru ógyldar, og varð 
þá að hœlta við svo búið. Tíberíus sá að óvinir hans voru til 
als búnir; gekk hann þá meðal lýðsins, og hafði börn sín með 
sér, og hét á menn lil fylgdar við sig og liöveizlu. Daginn eptir 
varaptur gengið til kosníngar, var þíngið allvel sólt, en þó voru 
margir af vinum Tíberíusar \ið kornhirðíngu á landsbygðinni og 
eigi viðstaddir. j>íngiö var háð undir herum himni fyrir neðan 
CapiíoJiu7n, en öldúngaráöið sat á fundi þar allnærri og heyrði 
alt, er fram fór á þínginu. þeir sem voru mestir ákafamenn 
meðal ráðherranna skoruðu á ræöismanninn, aö neyta valdsins 
og hleypa upp þíuginu, en hann kvaðst eigi vilja stofna tilvand- 
ræða, I>á stóð upp sá maður, er Scipió Nasíca hét, og var œztl 
prestur (pontifex 7naximus) Rómverja og mælti: »rœðismaðurinn 
svíkur lýð og land ; fylgi þeir mér, sern vilja frelsa hvorttveggja!« 
í>ustu nú ráðherrarnir og þeirra föruneyti þángaö sem þíngið stóð, 
og allir voru vopnlausir fyrir, en ráöherraflokkurinn hafði kylfur 
og ýms barefli að vopnum. Tvíslraðist allur þíngheimur, en 300 
manns féllu og Tiberius Gracchus einn á meöal þeirra (133 f. 
Kr.); var líki hans kastaö í Tíberá, eins og hann heföi veriö ó- 
bótamaöur. Scipió Nasíca varð eigi vært í Rómaborg eptir þessi 
tíöindi, og andaðist litlu síðar austur í Asíu. 

I>að rœöur að iíkindum, að slíkt glæpaverk seni þetta, aö 
drepa alþýöuforíngja, er eptir rómverskum lögum var uheilagur 
og friðhelgurfl, myndi eigi sefa heldur æsa þann flokkadrátt, er 
átti sér slaö i Rómaborg, og sem svo mikil brögð voru að, að 
lil mestu þjóövandræða horföi. Ilöfðinqjar^iir hélu hverir öðr- 
um aö fylgjast enn betur en áður aö hverju máli; undir því var 
allur hagur þeirra kominn. í>eir höföu enn, því nær einir, í 
höndum sér öll hin æztu embælti, ríkistekjur, skaltlöndin og 
dómsvaldiö, og það var einkum þetta síðast nefnda, er olli því, 
að hvað sem þeir höföust að, þá var þeim aldrei refsað, því að 
dómendur voru allir af þeirra flokki. En hins vegar efldist einnig 
alpýðuflo'kliurimi í Rómaborg og jókst stórum við það, að fjöldi 
manua af Ílalíu og úr skatllöndunum, sem þótti sér misboðið af 
yfirdrotnan höfðíngjanna, gekk í liö með honum og fekk á ýmsa 
vegu hlutdeiid í borgararéttindum hans. 

Scipió Æmilianus var oddviti alls stórmennis í Rómaborg 
um þær mundir, og víðfrægur af sigri sínura yfir Kariagóborg 




TÍBERÍUS SEMPRÓNÍUS GRACCHUS. 


149 


og Númanziu; hann var alþýðunni mjög mótsnuinn, og er liann 
frétli lát Tíberíusar Graccbusar mágs síns, þótti bonum það orðið 
að maklegleikum. Eptir að hann kom heim til Róms frá Nú- 
manzíu, kom hann því til leiðar, að menn gáfu frá sér að skipta 
þjóðjörðunum eptir frumvarpi Gracchusar; en því staríi hafði verið 
haldiö fram, þó Gracchus sjálfur væri látinn. Skömmu síðar fundu 
menn Sci^ié einn morgun veginn í rekkju sinni (129 f. Kr.). 

það var þessu næst, að Cajus Gracchus, bróðir Tíberíusar, 
hófst upp til mótslöðu við höfðíngjaflokkinn í Rómaborg, og lók 
þar lil óspiltra málanna, er bróðir hans hafði orðið frá að hverfa. 
Ráðherrarnir höfðu niikinn ótla af Cajusiy fyrir því, að hann var 
enn mciri ákafamaður en bróðir hans og allra manna málsnjall- 
aslur. I>ess vegna var hann sendur lil Sardínareyjar (126), og 
var þar féhirðir (Quœstor) við herinn. Ári síðar bar Marhus 
Fulvms FlaccuSj ræðismaður, og mesli alþýðavin, það frumvarp 
fram, að allir búendur á ftaliu fengi rómvcrslcan horgararett; 
en öldúngaráðið í Róm kom Fúlvíiisi af sér um tíma, mcð því 
að senda liann með lið til IHassilíu íGalIíu, erhaföi beðið Róm- 
verja liðveizlu gegn árásum Galla þar í nágrcnninu; gekk hon- 
um sú för allgreiölega, og frá þeim tíma var það, að Rómverjar 
eiguuðust suðurhluta Gallín, næstan Alpafjöllum, er þeir kölluðii 
shaittandió (Provincia), Oeirðirnar heima í Rómaborg mínkuðu 
eigi fyrir það, þó þessir menn vœru sendir burtu; og þegar 
minst varði, kom Cajus Gracchus heim frá Sardínarey, og hafðí 
tekið heimfararleyfið hjá sjálfum sér. Varö hann nú alpýðufor- 
ingij tvö árin, hvert eptir annað (123, 122), og gekk fast fram 
í því, að eyða ofríki höfðíngjanna. Ilann fekk ýmsum nvjum 
lögum tii leiðar komið, er miðuðu til að bæta kjör alþýðunnar; 
hann tók dómsvaJdið frá ráðinu, og fekk riddurunum það í hendur; 
og urðu þeir upp frá því einskonar stétt út af fyrir sig, mítt á 
milli alþýðunnar og ráðsins; þó voru þeir öllu fremur höfðmgjun- 
um háðir; þeir IiöfÖu rikistekjurnar að léni og guldu leigu af, 
hOfðu þeir jafnan ærið fé undir höndum, og máltu sín þess vegna 
mjög mikils hjá þjóðinni. 

Öldúngaráðið sá nú, að eigi mátti svo búiö standa, fyrir því 
bcitti það brögðum, og fekk einn af alþýðu foríngjum, þann er 
Marhus Livíus Drúsus hét, til þess að gánga enn frekar í uppá- 
slúngum sínum, en Cajus Gracchus hafði gjörl. þannig vildi 




150 


TÍBKRÍUS SEMPUÓNÍUS GUACCHUS. 


Cajus láta stofna tvær rómverskar nýlendur, alþýðunni til gagns, 
en þá fór Drúsus því á fíot, að stofnaðar yrðii 12n5’Iendur. Ál- 
þýðan, sem allajafna var hviklynd og skamsýn, snerist þá frá 
Cajusi, og kaus hann eigi til foríngja síns næsta ár, og þá var 
ekki vandfarnara við hann úr því, en hvern valdalausan mann, 
Ó^imiuB ræðismaðiir, og mesti óviuur Cajusar, tók til þess valds, 
er hann þá hafði, lét menn vopnast, og veitti þeim Fúlviusi og 
Cajusi aðgöngu. I>ar féll Fúlvíus og 3000 manna með honum. 
Cajus Gracchus fíýði imdan og lét einn af þrælum sínum veila 
sér bana (Í21). Ilöfðíngjarnir fögnuðu mjög sigri þessum, og 
Ópimíus lét í minníngu hans reisa hof mikið, sem eignað var 
gyöjunni Concordíu (eindrægnisgyðju); en hér mátti segja sem 
optar: að skamma slunð verður hönd höggi fegin. 

Cajus Maríus. 

Cajus Maríus hefir maður heitið; hann var frá borg þeirri, 
er Á7'pmu7n hét; það er skamt fyrir sunnan Róm. Mai'ius var 
lítillar œttar og ólst npp við fátækt og harðrétti, og fór allrar 
þeirrar fræzlu á mis, sem þá var títt að veila ríkra mannabörn- 
um. Frá barnæsku kyntist hann allri þeirri ánauð og niöurlæg- 
íngu, er aiþýðan mátli sæta af höföíngjunum; snemma var 
hann ákafamaðiir mikill í skapi, metorðagjarn, harðgjör í öllu, og 
ól ramma heipt í huga til höföíngjnnna. Dans er fyrst getið við 
hernað á Spáni, undir forustu Scipiósy þá er Númanzía var unnin; 
fekk hann þar svo mikið orð á sig af hreysti sinni og framgöngu, 
að Scipió lét sér þau orö um munn fara, að sá tími mundi koma, 
að Kanws kæmi í sinn stað og yrði æztur hershöfðíngi Rómverja, 
Marius fesli þau orÖ í huga sér. Ilann varö þvínæst alpýöuforingif 
og meðan hann hafði þau völd á hendi, undraðist margur það 
þrek og þann dugnað, er hann þá lagði fram, því að ekki var 
við smámenni að etja, þar sem höfðíngja flokkurinn allur stóð í 
móti. þó tókzt honum smátt og smátt, að komast til hinna œðri 
valda, hversu sem höföíngjarnir reyndu að afstýra því, þángað til 
að óciröirnar við Júgarta (frá 112—106) veittu honum sigur 
yfir þeim. 

Nú víkursögunni suður til Afrilcu, Masinzssa konúngur hinn 
gamli var fyrir löngu liðinn uudir lok; Micipsa konúngur, sonur 
hans, var ogdáinn, en eptir hann voru komnir til ríkis synir hans 




CAJOS MARÍUS. 


151 


tveir og bróður sonur sá, er Júgúrta het; hann var einhverhinn 
mesti ódrengur; hann vildi einn raða ríki í Númidíu og lét því 
myrða báða þá frœndur sína. Rómvcrjar höföu átt viðskipU við 
Númidíu konúnga síöan á dögum púnverska stríðsins, og skár- 
ust þess vegna í málið. Rómverskur her var sendur UI Númidíu, 
en Júgúrta mútaöi hershöfðíngjum og samdi frið við þá með 
góðum kostum (111 f. Kr.). f)á reis sámaðurupp, er ^lem^mus 
hét og var alþvðuforíngi; hann leiddi mönnum fyrir sjónir, hversu 
svívirðilega höfðíngjunum fœrist; þeir léli Júgúrta múta sér og 
gjörðu þjóðinni hina mestu vanvirðu; krafðist Memmius, að Jú- 
gúrtu vœri boðið, að koma lii Rómaborgar og segja, hverjir þeir 
vœru, er dirfst hefðu að þyggja mútur. Júgúrta kom til Róms, 
sem honum hafði vcrið boðið, en þar tókst þá eigi betur til en 
svo, að hann kom fémútum fyrir sig, og ekki varð af ransókn 
yfir þeim mönnum, er grunaðir voru um að mútur hefðu þegið. 
Snéri Júgúrta við það heim oplur í ríki sitt, og mælti, þá er 
hann fór úr Rómaborg: »þessi borg er föl, hvenær semeinhver 
vill kaupau. Rómverjar scndu reyndar lið að nVju suður til Númi- 
díu, til þess aö hafa gætur á Júgúriu, en það fór þá eigi betur 
en svo, að Júgúrta krepti þannig aö því liöi, að hinn rómverski 
hershöfðíngi varð að þyggja líf og grið af honum (110). Núvar 
Rómverjum nóg boðið, og sendu þeir ari síðar Qvintus Cœcilius 
Metellus {Numidícus), ræðismann, með nýju liði á hendur Júgúrtu. 
A/eíeZíws var ágætur hershöfðíngi og enginn fédráttarmaöur. Cajus 
Maríus íoringl (Legatus) í liði hans. Urðu nú raikil umskipti 
í Númidíu, er þessir menn komu lil herstjórnar; fór Júgúrta 
alstaðar halloka fyrir þeim, og loksins krepti svo að honum, að 
hann hrökk undan og flýði til Bohkusar konúngs í Mauritaniu, 
tengdafööur síns. 

En jafnvel þó þeir Metellus og Marius væru mörgum hinum 
sömu koslum búnir, óvingaðist þó brátt með þeim. Metellus var 
einn af höföíngjaflokkniim, og scm hann varð þess vísari, að 
Maríus vildi verða rœbismabury lagði Metellus fæð á hann, og 
það var lengi, að hann vildi eigi leyfa honum aö fara til Róms 
í þeim erindum; en eptir iögunum varð hver sá, er sækja vildi 
um ræðismannsembællið, að vera sjálfur viðstaddur í Rómaborg. 
Melellus gjörði jafnvel gis að Maríusi, er tilrœtt varð um þetta 
efni, ogsagði: »aðnægur tími væri fyrir hann að sækja um ræð- 




152 


CAJUS MAUÍUS. 


ismannsvöldiu, þegar sonur sinn færi að sækja um þauc. En 
sonur Metellusar var þá í liði föður síns og á tvítugsaldri; en 
enginn mátli sækja um ræðismannsembœttið ýngri cn 42 ára. 
Yið þelta óx liatrið enn meir cn áður hjá Maríusi lil höföíngj- 
anna; hann fyrirleit kveifarskap þeirra og fegirni, virti lítils ment- 
un þeirra og kunnáltu í grískum fræðum. Dann sagði: »að það 
sem þeir heföu lesið í bókum, það heföi hann þegar framkvœmt 
í verkinu; hann hefði að vísu fyrstur sinna œttmanna beðizt eptir 
ræðismannsembœtti, en slíkt hið sama hefðu hinir fyrstu ætlfeður 
höföíngjanna gjört«. Ilann kom sér því næst í mikinn kærleika 
hjá liösmönnum sínum, var þeim mildari og epliriátari en áður; 
sagði, er hann átti lal \iö þá, að Metdlus væri fégjarn maður, 
og I6li af ásella ráði ófriðinn dragast lengur en þörf kreföi, ein- 
úngis til þess að geta sem lengst setiö í hervöldum; væri sér 
fengin í hendur yfirsljórn hersius, þá skyldi hann sýna mönnum, 
hvort eigi niœtti leiða ófriðinn til lykta á skamri stundu og ná 
æskilegum friöi. Loks fekk hann leyfi að fara til Rómaborgar, 
eu er hann var þar kominn, varö hann þess bráöum vísari, að 
öll alþýða borgarmanna var honum vinveitt, og álti hann það að 
þakka bréfum þeim, er gengið höföu niilli hersins á Afríku og 
borgarmanna í Róm. Maríus flutli ræðu cina, og fór mörgum 
og djörfum orðum um dramb og ágirnd ogbleyöuskap höföíngj- 
anna; þótti mönnum honum segjast vel, og var hann lil rœbis- 
7nanns kjöriun; og þó rábiö hefði lengt herstjórnarvöld Melell- 
usar um eittár, þá var Mariusi þrátt fyrir það af aiþýðunni falin 
áhendur yfirsljórn hersins í Afn'ku (107 f. Kr.). Jók nú Jianus 
liðsana sinn, ekki einúngis með rómverskum borgurum, eins og 
ætíö haföi verið venja, heldur meÖ mönnum af hinum lægstu 
stéllum, erekki höföu rómverskan borgmannarétt; hanntókjafn- 
vel þræla lil hersins; því að hann leit einúngis á hitt, að draga 
aö sér dugandi menn, hverrar stéttar sem þeir væru, og einkum 
þess hátlar, erhaun mælli siðan Ircysta til að brjótast mólihöfð- 
íngjunum. 

Litlu áöur cn Maríus kom aptur til Afríku og tók við her- 
stjóru, var Metellus farinn þaðan, og var honum gramt í geði 
yfir því, að annar maður skyldi þannig leiða ófrið þenna móli 
Júgúrlu lil lykta, er hann sjálfur haföi því nær á enda kljáð, og 
iijóta alveg uppskerunnar af því, scm annar hafði niðursáð. 











CAJUS MAUÍUS. 


153 


Skömmum líma þar á eptir kom sa maður til ^lariusar, og 
gjörðist féhiröir liösins, er het Lúcius Coryielíus SúUa. Hann 
var af hinni nafnkendu Corneliusar-œtt, er svo marga ágæla 
menn hafði taliö meöal Rómverja. J>eir Marius og Súlla voru 
mjög ólíkir menn um marga hluti. Sagnaritarinn Sallústius, sem 
hefir ritað agæta sögu um óeirðir Júgúrtu, lýsir Súlla á þessa 
leið: i)SúlIa var jafnvel að sér í bókmentum Grikkja sem Róni- 
verja, hann var háneygur í anda, hneigður til munaðar, en þó 
miklu fremur til mctnaöar. J^egar hann hafði lítið að starfa var 
hann sællífur, en aldrei iét liann sællífið tefja sig frá störfum. 
Uann var málsnjall, slægvilur, vinsæll, og allra manna lægnastur 
á að dylja fyrrællan sína fyrir öörum, fémildnr, og þó að hann 
vœri hinn hamíngjusamasti áður en borgarastríðin hófust, þáyfir- 
sleig hamíngjan aldrei gjörfugíeika hans, og er því torvelt að 
segja, hvort vísa skuli til fyrirrúnis hreysti hans eður hamíngjuB. 
f>á er Sw?/a kom til Afríku var hann óvanur hernaði, enáskönim- 
um tíma lók hann miklum framförum í þeirri ment; hann varð 
hvers manns hugljúfi í hernum, og Maríusi sjálfum fanst mikið 
til um hann og varð vel til hans. 

þá er Jliflr/us var tekinn við herstjórn krepti óöum að Júgúrtu. 
Bolilais sá einníg silt óvœnna og lét á sér skilja, að hannmyndi 
selja fram Júgúrtu, ef til þess kæmi, Maríus fól Súllu áhendur, 
að semja við Bokkus um þaðefni; var það að vísu glæfraför, en 
SúIIa leysti erindiö svo vel af hendi, að Bokkus seldi honum fram 
Júgúrtu; var Júgúrta settur í fjötra og flutti IMaríus hann þanníg 
til Rómaborgar og hélt dvrðlega sigurför inn í borgina, en Jú- 
gúrla gekk fyrir vagni hans (106). Jiigúrtu var því næst kastað 
í dýflissu, og dó hann þar litlu síðar. En er sá orðrómur lagðist 
á, að Súllu væri engii síður en Maríusi að þakka hin góða enda- 
lykt, sem stríðiö hefði fengið, þá fyltist Maríus að nýju heipt og 
hatri til höfðíngjanna og einkum lil Súllu, er honum virtistkasta 
rýrö á sig og þá sæmd, er hann hafði til unnið. 

MeðanRómverjar áttuíhöggi við Júgúrtu suður áAfríku,bárii 
ný og óheyrð vandræði að höndum heima á Ítalíu, úr alt annari 
átt. Norðan af Gcrmaniu (pjóðtcrjalandi), er Rómverjar þektu 
þá að eins að nafni, komu ókunnar þjóðir, er menn nefndu Cimbra 
og Tevtóna, og stefndu suður til Ítalíu. l>essir menn voru mikiu 
meiri vexti og ófrýnilegri, en aðrir menn, er Rómverjar höfðu 












f 


154 CAJUS MAUÍUS. 

nokkm sinni fyrr séð, og önnur höfðu þeir vopn og búnað og : 

háttalag; svo var mannfjöldinn mikill a suðurgöngu þessarij að 
nema mundi 300 þúsundum; var þar samankomið bæði karlar og 
konur og börn. Ekki er mönnum kunnugt um ferðalög þessara 
þjóða, fyr en að Cimbrar-komdi fram suður undir Alpafjöllum 
aiistarlega. þar kom Fapírim CarbOj rómverskur rœðismaður, í 
móti þeim með allmiklu liði og baröist við þá, en fekk ósigur. 
f>að hét Noreja á landamærum Íllyríu, er þeir börðust 113 árum 
fyrir Krist. Nú liðu svo nokkur ár, að menn urðu eigi varirvið 
Cimbraf fyv en árið 109 f. Kr.; þá eru þeir komnir vestur á GaUiu, I 

og krefjast þar bústaða. J>á fór Június Sílanus, ræðismaður, til 
móts við þá og álii við þá oruslu; fór það á sömu leið, að hann 
fekk ósigur, Tveim árum síðar {107)réöst Cassius Longínus væfils- 
maður í móli þjóð þeirri, er Tigúrínar hétii, og voru frá IJelvetiu, 
en höfðu slegizt í för með Cimbrmn; svo fóru þeirra viðskipti, 
að Longínus beið ósigur, og féll sjálfur, f>ó fóru engir meiri ófarir i 

fyrir þjóðum þessum, en hinir rómversku hershöfðíngjar ManJíus 
Maximus og Servilius Cœpio (105); þeir höfðu um 80 þúsundir 
manna og börðust við Germani (f>jóðverja) nálægt Ehódanusí\\ó\\\ 
féll þarnálega hver maður af Rómverjum, og alt, sem þeirhöfðu 
meðferðis, komst í heudur sigurvegaranna. Nú var eigi annað 
sýnna, en að vogestir þessirmyndu halda viöstööulausttil Róma- 
borgar; ríkið var í voða og menn sáu eigi önnur úrrœði, en að 
gjöra Maríus, þólt hann vœri þá íjærverandi og suöur á Afríku, 
að rœðismanni, og senda hann norður móti þessum afarmennum, 
er nú vofðu yíir landi og Ivð; og af því ófriöur þessi dróst svo 
lengi, þá var hann hvað eptir annað kjörinn ræðismaður, og hélt 
því embœtti um 4 ár í sífellu, frá 104—lOÍ f. Kr. f>að er og sann- 
ast aö segja, að Rómverjar áttu eigi um þær mundir völ á öðr- 
um manni, er betur væri til þess fallinn fyrir margra hluta sakir, 
heldiir en Marius, að gánga í móti jafn tryllum þjóðum, sem ^ 

Cimbrar voru og Tevtónar. Nú heldur IMaríus iiði sínu norður 
yflr Alpafjöllog vestur að Rhódanus fljóti í Gallíu, setur þarher- 
búðir og víggirðir þær hið bezla. En það er að segja af þeim 
norðurþjóðunum, að þær höfðu þá skipt sér í tvær sveitir; héldu 
Cimbrar suður um Týról og ætluðu þann veg ofan á ítaliu; en 
Tevtónar vildu berjast við Maríus í GalHu, f>ess var heldur eigi 
Icngi að bíða, áður Tevtónar kœmi að herbúðum Maríusar og . 






CAJUS MARÍUS. 


155 


byði lionum orustu; höfðu þeir óflvjandi her og fóni með ópi 
iniklu og óhijóðum. En Maríus fór að engu óðlega, enlétliðs- 
menn sína venjast við að sja og heyratil þessaóþjóðalýðs; gekk 
svo um liríö. Tevtónar gjörðu áhlaup á herbúðir Maríusar, en 
urðufráað hverfa við svo búið. Leiddist þeim nú þóf þeita, tóku 
sig upp þaðan og héldu öllii liðinu ofan með fljótinu, spurðii 
Rómverja svo sem í skopi: hvort þeir ætlu eigi að bera kveðjur 
konum þeirraí Rómaborg, því að iiú œlluðu þeiraðfara þángað. 
Maríus lét þá fara leiðar sinnar, en hélt í humótt á eptir þeim, 
lil þess er þeir voru komnir í nánd við borg þá, er hét Aquœ 
Sextiæ (nú Aix á Frakklandi). |)ar selti Maríus herbúðir sínar, 
og segja menn, að hann hafi valiö þar herbúðaslœðið, er mjög 
varlítiðum vatn. En er liðsmenn hans kvörtuðu um vatnsskort- 
inn, benti hann þeim á herbúöir óvinanna og mælti: »þarnageUð 
þið fengið nóg vatn!» þessu nœst tókst orustan og stóð í tvo 
daga. Tevtónar börðust af mikilli hreysli og hugprýði, enhvorigt 
var einhlýtt gegn herkunnáttu Rómverja og ráðkænsku Maríusar; 
vann hann þarfrœgan sigur (202). Um 200 þúsundir segja menn 
falliðhafaaf Tevtónum, en 80 þúsundir verið handteknar, og þar 
ámeöal konúngur þeirra Teutobohh Koma Tevtónar aldrei síðan 
við sögur. Jíegar Maríus fœrði guðunum þakkarfórnir eptir sig- 
urinn, komu sendimenn til hans frá Rómaborg með þáorðsend- 
íngu, að hann væri í fimta sinn kjörinn ræðismaður, því að Cimbrar 
Yoru enn eplir óunnir. 

Nú víkur sögunni tii Cimbra. Velurinn næsta eptir fall 
Tevtóna lögðu þeir suöur Alpaíjöll og rendu sér á skjöldum of- 
an eptir jöklum, og komu svo niður í bygð á Ítalíu. Lútazim 
CatúluSf rómverskur hershöfðíngi, kom til móts við þá norður 
við Aáz’írfi-fljót, en varð að hopa fyrir þeim; er sagt þeir haQ 
fœrtstéltir í ána, bæði grjót og stórar eikur, og komizt svo suð- 
ur yfir hana. Skömmu síðar kom Maríus vestan úr Gallíu með 
sína menn til liðs við Catúlus; var þá allur liðsafli þeirra beggja 
til samans 55 þúsundir vígra manna; þóllust Rómverjar nú við- 
búnir að berjast við Cimbra. Cimbrar höfðu enn eigi frétt ó- 
farir Tevtóna og sendu menn lil herbúða Rómverja þess erindis, 
að biðja þá veila sér og félögum sínum {Tevtónum) land til í- 
búðar. Marius varð fyrir svörum og mælti: Dverið eigi hug- 
sjúkirum bræður yðar, þeir hafa þegarfengið jarðnæði, og miinu 






156 


CAJUS MARIUS. 


halda því nm aldur og æfiB, En er Cimbrar heyrðn þessi líð- 
indi, þokuðn þeir liðinn nær og tókn að fylkja því á völlum nokkr- 
nm (Cam-pi Eaudii) skamt frá ycrónahorg (101). I>eir höfðii 
járnhlífar og hvíta skjöldu, sverð og spjót að vopnnm; þá, sem 
fremstir stóöu í fylkíngn, höfðu þeir fjötrað saman, tii þess að 
enginn einstaknr maðnr skyldi flúið geta og fyikíngin þannig 
rofna. Marim fylkli liði sínu þannig, að Gimbrar áltu að vega 
móti sólu og moidryki því, er vindurinn feykti npp á völlunum; 
fylkíngum Calúlusar haföi hann skipað þar, sem ólíklegt var, að 
þœr myndii geta komið að mikln haldi, og bendir það til þess, 
að IMaríus vildi einn hafa sæmd af sigri; en það tókst öðnivísi 
lil: þegar ornstan hófsl, varð rykið svo mikið á völlunum, að 
Marítis misti sjónar á Cimbrum og reikaði svo nm hríð aptur og 
fram um völluna, að hann fann þá eigi; en þegar hann loksins 
rak sig á Cimbra var Catúlus því nær búinn að vinna sigur á 
þeim. Cimbrnr börðust með fyrsta sem óðir væru, enbráltnrða 
þeir yfir komnir af mæöi, var bœöi að sólar hitinn var mikill og 
fjötrar þeir, er þeir höfðu lagt á sig, voru þeim tii hins mesla 
meins; sneri þá mannfallinn ákaflega í liö þeirra; en erkonnrnar 
sáu fall manna sinna, réðu þær sér sjálfar bana og börnum sín- 
um, svo að þœr yrðu eigi handteknar af Rómverjum. Sagt er 
að 140 þúsundir af Cimbi'um hafi falliö í orusUi þessari, en GO 
þúsundir verið handteknar. Ilérfór fyrir Cimbrum, sem Tevton- 
um áriö áður, að þeir hverfa úr sögnnni eptir þenna dag. En 
það má segja Maríusi til lofs, að með því að sigrast á Tevtón- 
um og Cimbrum, þá frelsaöi hann ekki einúngis Rómalýð frá 
eyðileggíngn, heldur og einnig menlir og vísindi hinna suðlægu 
þjóða. Eplir þessi afreksverk hélt hann heim til Rómaborgar, 
tók lýðurinn á móti honum með hinum mestu virktum, og kallaði 
hann hinn priðja höfund Eómaboi^gar. 

En jafnskjólt sem Rómverjar voru lausir orönir þeirravand- 
ræða, er nú var frá sagt, hófust aptur innbyrðis óeirðir meðal 
sjálfra þeirra. I>að gat aldrei um heilt gróið milli þeirra tveggja 
ílokka, höfðíngjanna og alþýðunnar, eins og opt hefir veriö á 
minnst. fó Maríus væri liinn ágætasti hershöföíngi, þá var hann 
sizt sá maður, er lagaður vœri til þess, að eyða flokkadráUum 
innanlands, eða saraeina og friða borgarmenn heima í þjóðmál- 
efnnm þeirra. Hann var þvert í móli hinn ákafasti flokksforíngi, 






CAJ US MAUÍUS. 


157 


og nú, þegar hér var komið, var lionum mest um það hugað, 
að gela oröið ræöismaður hið sjötta sinni, en til þess varð hann 
að úl býta miklu fé á báðar hendur. Ilöfðíngjarnir, og Metellus 
í broddi þeirra, stóöu fast í móti honum, en I\Iaríus fekk í fylgi 
með sér Ivo menn, er voru ákafir alþýðuvinir: Appuleius Salúr^ 
nÍ 7 ius og Servih'us Glaucía; varð hinn fyrnefndi aJþýðuforúigi, 
en hinn síöarnefndi dón'istjóri (Prccíor) árið 100 f. Kr. Satúi'- 
ninus bar þegar upp frumvarp til nýrra laga um þjóðjaröaskipt- 
íngu, líkl því er Gracchus hafði áður komiö fram með, en þá, 
sem í móti mællu, lét hann drepa; Metellm varö að fara af landi 
burt. Uröu nú svo miklar óeirðir millum manna í Ilómaborg, að 
Maríus sá, að lokiö mundi virðíngu sinni, nema hann skiidi við Sa- 
lúrnfnus; en sú varð endalykt þess manns,að höröíngjar gripu tii 
vopna; Satúrnínus flýÖi W\ Capítóliuni-vígis og var drepinn síðan. 
En af öllu þessu hnignaði vinsœldum Maríusar, og litlu síöar 
hófst Bandamannastríðiö og uppgángur SiíPw, er gjörðist hans 
skœðasti mótstöðumaður, og varð honum yfirsterkari að síðustu. 

J>essir sérplægnu menn, Satúrnínus og hans kompánar, er 
mestu réöu árið 100 f. Kr., höföu einúngis hugsað um það, að seðja 
drotnunargirni sína, en ekki um hitt, að ráöa bót á meinsemd- 
um þeim, er þjáöu Rómverjalvö; en þær voru : hinn mikli mis- 
munur á efnahag manna, hlutdrægni dómendanna, og óánægja 
bandamanna á Ítaiíu. Mcðan ráðherrarnir (Senalores) voru dóm- 
endur, urðu skaUlandsstjórarnir œtíð sýknir saka, hversu sem 
þeir SYO höfðu féfletí skalllöndin; en síðan riddarar höföu fengið 
dómsvaldið í hendur, þá áUi hiö gagnslæða sér stað, þeir seni 
reyndu að afstýra því, að skatllöndjn vœru féflett, þeir vorii nú 
dæmdir, en hinir sluppu óhegndir. Bandamenn Rómverja á Italíu 
höfðii margopt fengið von um, að geta öðlast rómverskan borg- 
mannaréU, en jafnan verið prettaðir; og árið 95 f. Kr. voru allir 
þeir víösvegar af Ítalíu, sem náð höföu rómverskum borgararétti, 
nákvæmlega aðgreindir frá Rómverjum, og við þaö óx óáuœgjan 
sem mest. 

Árið 91 f. Kr. bar Marlcús Livius Drúsus, alþýðuforíngi, upp 
þau lagafrumvörp: að breyta skyldi kornlögunum og skipta þjóð- 
jörðum jafnar, til þess aöbælakjör hinnafátæku; að breyta skyldi 
dómsvaldinu þannig, að bœði væru kvaddir til dómenda menn 
úr öldúngaráðinu og af riddaraflokknum; að friða skyldi banda- 





158 


CAJUS MARÍUS. 


menn á Ílalíii með þvíj að veita þeim öllum jafnrétti með Róm- 
verjum. Ilin tvö frumvörp, er fyrst voru nefm], urðuað lögum, 
fyrir því að alþýðan og meiri hluti öldúngaráösins féllst á þau, 
en hinu þriðja frumvarpinu var hrundið; og þegar Drúsus lét 
eigi huginn bila fyrir þá skuld, heldur gjörði hvað hann kunni 
til þess að fá einnig því framgengt, þá var hann myrliir. Féliii 
því næst allar hans réttarbœtur um koll. En er Italir sáu, að 
Rómverjar vildu eigi veita þeim jafnrélti með sér, þá gjörðu þeir 
samtök móti Rómverjum, og sögðu þeim stríö á hendur; þannig 
hófst bandamannastriðið {belluin sociale), erstóðfrá9I—88 f. Kr. 
Gengu flestar hinar ítölsku þjóðir í samband þetta, en helztar 
þeirra voru ðJarsar og Sam7iitar, Bandamenn þessir settu stjórn- 
arskipan hjá sér líka þeirri, er Rómverjar höföu, og gjörðu borg 
þá, evCorfiniwn heitir, í Sabínalöndum, að höfuöborg sinni. Fyrst 
framan af veitli bandamönnum öllu betur en Rómverjum, en er 
fram i sótli, varö SiWa drjúgastur og vann marganágætan sigur. 
Mainus hafði einnig herstjórn á hendi í ófriði þessuni, en bœði 
tók nú elli og heilsubrestur að sækja á hann, og svo var hann 
bandamönnum fremur meðmæltur undir niðri; þess vegna beitti 
hann sér ekki aö neinu ráði, en fór hægt og gætilega með 
sínum herflokkum. Bandamenn voru hreyslimenn niiklir og vanir 
orustum með Rómverjum, er þeir jafnan höföu verið skyldir til 
að fylgja þeim, hvar sem þeir áttu ófrið við aðrar þjóöir; hers- 
höföíngja höfðu þcir örugga, svo að ósýnt var hverjir sigrast 
myndu ; hér viö bættist það og, að 3Iiþ7ndates /u’nn mikU, kon- 
úngurí Fo7itus, voíöi yfir Rómverjum austur í Asíu; leiddi þetta 
hvorllveggja UI þess, að ráðið í Róm lét smált og smátt tilleiö- 
ast, að veita banda^nönnum rÓ77ive7'skan borgmayinarcU. þó voru 
þeir eigi teknir í tölu hinna 35 sveita (tribus), er Rómverjum var 
skipt í frá fornöld, heldur var þeim skipað í 8 nyjar svcitir. Og 
þannig fengu þeir ekki fullkomið jafnrétti til móts við hina fornu 
Rómverja. Var því enn nokkur kur í mönnum, þó ófriðnum létti 
af. Sagt cr, að um 300 þúsundir manna hafi fallið á Ítalíu í 
þessu bandamannastríöi af hvorumtveggja lil samans. 

þegar ófriðurinn hófst austur í Asíu gegn Miþiddatesi {Mi^ 
þridatesarstríðið hið fyrsta, frá árinu 88 til 8á f. Kr.), er síðar 
mim getiö, vildu báðir veröa hershöfðíngjar, Sií//a og Maríus. 
Ilöföíngjarnir í Róm létu það berast út, að Maríus vœri orðinn 









CAJUS MARÍUS. 


159 


ófær lil herstjórnar sökum elli og heilsubrests; cn Maríus, sem 
ekki lét ellina aplra sér, gekk ú hverjum degi út á Marzvöllu, 
þar sem úngir menn af Rómverjum áltu leika og vopna æfíngar, 
og gekk að öllum leikum með þeim, lil þess að sýna mönnum, 
að hann væri enn þá fær um að taka upp á sig alla þá vœst, er 
herþjónusta hefði í för með sér, En samt sem áður fól öld- 
úngaráðið SúUu, er þá var orðinn ræðismaður, herstjórn á hend- 
ur gegn Miþridatesi; var SúIIa um þessar mundir með her sinn 
suður á Campaníu, 

Nú unir Marius ílla þessum málalyktum, og vill eigi láta 
svo búið standa; fær hann þá í lið með sér Fúblius Súlpicius 
alþýðuforíngja, ákafamann mikinn og málsnjallan, og með hans 
fylgi og framgöngu koma þeir því til leiðar, að hinir nýju borg- 
arar (bandamenn, sem áður höföu verið) eru teknir inn í hinar 
35 fornu sveitir Rómalýðs. I>annig fekk alþýðuflokkurinn all- 
mikinn vöxt og viðgáng, og gat nú ráöið úrslitum málanna á 
þíngum; enda kom það nú þegar fram; var herstjórnin tekinfrá 
SúUuj hvað sem ráiiið sagði, og fengin Maríusi í hendur. 

þegar SúIIa fær þessi tíðindi, er hanri skjótur til úrræða og 
heldur öllu liðinu lil Rómaborgar, voru menn þar alllílt viöbúnir 
komu hans og varð lítið um mótstöðu. Marius og nokkrir hinir 
helztu menn af hans flokki voru gjörðir úllægir, varð Maríus að 
fíýja úr borginni, en Súlpicíus féll. SúUa selli því næst höfö- 
íngjana til þeirra valda aptur, er þeir höföu mist, og ónýlti lög 
Súlpicíusar. Til rœðismanna voru kosnir Octavius, eiun af höfö- 
ingjaflokknum og vinur Súllu, og Cornelius Cinna, einn afMarí- 
usarflokki; varð Cinna að sverja SúUu þann eið, að hann skyldi 
ekkert aðhafast ríkinu til skaða, meðan SúIIa væri í austurför 
sinni. Eptir það fór SúIIa úr borginni, og hélt liði sínu austur 
í heim til móts við Miþridates konúng. 

En þaö er frá Mariusi að segja, að hann hélt suður á íla- 
líu, og fór jafnan huldu höfði og duldist á mýrum nokkrum, 
skamt frá Mintúimuborg; varð þó fundinn og varpað í dýflissu 
þar í borginni; varþá fenginn þræll einn til að vega að honum. 
En erþrællinn kom inn þarsem Maríus sat, hvesti Marius augu 
móti honum og mælti: »þorir þú þræll, að drepa Cajus Maríus?« 
þrælnum félst hugur, því að Maríus var ekki frýnilegur, og kast- 
aði vopnunum og hljóp á burt. Maríus komst litlu síðar yfir til 





ICO 


CAJUS MARÍUS. 


Afríku, og hafðist við um hríð í því bygöarlagi, er Kartagóborg 
hafði áður verið; komu þarnokkrir af félögum hans til móts við 
hann, og biðu svo þess að fœri gæOst lil hefnda á óvinum sínum. 

f>essa þurfti heldur eigi lengi að bíða. Jafnskjótt sem SúIIa 
var farinn austur, þóltist Cinna laus allra mála, og tók að breyta 
því, er SúIIa hafði fyrirskipað, svipta höfðíngjana því, er þeim 
hafði verið í hendur fengiö, og veita það aptur lýönum. Urðu 
nú miklar óeirðir í Rómaborg, því að hinn ræðismaðurinn, Ocía- 
viuSy slóð meö höföíngjanokknum. Svo lauk með þeim, að Cinna 
varð undan að láta og flyja iir borginni, en fallnar áðurlOþús- 
undir manns af hans flokki; fór hann þá suður í land og safn- 
aði liði. það fréttir MariuSy og heldur sem hvatast til Italíu, 
skorar á alþýðu manna, að grípa lil vopna og verja fjör ogfrelsi; 
hittast þeir nú aptur Cinna og MariuSj og halda öllu liöinu lil 
Róms. Octavius rœðismaður vildi komast hjá mannavígum, og 
lók að semja við þá Cmnw og Marius; hét Cmna að hann skyldi 
þyrma borgarmönnum, en eigi vildi hann binda þaö loforð föst- 
um svardögum. Var þá lokið upp borgarhliðurn; gekk Cmna 
með sína sveit í borgina, en IMaríus beið fyrir utan og kvaðst 
eigi fyr myndi inn gánga, en hann væri með lögum úr útlegð 
leystur. Meöan lýðurinn átti fund að þessu á torginu, kom Marí- 
us og hans liðsmenn inn í borgina, og að því búnu létu þeir 
Cmna vopnin ríða að mönnum; tókst þar hið mesta mannfall; 
voru þar drepnir vinir og fylgdarmenn Súllu allir, er þeir 
Maríus gátu til náð. þar féll Octavius rœðismaður; Marlnís 
Antónius, er þá var frægastur mælskumaður í Róm; Catúlus, er 
vann á Cimbrum með Maríusi, og margir fleiri ágælir menn af 
ráðinu og riddaraflokknum. það er og sagt, að Marius hafi þá 
gjörzt svo grimmur og óöur, að Cinnu þótli úr hófi keyra, og 
hafi honum þó ekki ofboðið alt. Yar nú SúIIa gjörður útlægur, 
en J/arms gjörðist ræÖismaður í sjöunda sinni (86). En er hér 
var komiö, átli hann skamt eplir ólifað. Um þella leyti íórii 
fréltir að berast af framgöngu og afreksverkum Súllu austur í 
Asíu; voru Maríusi þaö litlar gleðifréttir. Lagðisl hann nú í 
sótt af þessu öllu saman, elli og hugsýki og ofdrykkjn, og dó 
sjötugur að aldri, eptir að hafa verið 17 daga rœðismaður í sjö- 
unda sinni. 





EINVELDI SÍLLU. 


ICI 


Stríðið hið fyrsta við Miþridates. Einvcldi 

Súllu. 

Nú víkur sögnnni anslur til LUIu-Asía. f>aö land er, eins 
og menn vita, afarmikið nes eður skagi, er gengur vestur af 
Asíu milli Svartahafs að norðan og Miðjarðarhafs að sunnan, 

f 

en að vestan er Grikklandshaf, er skilur heimsálfurnar. I Litlu- 
Asíu voru um þessar mundir mörg ríki og smá og ýmsir kon- 
vmgar yfir. Eilt af n'kjum þessum hét Poníus; það er norður 
við Svartahaf og þó auslarlega. þegar hér var komið sögunni, 
réð þar fyrir sá konúngur, er Mijyi'idates hét, og er nefndur 
hinn milili, enda haföi hann margt til þess nafns; hann var 
maður stórvitur, og er svo sagl, að hann mælti á 22túngur; að 
því skapi var hann drotnunargjarn, slægvitur og grimmur, og 
skorti aldrei hug né áræði hvað sern í skarst; hreystimaður hinn 
mesti og þoldi nianna bezt hvers kyns volk og þrautir. Hann 
hafði á æskuárum sætt orsóknum af þeim, er þá stýrðu ríkimi 
hans vegna, og orðið aö fara huldu höfði um fjöll og firnindi. 
En er hann kom til ríkis, lét hann varpa móöur sinni í fángelsi 
og síðan taka af lífi, og svo bróður sinn. Var nú hugur hans 
allur sá, að færa út ríki sitt og leggja undir sig lönd og lýði, 
Eómverjar voru, eins og áður er sagt, búnir að ná öllum yfir- 
ráðum undir sig sunnan og vestan á Litlu-Asfu; urðu þeir því 
von bráöar á vegi Miþrídatesar, og þarf því eigi að sökum að 
spyrja þó þeim lenti saman, þar sem hvorirtveggja vildu öll lund 
undir sig brjóta. Mijyridates lagði á skamri stund undir sig 
alla Litlu-Asíu, og lét það boö út gánga, að drepa skyldi alla 
rómverska menn í þeim löndum á einum og sama degi; var því 
boði dyggilega fylgt, því að Rómverjar voru þar ílla þokkaðir, og 
segja menn, að 80 þúsundir Rómverja haíi þannig verið drepnar. 
því næst scndir 3Iiþrídates hershöfðíngja sinn, er Arhelás hét, 
yfir á Grikkland, til þess aö hleypa Grikkjum upp til ófriðar, og 
ná landinu undan Rómverjum (88 f. Kr.), Áþenumenn tóku feg- 
ins hendi móti Arkelási, og flestar grískar borgir og héruð gengu 
í lið meö honum; var nú eigi annað fyrir að sjá, en að lokið 
mundi yfirráðum Rómverja á Grikklandi, 

En nú er þar til að taka, að Súlla kemur til Grikklands (87 
f. Kr.); sezt hann þegar um Aþenuborg, og fær tekiðhana eptir 

n 



162 


EINVELDI SIÍLLU. 


nokkurn tíma, og fer með ránum og manndrápum um borgina, 
cn lætur sér þó um munn fara: nað hann hhTi hinum lifandi 
mönnum fyrir sakir hinna dauðu**. Arkelás hélt sjóleið undan 
norður með landi, er hann fekk eigi varið Aþenuborg; hittast 
þeir Súlla því næst í Böiótíu, og berjast hjá borg þeirri, er 
Chœro7ica heilir, og fekk Súila sigur en Arkelás flýöi út í eyjar; 
kom þó litlu síðar aptur til Böiótíu og átti enn orustu við Búllu 
hjá Orhómenosborg; stóð bardaginn svo um hríð, að eigi mátti 
á milli sjá, hverjir sigrast myndu, en er að því var komið, að 
flótti mundi bresta í liði llómverja, hleypur SúIIa af baki hesti 
þeim, er hann reið, grípur merkið af merkismanninum og brýzt 
fram í lið óvina sinna með þeim orðum: nhér vil eg falla við 
góöan orðstýr; en cfþér veröið að spurðir, hvar þér svikuð hers- 
höföíngja yðvarn, þá segið, að það haíl veriö við Orlwmenosla 
En er liðsmenn Súllu heyröu það, stóðust þeir eigi frýjunarorð 
hans, og gjörðu svo harða hríð, að Arkelásar menn snerust á 
flótta, og fekk Súlla þar frœgan sigur, Yar nú Grikkland alt á 
hans valdi. Eplir það fekk Súlla sér skip og hélt austur áLitlu- 
Asíu; þrengdi þá svo að Miþn'datesi konúngi, að hann varö að 
taka þeim friðarkostum, sem Súlla setti (84 f. Kr.), en þeir voru 
svo látandi: að Miþrídates slepli öllum þeim löndum aptur, er 
hann hafði unnið, og hélt eigi eplir nemaPontus, svo varð hann 
að láta öll herskip sín af hendi, og greiða Rómverjum œrið fé 
(2000 talentur) í hernaðarkostnað, Meðan Súlla átti í óeirðura 
þessum við Miþrídates, haföi Cinna og hans flokkur sent her 
manns frá Rómaborg til Grikklands lil að taka hervöldin af Súllu, 
en sá leiðángur varð að engu, oggekk það lið alt Súllu til handa 
og gjörðust hans menn. Skatllöndum Rómverja í Litlu-Asíu, er 
gengið höfðu í lið með Miþrídatesi, hegndi Súlla á þann hátt, 
að hann lét þau greiða sér œrin fégjöld, en eigi lét hann drepa 
þar menn fyrir þá sök. 

J>egar Súlla haföi þannig lokið störfum austur á Litlu-Asíu, 
snýr hann þegar aptur heim lil Rómaborgar (83); voru þar þá 
orðin mikil umskipti meðan hann var eyslra. Marius vardáinn; 
Ci7i7ia hafði œllað að verja Súllu land á Ítalíu, en var drepinn 
af liðsmönnum sínum, Yoru þannig fallnir tveir hinir helztii 
oddvitar alþýðunnar, og geigvænlegustu mótstöðumenn Súllu. En 
þeir sem nú voru komnir í þeirra stað, og helztir foríngjar al- 






FJNVELDI SÚLLU. 


1C3 


þýðu flokksins voru þessir: Fapirius Carhó, sonur þess, er ó- 
sigurinn Leiö Iijá Nóreja móti Cimbruni; Cajus Jfamís hinn ýngri, 
er sumir segja son en aðrir bróðurson hins, er vann Cimbraog 
Tevtona; Ponzíus Tehsínus Samnítaforíngi, dugandi hershöfðíngi, 
og Qvintus Scrtóriusj er var þeirra merkastur maður. En þó 
aö þessir menn hefðii liðs-afla mikinn yfir að ráða, og miklu 
meiri en þann, er Súlla hafði, þá var bæöi, að haiin hafði ein- 
vala lið en þeir ekki, og svo var þeim ofvaxið í alla staði að 
eiga vopna viðskipti við hann, nema ef vera skyldi Sertóríus, 
sem í öllu var hið mesta mikilmenni, en hann var þá farinn veslur 
lil Spánar, og var þar síðan. Súllu veitti því næsta auðvelt að 
sigrast á hinum, er eptir voru, og beitti hann þá, eins og hann 
var vanur, bæði kænsku og karlmensku; því sagði Carbó um 
hann: nað þar væri bæði Ijóni og ref að mæta sera SúIIa væri, 
og yrði þó refurinn jafnan skæðan«. Eptir að Súlla vann Tele- 
sinus í mannskœðri orustu hjá Rómaborg, var honum engin mót- 
staða veittá Ítalíu, og upp frá því tók hann sér nýtt nafn, og let 
kalla sig álræMsmann (Dictator). Maríus var fallinn áður, cn Carho 
fíúinn til Afríku, og var þar drepinn. Mætti menn nú ætla, að Súlla 
hefði farið meö vœgð nokkurri, er hann haföi fengið yfirráðin öll í 
sínarhendur; en því fór svo fjærri, að hann var aldrei eins grimmur 
og þá. fað var hans mark og miö, að gjöreyða og uppræta jafnvel 
hinn minstasnefil af alþýðuvaldinu, en efla öldúngaráðið sem mest. 
fess vegna lét hann drepa hópum saman menn af alþýðuflokknum, 
og enginn var sá óhultur um líf sitt, er Súlla hafði nokkurn grun um, 
að væri sér ótryggur, hverrar stéltar sera hann var. Sem dæmi lil 
þess hve SúUa var grimmur, erþaöeitt: honum þótti sem aldrei 
myndu Samnítar verða sértryggir; allur fjöldi þeirra haföi fallið 
ásamt með Telesínus foríngja þeirra í bardaganum við Róm, nokkrir 
komust þó lífs af; nú lét hann smala þeim saman sem eptir voru öll- 
um áeinn stað, og urðu það um 6000 manna; þessa lét hann alla 
höggva. En á meðan þeim manndrápum fór fram, sátu ráðherrarnir 
áfundi þarallnærri, og Sií/Zaþar hjáþeim og flutti rœðu. Veinið-í 
þeim, sem veriðvarað lífláta, heyrðist þángað sem funduriun var, 
og spurðu ráðherrar, hvað um væri að vera. Súlla lét sér eigi 
bregða og mælti: »það eru að eins nokkrir þorparar, sem eg læt 
hegna!« Ilann lét semja nafnaslirár yfir alla þá mcnn, erhann 
vildi ryðja úr braut sinni; eigur þeirra gjörðar upptækar, ogbörn 

11 * 







1G4 


EINVÉLDl sClLU. 


þeirra svipt allri von iim embælti. . Margur kom sá á þessar 
skrár, er eigi hafði til sakar unnið annað en það, að hann var 
ríkur, og aö vildarinenn Súliu lángaði í fjármuni hans. Margar 

p 

horgir á Italíu, jafnvel héröð, mistii alt þaö erþauáttu, og eign- 
um þeirra var skipt milli liðsmanna Súllu. YGr 100 þúsundir 
hermanna settust þannig í eignir nianna á Italíu, og dreiföustiU 
um alt land; hvarf þannig að mestu eður öllu leiti, alt hið ein- 
kennilega, er alt þángað lii haföi auökent eitt fylki frá öðru þar 
í landi. Enginn rómverskur hershöföíngi hafði áður þannigbeitt 
hervöldum sínum gegn þjóðinni, sem Súlla, og varð þetta fyrir- 
komulag hans upphaf að því, að einvaldar þjóöanna fóru síöan 
að hafa stöðuga herflokka í ríkjum sínum undir vopnum, er jafn- 
an Yoru búnir til þjónustu viö þá, er völdin höfðu og sem gátu 
goldiö þeim góöan mala. Súila tók löggjafarvaldið frá aljiý^u- 
píngunxim eða húaþingunum (comitia tributa), og fekk það í 
hendur deUdarlnngunum (comitia centuriata), og þar áttu rœð- 
ismenn að bera upp lagafrumvörp; en svipti þar á móti alþýðu- 
foríngjana rétti þeim, er þeir höföu hafl til þess, aö stýnga upp 
á nýjum lögum; hann jók tölu ráöherranna og fekk þeim aptiir 
dómaravaldið í hendur. Yms lög setti Súlla, er miðuöu lil þcss 
að tryggja réttindi manna, og einkum eru sakamannalög þau, er 
hann setti, talin sem undirstaða undir þá grein hinna Yíðfrœgu 
rómversku laga. f>egar SúIIa hafði þessu lokið lagði hann niöur 
aJrœMsvöldin (79), og flutti sig úr Róm til Pútcóli, til þess að 
geta lifað þar í næði og sœllífi, það sem eptirvar æfinnar. Tók 
hann nú að semja a'fisögu sína; en sem hann hafði lokið hinni 
tuttugustu bók, sýktist hann og dó af slæmum sjúkdómi, og var 
þá sextugur að aldri (78 f. Kr.). Lík hans var flult til Róma- 
borgar með mikilli viðhöfn og brent þar að fornum sið. 

þegar er Súlla var dauður, leitaðist Æmilius Lepidus, ræð- 
ismaður, við að kollvarpa því öllu, er hann kafði fyrir skipað. 
En hinn, sem þá var ræöismaður asamt honum, Lútazius Catúl- 
us, sonur þess, er barðist við Gimbra, vitur maður og merkur, 
fekk afstýrt því fyrirtœki. Safnaði Lepídus þá liöi og hóf ófriö, 
en varö ofurliöi borinn og flýði undan út í Sardínarey og lét þar 
líf sitt litlu síðar. fað sem eptir var af hans flokki, leitaði síðan 
undan vestur á Spán undir forustu þcss manns, er Ferperna hét, 
og gekk í lið með Sertóriusi. Hafði Sertórius eflzt þar aö liði 




SERTÓUÍUS. 165 

og var mjög vinsæll orðinn þar af landsmönnum, Var hannbæði 
hinn göfuglyndasti maður og svo ágœtur hershöfðíngi, að Spán- 
verjar líktii honum jafnan við Ilannibah Hann vildi gjöra Spán- 
verja sem mest samrýnda llómverjum, selti þar þjóðskóia niik- 
inn, þar sem hct í Osca (Hiiesca), og lét kenna úngum mönnum 
grísku og lalínu og ýmsar aðrar mentir. Af rómverskum mönn- 
um, er hjá honum voru, skipaði hann 300 í ráð, og kvað sína 
stjórn vera lögmœta rómverska stjórn, en við Súllu yfirráð vildi 
hann aldrei kannast. Hvorki Metellua (sonur Metcllusar er barð- 
ist við Júgúrtu) eða Pompeius,Qv síðar mun getið, sem báðir höfðu 
verið scndir móti Sertóriusi, gálu unnið bug á honum, og gekk 
svo í 6 ár, og óvíst er hve lengi hann hefði varizt árásum Róm- 
verja, ef Perpcrna hefði eigi svikið hann í trygðum og látið 
myröa hann (72 f. Kr.). Tók Perperna því næst við yfirráöum 
í stað hans, en Pompeius vann þegar sigur á honum og lét 
drepa hann. Var svo lokið óeirðum á Spáni að því sinni. 

Hið annaö og þriöja síríö við Miþrfdafes. 

Við friðarsamníng þann, er Miprídates hafðigjört við Súllu, 
hafði hann reyndar mist öll þau lönd, er hann hafði undir sig 
lagt, en als eigi ríki það (Ponlus), er hann upphafiega réði fyrir; 
hann var því að vísu nokkuð lamaður, en hvergi nærri brotinn á 
bak aptur, og hafði jafnan hugrast, að hefna sín á Rómverjum. 
Meðan Súlla var á dögum og einvaldur í Róm hófst ófriður að 
nýju aiistur í Litlu-Asíu millí Miþrídatesar og Rómverja; (menn 
nefna þann ófrið: hið annað stríð við Miprídates, frá 83—S1 f. 
Kr.). Sá hct Múrena, er þá var hershöfðíngi Rómverja þar austur, 
og sem þann ófrið vakti í von um fé og frama, en SúIIa bauð 
honum að hætta, og höfðii Iivorugir gagn eður ógagn af þeim 
ófriöi. Mi'þridates beið nú þess, að betra færi fengist á Róm- 
verjum, bjó herlið silt sem hann bezt kunni, jók ríki sittnorður 
með Svartahafi, og gjörði samband við Scrfdnus, og þegar Nikome- 
des hinn þriðji, Biþyníu konúiigur, er deyði 75 f. Kr. haföi arf- 
leitt Rómverja að ríki sínu, þá þóltist Miþrídates svo vel viðbúinn, 
að hann gœti bannað Rómverjum nábýli við sig, sendir því her 
manns lil Biþyníu og leggur landið undir sig (74 f. Kr.. Ilið 
þriðja strið við Miþridatesp En sú ferð varð honum eigi til fjár. 
Rómverjar höfðu um þær mundir þann hershöfðíngja fyrir liði 


166 


UIÐ 3. STUÍÐ VIÐ MII>UÍDATES. 

sínu í Asíu, er sýndi að hann var maöur til að mæta Miþridatesi. 
Hann liet Licinius LúcuUus, ræðismaður, einn af höfðíngjaflokki 
Rómverja, ágœtlega vel mentaður maður og góður vinur SúlUi. 
Lúcullusrak Miþridates út úr Biþyníu og hélt síðan inn í Pontus; 
vann þar hvern sigur á fælur öðrum, og lagði alt það land undir 
sig; varð Miþrídales þá að flýja til Tigranes konúngs í Armemu, 
dótturmanns síns; hann var ríkur konúngur og svo dramblátur, 
að hann nefndi sig »konúng konúngannan. Hann skarst nú í 
lið með Miþrídatesi móli Rómverjum, en Lúcúllus hélt liði sínu 
austurí Armeníu til móts við konúngana, og þó hann hefði miklu 
minna lið en þeir, vann hann þó frægan sigur á þeim hjá Tí- 
granócerta (69), og síðan hjá Artaxata (68). En bæði var það, 
að Lúcúllus þótti vera harður og refsíngasamur við liðsmenn sína, 
fégjarní meira lagi, og svo hötuðust riddararnir í Rómaborg við 
hann, vegna þess, að þeir gátu ekki komiö sér eins við að fé- 
fleita lönd og lýði í Asíu, meðan hann hafði þar völd á hendi, 
eins og áður; rœgðu þeir hann síðan á allar lundir í Rómaborg, 
en liðsmenn hans Iregðuðust við að fylgja honum; var honum 
því boðið að leggja hervöldin niður, en sá maöur seltur til her- 
stjórnar í hans stað, erhét Glabríó, og var ónýtur hershöfðíngi. 
Miþridates, scm aldrei þreytlist, vann ríki sitt skjótt aptur og 
stökti Rómverjum þaðan burtn, og drap þá margt manna. 

Nú víkursögunni aptur til ítaHu, Hartnœr um sömu mundir 
sem Rómverjar áttu í ófriði við Mipridates konúng, og þegar 
er getið, mættu þeim tvær aðrar styrjaldir, er hver um sig voru 
næsta viðsjárverðar, en þaö var þrœlastriöiö og vikúigastriöið, 
fað var siður með Rómverjum, aðþeir seltu fjölda af þræl- 
um í skóla, og létu kenna þeim skilmíngar, og sem þeir voru 
fullnuma í þeirri íþrótt, voru þeir látnir skemta lýðnum með því 
að skilmast, og var það einatt blóöug skemtan. Einn af skilm- 
íngamönnum þcssum hét Spartacus, œllaður úr Prakiu, hafði 
verið hertekinn og seldur mansali til Capúahorgar. Hann var 
hraustur maður og hugstór, og undi ílla að lifa við slíka ánauð. 
Tekur hann það ráðs, að hlaupast á burtu þaöan, og með hon- 
um nokkrir af stallbræðrum hans. En er þettafréttu aðrir þrælar 
á Suður-Ítalíu, streymdu þeir til hans hvaðanæfa, og urðu að 
lyktum saman margar þúsundir. Vildi hann þá halda burt af 
ftalíu til fornra átthaga, en þángað vildi múgurinn ekki fylcjíi 




SPAUTACUS. CRASSUS. POMPEIUS. 


1C7 


lionum og kusu heldur, að hafast við á Ítalíu og lifa við ráu og 
gripdeildir. Rómverjar sendu þegar her manns í móli sliga- 
mönnum þessum; álti Spartacus við þá margar orustur og 
hafði jafnan sigur, lil þess er sá maður var sendnr í móU 
honum, cr Licinius Crassus hét. Varð fundur þeirra við Sií~ 
arus-á (í Lucaníufylki) 71 f. Kr. þar féll Spartacus meö mik- 
illi hreysti eptir ágaeta vörn, og mestur hluti hans manna; 
nokkrir voru handteknir og voru þeir allir krossfestir; en 5000 
einar komust undan á flótta og leituðu norður lil Alpaíjalla; en 
þá tókst eigi betur lil en svo, aö Cncius Fompeius, er þá kom 
vestan af Spáni og hafði feldan Perperna, kom þeim í opna 
skjöldu; veitti hann þeim þegar atgöngu og drap þá alla. I>annig 
var prœlastríöib til lykta leitt. 

Ári síðar (70 f. Kr.) urðu þeir Crassus og Pompeius ræðis- 
menn, skorti þó Pompeius 7 ár til þess, að geta hafizt til þeirrar 
lignar að lögum. Uvortveggja þessara manna var hinn met- 
orðagjarnasli, og reyndu því á marga vegu að vingast við al- 
þvðuna, þó að báðir væru af höfðíngjaflokknum; en þeir vissu 
sem var, að ef þeir hefðu alþ^'ðuna í fylgi meðsér, þáœttu þeir 
alskostar við öldúngaráðið, og þá var engin fyrirstaða til hinnar 
œztu tignar, Crassus var allra manna auðugastur og átti sér 
kenníngarnafn og var kallaður: himi auðgi (dives); en sagt er, 
að auður hans hafi eigi verið sem bezt fenginn. Ilann hélt al- 
þýöunni veizlur og lét menn silja við 10000 borð; hann gaf öll- 
um snauðum raönnum nóg kornföng til 3 mánaða; hann þótti 
dugandi hershöfðíngi, og sýndi það bœði, þá er hann barðistmeö 
Súllu í borgarastríðum, einkum í orustu þeirri, er Telesínus féll 
í, og síðan, þá er hann vann Spartacus. Poinpeius var einhver 
hinn frœgasti hershöföíngi fyrir margra hluta sakir, er nokkru 
sinni var með Rómverjum; haföi Súlla gefið honum kenníngar- 
nafn, þá er Pompeius haföi sigraztáþeim Carbo, suður á Afríku, 
og kallað hann: hinn milda (magnus), og hélt hann því nafni 
síðan. Pompeius kom sér nú í mjúkinn hjá alþýöunni ineð því 
að breyta í ýmsu skipan þeirri, er Súlla hafði gjört, þó honum 
sjálfum væri það engan veginn að skapi. I>annig fengu nú al~ 
pýðuforíngjarnir (tribuni plebis) aptur þau völd, er Súlla hafði 
af þeim tekið; dómendur skyldu nú kosnir bæði meðal ráðherra 
og riddara, og nokkrirmeðal alþýðunnar; enþaðvald hafði Súlla 



168 


POMPEIUS. VÍKÍNGAU. 


fengið ráðherruuum í liendur, og þeir farið illa með. En nú er 
að miunast á vihmgastríðið. 

Eplir nð llómverjar höföii iagt undir sig flestar þjóðir, er 
bjuggii umhverfis Jliðjaröarhafiö, cytt herskipaflolum þeirra og 
Kúgaö þær á ýmsa vegu, og einkum eplir þaö, að Sýrland var 
undirokað, fóru að koma upp víkíngar, er gjörðu kaupmönnum 
hinn mesla óskunda; jókst sá óaldarflokkur svo mjög ár frá ári, 
að þegar her var komið sögunni, segja menn, að verið hafi um 
1000 víkíngaskip víðsvegar um IMiðjaröarhafiö. Aðalheimkynni 
YÍkínga þcssara var austur í CiUciuj fsauríu og á Kriteij. Gjörð- 
ust þeir nú nærgöngulir Rómverjum, ekki síður en öðrum, svo 
að þeir einalt tóku kornbiröínga, er komu frá Egyptalandi, Sikil- 
ey eða Sardiníu og fara áttii lil Ítalíu, og jafnvel gengu þeir á 
landásumum stöðum á Ítalíu, tóku menn ogrændu fé. Skömmii 
eptir lát SúIIu höföu Rómverjar sent mann þann, er ServiUus 
htít, til þess aö eyða víkíngum, og varð honum að vísu nokkuð 
ágengt, en þó virlist möimum svo, sem víkíngar færu vesnandi, 
og stóð öllum hinn mesti ólti af þeirra athœfi. Árið 67 f. Kr. 
bar GabiniuSj alþýöuforíngi, upp þaö frumvarp, aö cinum manni 
skyldu fcngin völd í hendur um þriggja ára tíma, til þess að 
hreinsa Miðjarðarhafið og strendur þess, 10 mílur á land upp, 
fyrir víkíngum; og þó sumir mœltu í móti, að fá eiiium manni 
slík yfirráð í hendur, þá varð sú cndalykt á, að Pompeius var af 
lýðnum til þessa starfs kjörinn; voru honum fengin 200 skip til 
umráða og menn og fe, eins og hann þóltist viö þurfa. En það 
er til merkis um traust þaö, er menn þá höfðu á Pompeiusiy að 
jafnskjótt sem hann var orðinn foríngi lciðángurs þessa, þá féll 
öll matvara i verði, þar sem hún áður var oröin afardýr. J>að 
er og sannast að segja um Pompeius, að hann brást mönnum 
þá eigi. En á viðureign sinni við víkínga hafði hann þessa tU- 
högun: hann skipti liöi sínu í 13 staöi, og sagöi hverri skipa- 
deiid fyrir þaö svæöi á Miöjaröarhafinu, er hún skyldi hreinsa, 
Itít síðan gjöra víkíngum atlögu í eina og sömu mund á öllum 
stöðum; iirðu þá víkíngar ofurliöi bornir, en þeir flýðu undan 
lil Gilicíu, erfæraslir voru. Pompeius clli þá þángað og barðist 
viö þá og hafði sigur; tók hann öll skip þeirra, ógrynni fjár og 
um 20000 manna; fór hannvel með þá og fekk þeim jarðir upp 
til sveita bæði í Litlu-Asíu og á Grikklandi, svo að þeir skyldu 





ICO 


POMPKIUS. MII>UÍDATES. 

hyggja af sjóferÖiim, cn leggja alla stund á landbiinað. Að 3 
niánuðiim liðnum hafði Fomjpeius lokið slarfi þessu, og varð ekki 
mein að víkíngum eplir það. 

Nii vur bœði, að Pompeius hafði mikið aðgjört, enda vildii 
Rómverjar lála sjást, að þeir kynnu að meta afreksverk hans; 
þá var það, að ManiUm alþýöiiforíngi gjöröi þá uppástúngu (66 
f. Kr.), að Pompeiiisi yrði falin öll herstjórn á hendur í Ausiur 
heimi, til þess að leiða lil lykta stríðið gegn Miþrídatesi, því að 
Glabríó liafði þar engu aorkaö, eins og áður er drepið á; varð 
þeirri iippástúngu Maniliusar framgengt meðfram fyrir tillögur 
hins nafnfrœga Marlmsar TáUiusar CiceróSj og tók Pompeius 
við hervöldum Rómverja í Asíu, og sýndi í þeirri herstjórn sinni, 
að hann var hiö mesta niikilmenni; snerist hann nú þegar við 
Miþrídatesi. LeÍlaÖist Miþrídates við um þær mundir að fá kon- 
únginn í Partíu til liös við sig, en Pompeius eyddi þeirri fyrir- 
ætlun hans; Tigranes konúngur gat þá eigi heldur viðsnúizt um 
liðveizlu, fyrir því að sonurhans haföigjört uppreistmóti honum, 
Miþrídates hélt því undan og vildi komast hjá orustu, en Pom- 
peius elti hann og náði honum austur undir Evfratfljóti eg réð- 
ist þar á hann á nælurþeli; fekk Pompeius þar sigur, en Miþrí- 
dates flýði til Anneníu og fekk þar illar viðtökur hjá Tígranesi, 
því að hann hugði, að hann myndi vera í vitorði með syni sín- 
um; varö því Miþrídates að halda þaöan norður yfir Káhasus- 
fjöll og norður á Krimshaga; þó lét konúngur eigi huginn bila 
fyrir þessar ófarir, heldurásetti sér að brjótast þaöan vestur með 
Svartahafi, og alla leið til Ítalíu og berjast þar við Róinverja. 
Tígranes, sem vantaði kjark og karlmensku Miþrídatesar, sá nú 
sitt óvœnna, og jafnskjólt scm Pompeius kom inn í lönd hans, 
fór konúngur til fundar við hann og beiddist miskiinar; en Pom- 
peius, sem jafnan var mildur, lét hann halda ríki sínu, en gjalda 
Rómverjum æriö fé til friðar sér. þessu næst hélt Pompeius 
Dorður eptir Miþrídatesi, og barðist þá nálega á hverjum degi 
Yið ýmsar þjóðir, er bjuggu á leið hans; komst hann alt norður 
að Kaspishahafi (65 f. Kr.), en þar sneri hann aptur, því að 
líttfært var menskum mönnum sakir vegleysu; hélt hann þásuð- 
ur til Armeníu og þaðan vestur í Litlu-Asíu lil borgar þeirrar, 
er Amísus hét, og tók þar til að skipta niður ríkjum og löndum 
í Asíu (64 f. Kr.). Sagt er að þar hafi komið til fundar við hann 



170 


POMPEIUS. GYÐÍNGAR. 


tólf konúngar og ótal margir höfðíngjar víðsvegar að úr Asíu; 
rak hann þá suma frá völdum og lagði lönd þeirra imdir fort’æði 
llómverja, en suma staðfesti hann í tign sinni, er reymi höfðii 
Rómverjum hollir og trúir. J)essi urðu þá hin helztu skattlönd 
Rómverja þar austur: Biþijnia (með Pontus), CiUcia (með Pam- 
fylíu), SýrJand, Kappadoláa og Galazía; náði þá Rómaveldi aust- 
ur aö Evfratfljóti. 

Árið eptir (63 f. Kr.) hélt Pompeim liði sínu suður á Pa- 
lœstínu (Gyðíngaland). Um þær mimdir sálu Maltkahear þar að 
völdum, og höfðu nokkru áður tekið sér konúngsnafn. Bræður 
tveir af þeirri œtt, llyrhanus og Aristóbúlus keptu þá um völd- 
in, og leitaði hver um sig liðs hjá Pompeiusi. Ilann veitti Ilyr- 
kanusi, en Arislistóbúlus settist með sína menn í musterið helga 
i Jórsalaborg, og varðist alldjarflega; varð þar mikið mannfali 
áður Rómverjar fengi náð musterinu og handtekið Arislóbúhis. 
Pompeius skipaði Ilyrkanus höfuðprest yíir Gyðínga, en af tók 
konúngstign hjá þeim, og gjörði þá skattgilda undir Rómverja. 

Meöan Pompeius var á Gyðingalandi, kom honum sú gleði- 
frétt, að 3Iiþridates konúngur vœri látinn. fessi óþreytandi 
maður safnaði liði af nýju og ætlaði herferð vestur á Ítalíu, en 
þá gjörði Franaces sonur hans uppreisn í móti honum, og segja 
sumir, að hann hafi látið myrða föður sinn, en aðrir, að Miþrí- 
dates hafi sjálfurráðið sér bana. Farnaces hilti síðan Pompeius 
og fekk aö halda ríki því, er faðir hans haföi undirsig lagtfyrir 
austan og norðíin Svarta hafið. Árið eptir (62) hélt Pompeius 
heira til Ítalíu; þótli þá cnginn maður jafnfrœgur sem hann. 

Samsæri Catilínu. 

Sergíus Catilina hefir maður heitið; hann var rómverskur 
og af góðum æltum; vel að sér um flesta þá hluti, er mönnum 
eru ósjálfráðir, enalt i frá barnœsku leikinn í alskonar klækjum. 
Hann hafði verið handgenginn Súllu, og gengið þá vel fram í 
ránum og manndrápum og eignast auð fjár; síðan hafði hann 
sóað bæði sínum auöi og annara í svalli og saurlifnaði, haft þó 
öll hin æztu embætli á hendi með Rómverjum, nema ræðis- 
mannsembættið. Nú þegar hér var komið, vildi hann ná því og 
bæta svo efnahag sinn að nýju. Árið 63 f. Kr. sólti hann ura 
að verða ræðismaður, því að hann sá gjörla, að tœkist honum 


SAMSÆUI CATILÍNU. 


171 


að komast til þeirra valda, þá var lionum innanliandar að losast 
iir öllum skuldum, bæla hag stallbræðra sinna og jafnvei gjörast 
einvaldur, ef svo vildi verða. En svo var þá orðið ástalt hjá 
Rómverjum, og svo voru þá siðir margra orðnir spiltir, að marg- 
ur hugði gott lil, ef Catilínu tækist að gjöra byltíngar í borginni. 
Margir af höfðíngjum höfðu sóað eignum sínum, og vildu auðg- 
ast að nýju; þess vegna nrðii allmargir af ráðherrimum skjólir 
til að gánga í lið með Catilínu, t. a. m. Lentúlus^ er þá var 
dómstjóri (Prœtor), og hafði áður verið ræðismaður; þeir sem 
orðið höfðu fyrir ofríki af Súliii og mist eignirsínar; enii frem- 
ur þeir, sem þá höfðu á svipstundu eignast uuðæfi með ýmsu 
móli, en eytt þeim jafnskjótt aptur; allir þessir menn vœntu sér 
íjár og frama af nyjum óeirðum og nýjum lilbreytíngum. 

En er menn fengu pata af fyrirællun Catilínu, tóku margir 
sig saman um, að kjósa hann eigi lil ræðismanns, heldur þann 
mann, er þávareinn nýtur ineðal þeirra, er í kjöri voru; en það 
var 3Iarlcús TúUius Cíccró, Ilann var frá Árpínum, sömu borg 
sem Marius, og var þá þegar orðinn frœgur af málsnild sinni; 
þar að auk var hann af öllum haldinn hinn heiðarlegasti maður. 
Ilann varð því ræðismaður í þetta skipli, og sá maður, er An~ 
tóníus hét, en Catilína komst eigi að. En það er frá honum 
að segja, að hann fyítist heiptarhug, einkiim gegn Ciceró, og 
einsetti sér, að raða hann af dögum, en fekk því eigi fram komið. 
f)á tók einn af félögum Catilínu, sá er Manlíus hét, að safna liði 
um Etrúriuj og hóf þar uppreisn. þóttust menn þá sjá, hvað 
verða vildi. Alt iim þaö var Catilína svo ókærinn og djarfur, að 
kann sólli fundi ráðherranna, oglét sem ekkertværi um að vera. 
En þar tók Cíceró á móli honum með ræðu, er svo var mergj- 
uð, að Calilína hélzt ekki lengur við í borginni og hrökk undan 
norður í land til Manlíusar. IVokkrir af félögum hans og sam- 
særismönnum, þar á meðal Lentúlus, iirðu eptir í Rómaborg, og 
áttu þeir á ákveðnum tíma að leggja eld í borgina á tólf stöð- 
um, og i öllu því uppnámi, er þá yrði, fyrst og íremst drepa 
Cíceró og svo ráðherrana, og síðan koma til fundar við Catilínu 
og hans flokk. þeir Leniúlus reyndu nú þessu næst aö fá fleiri 
menn í borginni í flokk með sér, og þar á meðal sendimenn 
nokkra frá Állóbrógaþjóð í Gallíu, er þá voru staddir í Róm; en 
þeir sögðu einum vini sínum frá hvað til stæði, og sá maður 



172 


SAMSÆUI CATILÍNCI. 


sagði þegar Cíceró. Með ráðiim og dáð fekk hann nii safnað 
svo gögnum ogvitnum gegn samsœrismönnum, að hann létþeg- 
ar taka 5 af foríngjum þeirra og setja í höpt. Síðan bar hann 
nndir ráðherrana hvað við þá skyldi gjöra. Sá er fyrstur varð 
fyrir svörum, og Silanns hét, gaf það alkvæði, að þá skyldi af hTi 
taka, og slíkt hið sama sögðu aliir, til þess er Jiilins Cæsar var 
að spuröur; hann kvaö eigi hyggilegt né löglegt, að drepa menn- 
ina eptir dómi ráðherranna einna saman, meö því slíkum dómi ætti 
einnig að skjóta til atkvæða þjóðarinnar, enda mœtti hitt nægja, 
að setja þá œfilángt í fángelsi, og gjöra npptækar eigur þeirra. 
Mörgum þótti það ráð er Cæsar mælti, enda sagðist honum vel, 
og orð hans jafnan mikils metin. En þá lók Cíceró sjálfur til 
máls og leiddi mönnum fyrir sjónir, að nauðsyn kreföi, að þessir 
menn vœru þegar af lífi teknir, og Markús Pordus Cató hinn 
ýngri {Cató eldri var lángafi hans) studdi mál hans af miklii 
afli; uröu þá flestir á því, að þeir væru til dauða dæmdir, og lét 
Cíceró taka þá af lífi þann sama dag. 

Meðan þelta gjörðist heima í Rómaborg, \tiv Antónius ræð- 
ismaður, sendur með her manns móli Catilinu; varð fundur 
þeirra norður í ApenninafjöUum hjá bæ þeim, er Pistóría hét; 
hafði Antóm'us verið einn af góðkunníngjum Catilínu, og vildi 
þvi eigi bera vopn í móti honum, en setti í sinn stað herfor- 
íngja þann fyrir liðið, er Petrejus hét; tókst nú bardagi með 
þeim; þar féll Catilína og því nær allir hans menn eplir hina 
hraustustu framgöngu; er svo sagt, aö þar lœgi hver maðurfall- 
inn, er hann haföi uppi staöið í fylkíngu, og heföi enginn þeirra 
sár á haki. J>essi alburöur varð á öndverðu ári 62 f. Kr. Urðii 
Rómverjar fegnir þessum málalyktum, og þóitust leysiir af mikl- 
um háska fyrir viliuieik og haröfylgi Cicerós, og kölluðu hann 
nföður fósfurjarðarhinartt, vorii sumir illviljaðir menn, er 
hötuöust við hann fyrir þessar sakir; þótli þeim hann hafa sýntí 
því öllu saman svo mikið gjörræði, að þjóöfrelsinu væri hættabúin. 
En þá reyndist Cató, sem áður var nefndur, honum beztur dreng- 
ur; enda var Cató ólíkur maður flestum sem þá voru uppi meöal 
Rómverja; hann var allra manna siðvandur og ósérplœgnastur og 
einbeittastur; hann studdi Cíceró manua bezt móti Catilínu, af 
því að hann hataði alla siðleysíngja og íllræðismenn, og hann 






173 


i 

CAJUS JIÍLÍUS CÆSAB. 

stóð seinna fast á inóti Pompeiusi og Cæsari, af því að hann 
unni þjóöveldinu, og þoldi eigi að því yrðí jiætta búin. 

Cajus Júlíus Cæsar. 

I 

Nú kemur sá maður til sögunnar, er frægaslur þykir verið 
hafa með Rómverjum, og hét Cajus JúUus Cæsar. ílann var 
fæddur 100 árum f. Kr., og sex árum ýngri en Pornpeius; haun 
var af fornum höfðíngjaættum, en 3Iaríus haföi ált fööursystur 
hans, og sjálfur var Cæsar tengdasonur Cmnu, Meðau Súlla 
var í almætti sínu, ofsólti hann alla vini og vandamenn Cinnu 
og Maríusar. Uann bauð því Cœsarí, að segja skiliö við konuna, 

Í en Cœsnr kvaðst eigi myndi gjöra þaö að nokkurs manns vilja, 

að segja skilið við þá konu, sem hann unni hugástum. þessa 
reiddist Súlla og œtlaði aö láta taka Cœsar af lífi; varð hann þá 
að flýja úr Rómaborg, en einhvcrjir urðu til að biöja honum lífs 
‘ og griða, og fyrir bœnasíað þeirra veitli Súlla honum hvorttveggja, 

en sagði um leið: neg skal veita yður bæn þessa, en það segi 
eg yður fyrir, að þar mun koma, aö hann kollvarpar höföíngjun- 
iim; því að í Cæsari þessum búa margir Maríusar«. Cœsar héit 
i austur í Asíu og var þar fyrst í hernaði; þaðan ætlaöi hann til 

Ehóduseyjar, og nema þar málsnildarlist hjá nafiifrægum kenn- 
ara í þeirri fræði, en á þeirri leiö var hann handtekinn af vík- 
íngum, því að Pompeius hafði þá enn eigi eytt þeim. Víkíngar 
gjörðu honum þann kost, aö leysa sig út með 20 talentum. 
Cæsar gabbaöi þá fyrir það, að þeir skyldu eigi kunna að virða 
hann belur en svo, og bauð þeim 50 talentur. Uann haföi eigi 
alt það fé hjá sér, og varð að senda eplir því í annan stað, en 
á meðan var hann í varöhaldi þeirra; en þó var Iiann svo þar, 
aö enginn gat annað hugað, en að hann vœri foríngi þeirra. 
|>egar hann vildi sofa, bauð hann þeim aö liafa hljólt um sig; 
■* þegar hann las þeim eitthvað, erhann haföi samið, og þeir gáfu 

því lítinn eða engan gaum, kallaði hann þá þussa, er ekki bæru 
skynbragð á það, sem fagurt væri, og kvaðst niundi láta kross- 
festa þá, þegar er hann vœri laus orðinn. Nú er féð kom, galt 
I Cæsar þeim 50 talentur, eins og hann hafði heilið, og fór svo 

leiðar sinnar. En jafnskjótt sem hann var kominn lil Míletus- 
horgar (í Litlu-Asíu), fekk hann sér skip og menn, og fór að 
víkíngum og fekk tekið þá höndum, og lét krossfesta þá, eins 








174 CAJDS JÚLÍUS CÆSAU. 

og hann liafði sagt. Eptir það sneri liann heim til Rómaborgar; 
var Súlla þá dauður. Cœsar var við alþvðuna Ijúfur og lítilátur, 
studdi málefni hennar, þegar svo bar undir, með mælsku siuni, 
og gjörði sér marga að vinum af bennar flokki, og meðan hann 
bjó yfir djúpsettum ráöum, fekk hann svo ágætlega dulizt fyrir 
höföíngjunum, að þeir grunuðu hann með engu móti. Hannvar 
þessu næst (68 f. Kr.) sendur til Spánar sem fjárstjóri (Qvæstor) 
þess skatllands. J>á var það einhverju sinni, að hann kom til 
Gadesborgar (Gadix) þarílandi, og sá líkneskju Alexanders mikla 
í ílerkúleshofi; fekk sú sýn honum svo mikillar áhyggju, að hann 
mælti þessum oröum: »þegar Alexander var á aldur við mig, þá 
haföi hann lagt undir sig allan heiminn, en eg hefi enn ekkert 
aÖhafztd. Eptir þetta haföi Cæsar ýms embætli á hendi í Róma- 
borg, og er orö á því gjört (einkum meðan hann var Ædil), hve 
örlátur hann hafi þá verið á fé við alþýðuna, og þess vegna varð 
hún honum fylgjandi í öllu, sem hann vildi hafa fram, og studdi 
hann til vegs og valda. Hinsvegar dró hann valdið með skarp- 
skygni og kœnsku úr höndum ráðsins og höföíngjanna; þannig 
studdi bann drjúgiim að upphefð Pompeiusar, til þess að fjar- 
lægja hann frá ráðinu, og koma rígámilli hans og höfðíngjanna, 
og hann haföi Crassus hinn ríka svo í hendi ser, aö þegar Cæsar 
varð skattlandssljóri (61 f. Kr.) á Spáni, þá gjörðist Crassusborg- 
unarmaður hans fyrir öllum skuldum, og voru þœr þó ákaflega 
miklar. fað er sagt að á leiðinni til Spánar kom Cœsar við í 
þorpi einu, og varö þá tilrætt um það meö förunautum hans, 
hvort kepni og deilur um völd og melorð mundu eiga sér stað 
í svo litlu þorpi. fá mælti Cæsar: nhvað mig snertir, kýs eg 
heldur að vera œztur maöurí þessu þorpi, en næslur hinum æzta 
í Rómaborgn. 

Um þessar mundir kom Fompeius heim úr austurför sinni, 
|>á er hann kom til ítaliu leysti hann liðsmenn sína af herþjón- 
ustu og gaf þeim öllum heimfararleyfi, því að honum kom þá 
eigi til hugar, að brjótast til einveldis í Rómaborg, en við binii 
bjóst hann, að geta ráðið þar mestu að lögum, sakir hins mikla 
álits, er hann hafði fengið af frægðarverkum sínum. En sú von 
brást honum. fegar hann æskti þess, að allar ráðstafanir sínar 
í Asíu yrðu staðfestar og að liðsmenn sínir fengi jarðir, þá risu 
mótstöðumenn hans i ráðinu upp í móti honum; voruþeirCaM, 





CAJUSaiJuUS CÆSAK. 175 

Lúcúllus og Crassus hinir helztu meðal þeirra. Ciceró gjörði 
hins vegar hvað í hans valdi stóð, til þess að saman gengi með 
Pompeiusi og ráðinu, en það kom fyrir ekki; hvorugir vildu fyrir 
öðrum vægja, og voru nú hinar mestu viðsjár með mönnum í 
Rómaborg. fá kom Cœsar heim vestan af Spáni í þeim erind- 
um, að sækja um ræðismannsembættið. Ilann sá þegar Iivernig 
alt var umhorfs, og var þá sem jafnan, skjótur til ráðs; hann 
hafði búizt svo um, að hann mátti treysta alþýðunni, og þá var 
hitt eplir, að tvístra höfðíngjunum, og fá þáá silt mál, semmest 
áltu undir ser af þeirra flokki; fyrir því sættir hann þá Crassus 
og FompeiuSj og gjörir samband viö þá, að hver þeirra þriggja 
skuli annan styðja og efla lil vegs og virðíngar; var þettaáengra 
nianna vitorði annara. fessi samtök þeirra, crmenn hafa kallað 
prístjóraveldiö liið fyrra, hófst 60 vetrum fyrir Krist. Cccsar 
varð viðstöðulaust rœðismaður áriö eptir (59), cn hinn, er þá 
varð ræÖÍsmaðiir um leið, het Bibúlus, Nii fór það bráðum að 
koma í Ijós, að þeir þrír bandamennirnir réðu einir öllu, en ráð- 
inu hnignaði að því sknpi; gjorðist Cœsar nú umsvifamikill og 
framkvæmdarsamur í stjórn sinni sem ræðismaður, en Bíbúiusar 
var að engu getið; enda sögðu nokkrir kímnir menn í Róma- 
borg, að það ár væru þeir ræðismenn JúUus og Cœsar (en ekki 
Bíbúlus og Cœsar), Hann selti þá ýms lög, þar á meÖal ein, er 
nefnd voru olcralög, og skyldi eptir þeim skipta þjóðeignum öll- 
um í Campaniu meðal fátækra borgara; hann lækkaði afgjald af 
ríkistekjunum, en því afgjaldi áttu riddararnir að svara, er höfðu 
tekjurnar að léni; urðu þeir honum vinveittir eptir það; hann 
lagði fult samþykki á alla stjórnarskipan, sem Pompeius hafði 
gjört í Asíu. það var venja, að ræðismennirnir fengu eitthvert 
skattland lil forráða, þá er þeir lögðu niöur ræðismannsvöldin. 
Nú vildi Cœsar eigi verða landstjóri í því skattlandi, sem ráðið 
hafði ætlað honum, og fyrir því lét hannalþýðuna veita sér land- 
stjóravöld í Gallía cisálpina (Gailía fyrir sunnan Alpafjöll) og 
ÍUyriu um 5 ára tíma. Ráðið varð forviða, og fekk honum þar 
að auki GaJlía transalpina (Gallía fyrir norðan Alpaijöll) til um- 
ráða, því að það vildi vita hann sem Ijærstan sér, Ekkert var 
Cœsari kærara, en að komast í þá sýslu. Rómverjar áttu þá 
eigi nema litla sneið af Gallíu fyrir norðan íjöll; þar var útrými 
mikið og nóg að vinna, oghið bezla tœkifœri að koma upp nýj- 




176 


CAJUS Jl5uus CÆSAK. 


nmhersveitúm og eflast að liði; á vetrum gat hann setið iGalUa 
Cimlpina fyrir sunnan fjöllin, og haft veöur af öllu, sem fram 
fór í Rómaborg. Til þess að búa sem bezt um alt ser í hag, 
gipti hann Pojnpeiusi dóttur sína Júlíu, og fekk komið þeim 
nianni í alþvðuforíngja tign, er hét ClódíuSj einhverjum hinum 
vesta manni og ósvífnasta í Rómaborg um þær mundir. Clódíus 
var svarinn óvinur Cícerós, og þar eð nú Cíceró hélt fast við þá 
sljórnarskipun sem verið hafði, og vildi eigi raska Iienni, en þeir, 
sem þá höföu æztu völdin í höndum sér (Pompeius, Cæsar og 
Crassus), höfðu beyg af hans mikiu malsnild, þá var þeim það 
ekki fjarri skapi, að Clódíus ofsótti Cícerú á allar lundir, og fekk 

koniiö því lil leiöar, að hann varð að fara í útlegð, en hús hans 

rifiö niður til grunna og jaröir lagðar í eyöi. En er Clódíus 
snéri ofstopa sínum móti Pompeiusi sjálfum, þá varð Pompcius 
feginn að fá Cíceró til liðs við sig, og koni hann þvíheim aptur 
úr útlegðinni eptir eitt ár (57 f. Kr.). og fckk skaða sinn bœttan 
eplir úrskurði ráðsins. Um þetta leiti var Cató einnig vikið í 
burt um stundarsakir, þó eigi héti það útlegö; hann var sendur 
til Kijpriiseyjar þess erindis, aö selja þar frá völdum Ptohmem 
konúng, er haföi stygt ClódiuSj og leggja eyjuna undir Rómverja. 
Konúngur réÖ sér sjálfur bana; Rómverjar köstuöu eign sinni á 
eyna, og Cató flutti mikiö fe þaðan í hina rómversku þjóðfjár- 

hirzlu, og dró, sem hans var siöur til, engan peníng í sinn sjóð. 

Nú var Cæsar kominn til sýslu sinnar í Gallíu (58 f. Kr.) 
og tekinn þar lil slarfa. Að undanskilinni hinni lillu sneið, sem 
áður er nefnd, og sem Rómverjar höföu lunráö yfir, var Gallía 
um þœr mundir engum útlendum þjóðum háð, og þar bjuggu 
þá þrjár aðalþjóðir: Áíivítanir milli Pyrencafjalla og Garonne- 
fljóts, Kelíar eöa GaUar frá Garonne norður lil Signu (Scine), 
og Belgir frá Signu til Rínar. þessar þrjár þjóðirvoru greindar 
í marga smá flokka, er hétu ýmsum nöfnum, og áltu einalt í ill- 
deilum hverir við aðra. En allir voru Gallar herskáir og livik- 
lyndirog gjarnir á nýúngar; aðallinn og prestarnir (Drúídar) réöu 
þar mestu. IJiu fyrstaþjóð, sem Cœsar átti í höggi við á Gallíu, 
voru IJelvetar, keltnesk þjóð, er bjó í dölunum austur af Gallíu, 
þar sem nú er Svissaland (Scimeiz). Ilelvetar undu eigi heima 
í sínu landi, brondu bæi sína og borgir, og héldu með öllu sínu 
skuldaliöi vestur á Gallíu og vildu setjast þar að, því að þaðan 



177 


CAJDS JIÍLÍUS CÆ3AR. 

Toru sagðir landkostir betri en austur í dölum; er sagt að líel- 
vetar bafiverið til samans ívestiirCör þessari 370 þúsundir manna. 
En sem allur þessi manngrúi kemur vestur á Gallíu, leita þeir, 
er fyrir þeim uröu, lil Cœsars og biðjast hans liðveizlu. Jiótti 
bonum nú bera vel í veiðar og fer i móti Helvetum og vinnur 
sigur á þeim; fellur þar meiri hluli þeirra, en hinir, sem af 
komust, héldu aptur heim á fornar stöðvar (58 f. Kr.). J)essu 
næst fór Cœsar móti Arióvistusi konúngi, cr kominn var austan 
af Germaníu með miklu liði, og hafði náð fótfestu í Gallíu, og 
gjörzt þar ráðríkur mjög við vmsar þjóðir; átti Gæsar við hann 
orustu og fekk sigur, en Arióvistus flýði austur yfir Ríná (58 f. 
Kr.). Ari síðar (57) vann hann Belgif og lagði síðan hverja þjóð 
nndir sig af annari. Eptir það áttu þeir allir fnnd með sér í 
Luccaborg, Cœsar, Fompeius og Crassus (56 f. Kr.); áskildi Cæsar 
sér, að landstjórnarvald sitt yröi lengt um 5 ár, og veittu þeir 
konum það ári siöar, þá er þeir voru rœðismenn (55). 

Cœsar hafði nú unnið alia Gallíu, en liann lét eigi þar við 
lenda, og fór tvisvar austur yfir Rín lil Germaniu, til þess að 
skjóta Germönurn skelk í bríngu og venja þá af því, að faraher- 
ferðir lil Gallíu og vekja þar ófriö; hann fór einnig tvær ferðir 
yfir á Bretland (55 og 54 f. Kr.), en í hvorugu þessu landi náðii 
Rómverjar föstum fæti á Cæsars dögum. Gallar, sem höfðu 
mist frelsi sitt, gjörðu nokkrum sinnum uppreisn til þess að ná 
því aplur, og árið 52 f. Kr. gjörðu því nær allar þjóðir á Gallíii 
samtök milli sín, lil þess að brjótast undan Rómverjum, og höfðu 
fyrirliða þann, er Yercingeiorix hét, hinn vaskasta mann; en þá 
sýndi Cœsar hver afbragðshershöföíngi hann var, og liðsmenn 
hans, hve hraustir og vígkænir þeir þá voru orðnir. Viðureign 
þeirra Cæsars og Galla var þá bæði löng og hörð; loks setlist 
Yercingetorix í borg þá, zx Alesía hét, en Ccesar seUist umborg- 
ina. J>á komu Gallar að með óvígan her og umkríngdu Cœsar; 
varð hann þá aö verjast á ivær hendur, bœði þeim, er í borg- 
inni sátu, og hinum, er að utan komu, og var þar œrinn liðs- 
mimur. En þó fóru svo leikar með þeim, að Cæsar vann sigur, 
en Vercingelorix gafst upp og gekk á vald hans. Á sjö árum hafði 
Cæsar þannig lil fulls og alls unnið Gallíu, og friðað þar allar 
þjóðir; bœlti hann nú sljórn þeirra á margan hátt og var þeim 


12 


178 


CAJUS JlírJuS' CÆSAU. 

hinn mildastij endavarþess eigi lengi að bíðaj að menlimRóm- 
verja tæki að ryðja ser til rúms á Gallíii. 

Meðan því fór fram á Gallíu, sem nú hefir verið sagt, og 
Cœsar jókst bœði að frægð og völdiim, var ástand hið vesta í 
Rómaborg. Eptir að þeir þríveldismennirnir höfðu hizt að máli 
í Lúcca og endurnýjað sambandið milli sín, urðu þeir Pompeius 
og Crassus ræðismenn í annað sinn (o5 f. Kr.), og brutust til 
þeirra valda með ofríki og kiigan. En þegar ræðismenska þeirra 
var á enda, varð Pompeius skattlandstjóri á Spáni, en Crassus 
á Sijrlandi; en Pompeius lét aðra menn stjórna skaltlandinii 
fyrir sína hönd, og sat sjálfur heima í Rómaborg til þess að 
vera jafnan við hendina hvað sem í skærist. Crassus var þá 
sextugur maður að aldri, og vildi fyrir hvern munausturtil Asíu 
og vinna Partariiú undir Rómverja og afla sjálfum ser auðs og 
frægðar. En Partar reyndust eigi svo auðveldir viðureignar, sem 
Crassus hafði hugsað; þeir voru hrauslir menn og barðfengir, 
ágætir reiðmenn, skutu manna bezt af boga og höföu þá hern- 
aðaraðferð, er rómversku fótgönguliði var ókunn og hin skœðasta. 
Crassus hélt liði sínu austur yfir Eufrat (54 f. Kr.), setti þar 
setulið í nokkrar borgir í Mesópotamíu, oghvarf svo aptur vest- 
ur á Sýrland, og gekk vel fram um veturinn að ræna þar hof og 
hörga. En árið eptir (53) lét hann lokka sig austur á sléttlendiö 
í Mesópotamíu; umkríngdi riddaralið Parta hann þar á völlun- 
um og drápu.fjölda af Rómverjum; hörfaði Crassus þá undan, 
en Partar náðu honum litlu síöar, létust myndu semja við hann 
grið og frið, en drápu bann í þeim umsvifura. Rómverjar mistii 
um 30 þúsundir manna á þeirri herferð. Caius Cassíus, sem var 
herfjárvöröur Crassusar, varöi Sýrland svo breyslilega, að Partar 
fengii eigi náð því. 

Nú er þessu nœst að segja frá því, sem gjörðist heima í 
Rómaborg; þar jókst flokkadráltur með mönnum dag frá degi, 
svo að til barátlu kom og manndrápa; ijármútur gengu fram úr 
öllu hófi; ræðismenn urðu eigikosnir svo missirum skipli; þíng- 
heigi og friði var raskað af óróagjörnum alþýðuforíngjum, sem 
Pompeius studdi undir niöri, því að honum var allkært að vand- 
rœðin yrðu sem mest, til þess hann yrði beðinn að koma apt- 
ur á friði og spckt, og fengin til þe.ss hin.æztu völd í hendur. 
J>ar kom og að öldúngaráðið (senaius) sá eigi annað fœrt, en að 


179 


4 

CAJUS JÚLÍUS CÆ3AR. 

fela .Pompeiiisi einum rœðismenskuna á hendiir (52 f. Ki’.), Nú 
var liann einvaldnr í Uómaborg, en hélt þó samt sem áðiir skalt- 
landssljórn yfir Spáni beint á móti löguni; alþýðuna í Róm leit- 
aðist hann við að gjöra sér vinveitta með því að láta reisa leik- 
hús, og skemta henni með alskonar gleðileikum. En nú var 
vinállan milíi þeirra Cœsars og Poynpeivsar farin að dofna, því 
að Júíia var dáin (5i) og Crassiis var fallinn. Ilöfðíngjarnir 
hrœíWust Cœsar og höUiðust við hann, og sögðu, að þar væri 
Maríus kominn aplur og orðínn úiigur í annað sinn. f>eir fyltii 
því alíir Tlokk Fomjyeiusar, og gjörðist hann nú þeirra foríngí, 
sem hann í upphafi hafði Yeriö. þóltist nú höfðíngjaflokkurinn 
og þjóðveldismennirnir lil samans hafa nógan liðsafla, lil þess að 
hefja fullan fjandskap gegn Cœsarij og taka af honum bæði her- 
völd og skaltlandssljórn. En Cúríó alþýðuforíngi, slægvitur mað- 
Lir og mælskur og mikill vin Cæsars, cr hafði goldið allar skuldir 
fyrir liann, kom fram með þá iippástúngu, aðbáðir skyldu leggja 
niður hervöldin Cœsar og Pompeius (50 f. Kr.). Ráðið féllst á 
uppásliingu þessa; cn Claudius 3IarceUus, ræðismaður, sagði 
ráössamkomunni slilið, og skoraði á PompeiuSj að vera viðbúinn 
að verja fósturjörðina. Cœsar bauöst lii að leggja hervöidin nið- 
iir, ef Pompeius gjöröi slíkt hið sama; en ráðið svaraði því svo, 
að væri Cæsar eigi búinn að leggja niður herstjórn og dreifa 
liðinii á öndverðu næsta ári (í janúarmán. 49), þá yrði hann tal- 
inn í fjandmannafiokki (vargur í véum). Marlcús Aiitónius al- 
þýöuforíngi, er veriö haföi gjaldkeri hjá Cœsari, og fleiriafCæs- 
ars flokki íRóm, sem mœltu í móli þessari ráðsályktun, urðu að 
forða sér við meiðslurn og flýja lil Cæsars; slíkt hið samagjöröL 
Carió, sem áður er nefndur; skoruðii allir þessir menn fast á 
Cæsar, að vernda rétt alþýðuforíngjanna gegn ófriði sinna mót- 
stöðumanna. Sá eini maður, sem nokkuð kvað að, og reyndiað 
miðla máium, var Ciceró; hann sá, að hér var ekki lengur að 
gjöra um þjóöveldiö, því aö þjóöveldið átti nú fáa vini, heldur 
iim hitt, hver þeirra Iveggja, Cœsar eða Pompeius, ætti að ná ein- 
vtíldinu iindir sig; af tvennu íllu, sem honum þótti, kaus hann 
heldur að fylgja flokki Pompeiusar og sagði um sjálfan sig: nað 
sér færi nú eins og dýrimum, þau væru vön að gefa sig í þann 
flokk, sem væri sömu tegundar og þau sjálf«. 

jþegar Cœsar sá, að ráðið og Pompeius vildu enga tilslökun 

12 * 


180 


CAJUS ji5líus cæsar. 

gjöraj þá hugsar hann sér að verða skjótari lii bragðs en þeir; 
kveður hann þá menn,' er hann hafði hjá sér lil málstefnii, og 
var það lílið lið, því að meginherinn var í Gallíu; segir þeini í 
hvert efni komið sé, og skorar á þá til drengilegrar fylgdar og 
liðveizlu; rómuðu allir vel hans mál. f>ví næst heldur Cœsar 
suður að Eúbicófljóti; þángað náði skattland það, er hann var 
yfirskipaður, en suður yfir fljótið mátti hann eigi halda hersveit- 
um. fegar hann er kominn að fljólinu, nemiir hann staðar og 
hugsar sitt mál, en að lítilli stundu liðinni mælti Cœsar: >>ten- 
íngunum er kastað (jacta est a?ca).^« og heldur yfir fljótið (49 f. 
Kr.); mætti hann hvergi mótstöðu svo teljandi sé, og hélt við- 
stöðulaust til Rómaborgar. En það er frá Pompeiusi að segja, 
að þá er hann fréltir til ferða Cæsars, var sem honum hyrfi 
garpskapur allur og áræði, og flýr hann burt úr Róm, og allur 
þorri ráðherra og höfðíngja með honum, og suður á land, og 
þaðan yfir til Grikklands. Veitti Cæsar honum eigi lengri eptir- 
för en til Brúndisíuhorgar, Sú borg er á sunuanverðri Ítalíu. 
Lagði Cœsar því nœst alla Ítalíu undir sig, og hafði lokið því 
starfi á tveim mánuðum, er þess eigi getið, að þá hafi orðið 
mannavíg. En áður hann fœri yfrá Grikkland tii móts við Pom- 
peius, vildi hann eyða her þeim, er Pompeius hafði vestur á 
Spáni; voru þeir höfðíngjar fyrir liðinu: Afrannis, Petreius (sá 
sem vann CatiUna) og Terentíus Varrój hinn lœrðasti maður; 
sagði Cæsar svo um sína ferð: að hann œtlaði sér fyrst að vinna 
hcrinn höfuðlausa (o: herinn á Spáni), en þar næst hershöfð- 
íngjann liölausa (o: Pompeius). 

Frá Brúndísmm hélt Cæsar aptur tii Rómaborgar og átti 
þar þíng við menn, bæði alþýðuna og ráðherra þá, sem eptir 
höfðu orðið í borginni; var hann hinn mildasti við alla, og lét 
jafnvel mótstöðumenn sína halda öilum þeirra eignum. f>egar 
Pompeius flýði, hafði hann látið eptir í Róm fjársjóðu ríkisins; 
þá vildi Cæsar taka, en einn alþýðufon'ngi mælti í móli, og kvað 
það vera gagnslætt lögum að taka féö; Cœsar kvað stríðið þurfa 
vopnavið en ekki laga; og er maður þessi vildi varnaCœsari að 
ná fénu, kvaðst Cæsar mundi láta drepa hann, og bætti við þess- 
um orðum: nþað skalt þú vita úngi maður, að mérfellur þýngra 
að segja þetta, cn að láta gjöra þaðo. þar næst hélt Cœsar liði 
sínu vestur á Spán; allar tálmanir sem honum mæta, veðráttu, 


CAJUS JÖLÍUS CÆSAR. 


181 


vatnsföll, matarskort, og hvað sem heitir hefir, yfirstfgur hann 
og sigrast á, og á fáum dögum hefir hann teflt svo við Pom- 
peiusarmenn, að allirverða að gefast upp fyrir honum, og landið 
er alt á hans valdi; að því búnu snýr hann aptur heim á leið, 
tekur Massiliuborg (MarseiIIe) í Gallíu á leiðinni, er gjörður aö 
álrceJ^ismanni (Dictator) í Róm, leggur það vald niður að fáum 
dögum liðnum, og vcrður raiöismaður, íer síðan til Brúndisíum 
og austur um haf og tók land í Epirus (í janúar 48 f. Kr.). 

Pompems hafði, á meðan þessu fór fram sem nú var sagt, 
liaft viðbúnað mikinn á Grikklandi; höfðu ýmsir konúngar og 
höföíngjar úr austurlöndiim komið til móts við hann með liðs- 
afla, og var þar saman komið mikið lið. Yið Dyrrhachium (í 
Íllyríu) bar fundum þeirra fyrst saman; ætlaði Gæsar aö halda 
Pompeiusi þar i herkvíum, en lókst eigi, því að Pompeius brauzt 
út; veitti Cæsari þar miður og liMt þaðan til Pessaliu, Pom- 
peius hélt þegar á eptir honum, til þess er hvorirlveggja námu 
staðar í nánd við Farsalusborg, I>að var fyrirætlan Pompeiusar, 
að berjast eigi að svo stöddu við Gæsar, heldur hilt að þreyta 
hann með umsátrum og vistaskorti; en höfðíngjum þeim ogstór- 
menni, sem voru saman komnir í herbúðum Pompeiusar, líkaðí 
það stórilla, og vildu þegar leggja til orustu, því að þeir þóttust 
eiga sigurinn vísan, endahöfðu þeir meira lið cn Cæsar. Pom- 
peius lel um síðir tilleiðast; varð þar orusta mikil, og lauk svo, 
að (kesar vann frægan sigur (20 Júlí 48 f. Kr.); féll margt lið 
af Pompeiusi, en sumt var handtekiö, og sumt flýði víðs vegar 
undan. í stað þess að leila til skipa sinna, sem Cató hafði þá 
undir yfirstjórn sinni, flýði Pompeius til Egyptalands, þvíaðhann 
þóttist þar eiga von góðrar heimkomu hjá Ptólemœus Dionysusi 
konúngi, erhann hafði áður styrkt föður hans lil ríkis. En ráð- 
gjafar konúngs þorðu hvorki að veita Pompeiusi móttöku eður 
synja honum hennar, og hugðu að sér numdi bollast, aö ráða 
hann af dögum, og að þeirra ráðum lét konúngur myrða Pom- 
peius í því hann steig þar fæti á land. Konúngur átti systur þá, 
er Cleópalra hét; hún var kvenna fríðust, en blendin mjög. 
|>au systkyn deildu um rikisstjórn á Egyptalandi. Litlu síðar 
kom Cœsar þar við land og harmaði mjög forlög Pompeiusar. 
Skarst hann nú í málið með þeim konúngi og systur hans, og 
kvað hana vera rétt borna til ríkissljórnar með honum, eins og 



182 


CAJUS JÚLÍi:^ CÆSAU. 


faöir þeirra hefði fyrir mælt í erfðaskrá sinni. I>essu reiddist sa 
flokkur manna svo mjög, er stóð nieö konúngi, að þeir gripu lil 
vopna og veiltii Ccesari aðför; en þólt hann heföi engan iiðsafia 
móli landsmönnum, þa var það eigi ú þeirra færi að deila íll- 
deildum við Cæsar, enda fóru svo leikar með þeim, aö hann áUi 
alskoslar viö þú og réði einn öllu ú Egyptalandi. Konúngur 
týndist í NíJáj en Cleópaíra fekk landstjórn ú Egyplalandi, því 
að kærleikar miklir voru þú með þeim Gæsari og henni. Ófrið 
þann, er þú var þar ílandi, hafamenn kallað Alemndnu-stnóiðj 
eptir Ahxa^idriu eða Alexandersborg, höfuöborg landsins (48— 
47 f. Kr.). 

Meðan Cœsar dvaldist ú Egyptalandi var hann kjörinn til 
alrœðisinaíins um eins úrs tíma heima í Romaborg; en hann fór 
þó eigi til Róms aö því sinni, fyrir því aö honum kom hersaga 
austan af Asiu, En því var svo variö, að Farnaces konúngur 
Miþrídatesson hins mikla hafði vakið ófrið þar austur, þú er 
liann frétti, að styrjöld vœri byijuð meö Rómverjum sjúlfum; 
œllaði hann sér nú að vinna apliir ríki þaö, er faðir hans hafði 
oröið aö lúta fyrir Rómverjiim, og lagði undir sig nokkur fylki 
úöur Cæsar kom þar og barðist við hann. Urðu þar skjót um- 
skipti; Gæsar fckk sigur, en Farnaces flýöi og var drepinn skömmu 
siðar. Var þeim ófriði lokið með þeirri einu orustu; enda þólti 
Cœsari sú alburður hafa orðið með svo skjótri svipan, að hann 
ritaði vinum sínum í Rómaborg þessi þrjú alkunnu orð: veni, 
vidij vici (eg kom, eg sú, eg sigraði), 47 f. Kr. I>egar Cœsar 
hafði skipað öllu svo fyrir í Asíu, sem honum þólti við þurfa, 
hélt hann tafarlaust vestur um Grikkland til Rómaborgar, ogjafn- 
aöi þar þegar og eyddi öllum flokkadrúltum með viturleik sínum 
ogmildi; haungaf öllum griö, veiiti vinum sínum stórgjafir, iétti 
sköUum af alýöunni, og bjóst nú til ferðar suður ú Afrilcu móli 
hershöfðíngjum Pompeiusar þeim, er þúngað höfðu flúiö ogstýrðii 
þar miklu liði. Ilinir helztu af fyrirliðum þessum voru þeir: 
jMbienuSy Fetreius, Metellus Scipió tengdafaöir Pompeiusar, Júba 
konúngur í Númidiu og Cató. En er aö því var komið, að 
Cœsar færi af staö, gjöröi herinn, sem sat því nær allur í hcr- 
búöum suðrí Campaníu, uppreist og krafðist með mikilli frekju 
lauua þeirra, er honum höfðu úður vcrið heitin. Cœsar sú sér 
cigi fært að svo slöddu, að verða við ósk liösmanna sinna, og 



CAJUS JÓLÍUS CÆSAU. 


183 


sendi G'ispus Sallústius (hinn nafnfræga sagnaritara), er þá var 
dómstjÓTi (prœtor) í Rómaborg, til móts við þá ineð þeirri orð- 
sendíngu, að.þeim skyldi öllum veitt ríkugleg laun, er ófriðnum 
a Afríku væri lokið. Liðsmenn urðu að œfari ogdrápu tvo ráð- 
herra, en Sallústíusi hélt við meiðíngum, því næst hélt allur 
herinn til Rómaborgar og lét allófriðlega. Cœsar þorði eigi að 
senda lífvörð sinn móti uppreistarmönnum, því að honum þótti 
iiggvænt um trúleika hans, tók hann því það ráð, að gáuga 
sjálfur í móti þeim, þeir kröföust þá eigi launa, hcldur hins, 
að verða lausir við alla herþjónustu. Cœsar lét sér eigi bilt við 
verða, og svarar þeim svo: nþér skuluð þegar lausir vera viöalla 
herþjónustu, og þar á ofan skuluð þér fá þau laun, sem eg hefi 
yður heilið, þegar eg hefi unnið sigur með öðrum liðsmönnum, 
og haldið sigurför inn í borgina». Nefudi hann þá r>kviríta<i, 
eins og menn voru vanir að ávarpa Rómverja á friðartímum; en 
hermenn nefndu menn aldrei því nafni. Við þessi orð Cœsars 
brá liðsmönnum svo mjög, aö þeim féll allur ketill í eld, og 
margbeiddu hann að mega fara för þessa með honum, Veitti nii 
Cœsar þeim þann hlut eins og af mildi sinni, er hann sálfur 
haföi hvað mest eptir þráð. þessu næst býr Cœsar lið sitt og 
heldur þegar um haustið (47 f. Kr.) til Afríku, því að þá bjugg- 
ust mólstööumenn hans hvað sízt við komu hans þángað. Cœsar 
fekk veður mikil í hafi og leysli sundur skipaflotann; tók hann 
sjálfur land við Adrúmetum (sú borg var lítið eitt sunnar en 
Kartagó); en er hanngekk á land, skruppu honum fætur svo að 
hann féll. fá mælti Cæsar hátt svo að menn hansheyrðu: nþar 
heöeg þig Afríkalö (teneo teAfrica!); en það þótti óheillamerki 
að falla. Cœsar var miklu liðfærri cn mótstöðumenn hans, en 
þó réðist hann á þá við Thapsusborg (46) og vann sigur. Caió 
var eigi í oruslu þessari, heldur í borg þeirri, er Útíca hét, og 
þar réöi hann sér sjálfur bana, litlu eptir orustuna við Thapsus, 
því að hann vildi fyrir engan mun lifa þegar þjóðveldið var dáið, 
og þyggja grið af Cæsari. |>eir Scipió, Petreius og Júha konúngur 
gjörðu slíkt hið sama sem Cató, Jsximidia var gjörð að róm- 
versku skatllandi, og Sallústius, sá sem áöur var nefndur, seltur þar 
til yfirstjórnar. Hinu afríkanska stríði hafði Cœsar þannig lokið 
á 5 mánuðum, og nú þegar hann kom aptur til Rómaborgar, 
var þar haldin hin veglegasta sigurhátíð, cins og siður var til 


184 


CAJUS JL'LÍUS CÆSAU. 

♦ 

lijá Róniverjnmj er hershöfðíngjar þeirra komu lieim eptir unnia 
stórvirki og sigur á úllendum þjóðum, en öldúngaráðið kjöri 
Cœmr til álrœðismanm um 10 úra tíma. Cæsar var, eins og 
hans var venja til, mildur viö sína fornu mótstöðumenn; alþýð- 
unni gaf liann stórgjafir bæði í korni og öðrum aurum, og nú 
let Iiann sér mest um það hugaö, að bæla í sem fleslum greinum 
hag og ástand þjóðarinnar með viturlegum lögum og fyrirtækj- 
um; hann veilti öllum íbúum Gallíu fyrir sunnan fjöllin rómversk- 
an borgararétt, sömuleiðis börnum allra þeirra manna, er SxiUa 
haföi svipt borgararélti; efldi vísindin, enda varhann sjálfur hinn 
mesli vísindamaöur, og einn liinn frægasti rithöfundur í fornöld. 
Eitt af því, sem hann þá gjörði, var, að hann leiðrétti hið róm- 
verska tímatal, Rómverjar liöföu alt í frá dögum Númakonúngs, 
talið tímann eptir túnglárum, 355 daga í ári hverju, og skolið 
svo mánuðum inn í annað og þriðja hvert ár, til þess alt kæmi 
heim; síðan var þes&u nokkuð breylt, en þó var sá ruglíngur á 
kominn alt tímatal, að opt varð lil ógagns. Júlíus Cœsar unni 
sljörnufrœði sem öðrum vísindagreinum, og fekk Sdsff^c/ics stjörnu- 
frœðíng frá Egyptalandi til aðstoðar víð sig í þessu starfi, Til 
þess að na fastri undirstöðu tímalalsins var nú bætt dögum við 
árið-iG fyrirKrists fæöíngu svo mörgum, að í því urðu 445 dag- 
ar, Með hinu næsta ári hófst hið n}ja tímtal sem kennt er við 
Július Cœsar (Julianskc Calender); er þar talinn tími eplir sól- 
arárum, og stendur svo enn í dag aö eins meö lillura breytíng- 
mn, sem gjörðar hafa verið nú á síðustii öldum. 

En Cœsar fekk skamma stund næði til friðsamlegra starfa. 
Skaltlandsstjóri Cœsars á Spáni, sá er Qvintus Cassius hét — 
frændi Cajusar Cassíusary er varði Syríu epiir fall Crassusar, og 
sem síðar verður getiö — hafði kynnt sig þar mjög ílla sökum 
hörku og fégirni, svo að landsmenn þar, cr jafnan mintust Pom- 
peiusar mikla til als góðs, tóku fegins hendi móli sonum hans 
Cneiúsi og Sexlusi; söfnuðust nú allir vinir Pompeiusar, er þá 
voruá lífi, þángað undir merki þeirra bræðra; var sá fíokkur bæði 
mikill og harðsnúinn. Cæsar sá, að eigi var til setu boðið og 
bjó sig sem fljótast tii Spánar. Fundur þeirra varð hjá Munda^ 
borg á Spáni (í marzmún. 45 f. Kr.). Varð þar hin harðasta 
orusta; sýndi Cneiús Poinpeius að hann var ágælt foríngjaefni. 
það cr sagt, að bardaganum tók að halla á Cæsar; hljóp hann 



185 


CAJUS JÚLÍUS CÆSAR. 

þá af bakij braiizt fram í fylkíngar og eggjaði menn sína með 
þessiim orðum: »gjörið yður eigi þá svívirðíngu, að framselja 
bersböfðíngja yðvarn í hendur drengjum þessum» 1 Gjörðu nú 
menn bans hinahörðustu hríð;stóð bardaginn alt til kvölds. f>á 
varð Cæsari lilið þángað er riddaraflokkur einn þeirra óvinanna 
reið burtu frá hernum. En því var svo varið, að Laöienus hers- 
höfðíngi í liði þeirra bræðra sendi þá menn til að verja herbúðir 
sínar, er ein sveit af liði Cæsars hafði ráðizt á. Cæsar notaði 
þegar þelta atvik og kallar svo menn hans heyra: »þessir fl\Ja!« 
þessum orðum Irúðu hvorirtveggja, bæði Cæsars menn og óvinir 
hans; hertu hinir þá áhlaupið, en lið þeirra bræðra tók að riðl- 
ast, og því næsl brast flótti í liði þeirra; fekk Cœsar sigur, en 
30 þúsundir manna fellu af þeim brœðrurn. |>ar féll Cneius Pom- 
peius og Labienus, og margir aörir hershöfðíngjar, en Sextus 
Pompeius flýði, að því er sumir segja, en aðrir segja að hann 
væri ekki í þessari orustu. Svo sagði Cœsavj að þessi orusla væri 
hin skæðasta, er hann hafði nokkru sinni í komið, og að hann 
berðist þá fyrir lífi sínu en eigi til sigurs sér sem endrarnœr. 

I>egar Cœsar kom heim aptur frá Spáni hélt hann sigurför 
inn í borgina; þótti mörgum það ílla liifallið, enda lýsa ofmetnaði 
hans, með því að það voru landar hans og samborgarmenn, er 
hannhafði sigrazt á. En ráðiðj sem nú var orðið mjögólíkt því, 
er það haföi veriö til forna, sýndi nú auðmýkt sýna og undirgefni 
við Cæsar á margan hált, og þar á meöal með því, að fá honum 
alræðismanns völd í hendur æfilángt; líkneskjur voru gjörðar eplir 
honum og settar bæðí við hlið hinna fornu konúnga og í goða- 
hofin; það var ákveðið, að hann væri heilagur og friðhelgur og 
svo mikið kvað að allri þeirri viöhöfn og dýrð, að sumir hafa 
œllað. að jafnvel fjandmenn Cœsars hafi átt þar hlul í, til þess að 
kvcikja öfund og hatur gegn honum. Cœsar lét sem sér líkaði 
þelta allvel, en hins vegar hafði hans óþreytandi starfsemi margt 
fyrir stafni: hann lét gjöra ýmsa þjóðvegu um löndin, grafa sýki 
og skuröi, þurka mýrarflóa, reisa stórkostleg hús, og til þess 
herinn hefði eitthvað að starfa, var það áform hans, aðfara her- 
ferð austur til Partalands, leggja þá þjóð iindir sig, halda síðan 
norðan um Svartahaf til Germaniu, vinna hana alla og koma 
síðan heim að því búnu. 

En þetta átti eigi svo að verða, þó að Cœsar væri sá af- 






186 


CAJUS JÚLÍUS CÆSAR. 

bragðsmaður, sem allir urðu aö jata, og þó að hann einn væri 
fær um að stýra Rómaveldi og ráöa bót ó því, sem aflaga þótti 
fara, og þó að hann væri allra manna mildastur sínum mótstöðu- 
mönnum, — þá gátu sumirþeirra aldrei sælt sig við yfirráð hans. 
J>cir gátu eigi séð, að hann væri annað cða meira en beinn of- 
ríkismaður og réttur ránsmaður að freisi þjóðarinnar. Og það 
þólti þessum mönnum verst, að alt laut að því, að hann myndi 
taka sér konúngs nafn; ýmsum meöal höfðíngjanna sveið það og 
sárt, aö völdin voru gengin úr greipum þeim og í hendur eins 
manns, er þeir nú urðu að lúta. En fáir eða engir voru þeir, 
er sœi aö aldarhátturinn var nú orðinn allur annar en áður, og 
Rómaveldi var nú svo komið, aö einveldið hlaut að ryðja sérþar 
til rúms og ráöa fyrir lýö og landi, en þjóðsljórn sú hin forna 
átti þar eigi lengur viö. þá var það, að 60 manna í Rómaborg 
bundu það svardögum með sér, að taka Cœsar af lífi; voru sumir 
þeirravinir Cœsars, en þó unnu þeir þjóöfrelsinu, scm þeirnefndii 
svo, meir en honum. Cajm Cassíus, sem áður er nefndur, var frum- 
kvöðull þessa samsœris; hann var dulur maður í sknpi ogþykkju- 
þúngur; hann haföi áður verið með Crassusi og síöan Pompei- 
usi, en þegiö grið af Cæsari eptir fall Pompeiusar. Ilann sagði 
nokkrum vinum sínum frá fyrirœtlan sinni, að hann vildi Cœsar 
af dögum ráða, en þeir kváðust því að eins vilja eiga þátt í meö 
honum, að hann kæmi Marhúsi Jiiniusi Brútusi í samsærið. 
Brúíus var systurson Catós og kvœntur dóttur hans, og honum 
líkastur um marga hluti. Ponipeius hafði látið taka af lífi föður 
hans, þó fylgdi Brútus Pompeiusi fyrir því, að honum þótti mál- 
staður hans réttari en Cœsars; en á vígveilinum viÖ Farsalus hafÖi 
Cœsar bjargað ItTi Brútusar og tekið hann aö sér, og gengið honum 
í íöðurs stað; enda sögðu sumir menn aö Cœsar væri faðir hans. 
En bæöi það, að Brútus unni þjóðveldinu um fram alt, eins og 
Cató haföi gjört, og svo hilt, að hann taldi ætt sína til Brútusar 
þess, er forðum vann að burtrekstri konúnganna og var hinn 
fyrsti höfundur þjóðveldisins í Rómaborg, nægði tíl þess, að aliir 
samsærismenn höfðu einkum augastað á Brútusi, og vildu fyrir 
hvern mun koma honum í samsærið með sér, og þar kom, fyrir 
þeirra eggjan og fortölur, að Brútus lét leiðast U1 þessa óheilla- 
verks. I>eir Cassfws og Brútus voru báðir dórastjórar {Frœtores) 
þetta sama ár. 








CAJUS JÚLÍCS CÆSAK. 


187 


/ 


ninn 15. dag marzmánaðar árið 44 f. Kr. var ákveðið að 
halda skyldi samkomii mikla í höll einni í leikluisi Pom- 
peiiisar, og bjnggust menn þá við, að Cœsari yrði veilt kon- 
úngsnafn, er hann skyldi bera á herferð sinni móLi Pörtu7n, og 
hvervetna annarslaðar en á Ítalíu; en þar skyldi hann heita al- 
rœðismaður. fenna dag réðii samsærismenn með sér, aö þeir 
skyldii vinna á Cæsari. I>eir vissu, að þann fund mundi hann 
sækja an þess aö hafa lífvörð sinn um sig. En við sjálft lá, að 
hann kœmi eigi á ráössamkomuna þann liltekna dag. Cæsar 
hafði sjálfan dreymt, að hann liöi um loptið og rélti Júpíterhönd- 
ina, og konu hans haföi dreymt ílla drauma, svo að hún beiddi 
hann, að fara ekki á ráðslefnu þessa þann dag. En einn afsam- 
særismönnum, sá er Decimus Brútus hét, hershöföíngi, og i 
miklum kœrleikum við Cæsar, taldi hann mjög á aö fara, og 
Cœsavi þólli ekki mark að draumum, og fór sem hann haföi œtl- 
að til fundarins. Ilann haföi jafnvel verið varaður við þessnm 
degi, og á leiðinni til ráðsins fekk maður einn honum skjal í 
hendur, þar er á voru rituð nöfn samsærismanna, en Cæsar las 
það aldrei og gekk svo til hallarinnar. Samsærismenn fíyktust 
þar ulan um hann, og beiddu hann með miklum auðmýktarsvip 
og mjúkum orðum, að gefa mann þann, er Públíus Cimber hét, 
lausan úr útlegð. Cœsar neitaði því; einn af þeim dró þá káp- 
una ofan af heröum Cæsars, og sá maður, er Casca hét, lagði 
knífi á honum, og varð Cæsar sár á heröum. Cæsar brást við 
fast oggreip hann höndum ogmœlti: »vitskerti Casca, hvað hefst 
þú að?« þá þustu að morðíngjarnir og sóttu að Cæsari, en hann 
varöist um hríð. En er hann sá Brútus meöal þeirra, mœlli 
hann: »og þú barnið mitt Brútuslfl Gaf Cœsar þá npp vörnina, 
og sveipaði að sér kápunni; en þeir sœrðu hann 23 sárum áður 
hann félli. Lét JúUusCœsar þannig líf sitt, hinn mesti afbragðs- 
maöur, er verið heíir með Rómverjnm. Brútus gekk fram og 
ætlaði að tala til ráðsins, en á ráðherrana sló óhug miklum og 
felmlri, og hrukku þeir allir út úr höllinni, en lík Cœsars lá þar 
eitt eplir undir líkneskjustöpli Pompeiusar. 

Endalok hins rómverska þjóðveldis. 

Banamenn Cæsars höfðu gjört sér vissa von um, að dauði 
hans mundi aptur vekja þjóðstjórn og þjóðfrelsi tii lífs; þeír 



188 


ENDALOK UINS RÓMVERSKA JíJÓÐVELDIS. 


bugðn, að þegar Cœsar einn væri frá, þá þyrfti eigi aðra að óltast; 
þjóðstjórnin myndi þú svo sem af sjalfri sér ryðja sér til rúms. 
|>ess vegna vildu þeir ekki, eins og Ciceró þó réði þeim til, sjáldr 
taka stjórntauma ríkisins í hendur, meðan altvar í ráðleysu eptir 
víg Cæsars; þess vegna vildi BriUus ekki að MarMs Aniónius, 
er var ræðismaður árið 44 með Cœsari, vœri drepinn. En vonin 
brást þessum skammsýnu mönnum algjörlega, og hlaut aðbregð- 
ast þeim, því að þjóðstjórn og þjóöfrelsi gat þá eigi lengur átt 
sér stað; lil þess var aldarliátturinn orðinn of spiltur hjá Róm- 
verjum. Marliús Antóníus, er var dugandi hershöfðíngi, en að 
öðru leiti hinn óhlutvandasti maður, færöi sér áslandið, eins og 
það var þá, mjög kœnlega í nyt. Ilann komst yfir fjárhirzlu rík- 
isins, eigur Cæsars og skjöl hans öll, og var með fyrsta mjög 
auðveldur þeim Brútusi. Ráöið staðfesti lög CæSars, en bœði 
banamenn hans og aðrir, sem í sökum áttu, voru allir í grið tekn- 
ir, og eigi var annað að sjá, en að allir flokkar vœru nú nokk- 
urn veginn sáttir og sammála. Af samsœrismönnum fengu þeir 
Június Brútus ðlakedoníu, Cassius Sýrland og Ðecimus Brútus 
Gallíu cisalpina til forraða sem skattlandstjórar, eins og Cœsar 
hafði verið búinn að ákveða. En þá er Antónius kunngjörði 
mönnum erfðaskrá Cæsars, og einkum er hann flutti líkræöu við 
úlför hans, og sýndi mönnum kápu hans blóðuga og gegnum- 
stúngna, þá œsti hann alþýðu manna svo mjög, að þeim Brútusi 
varð eigi lengurvært í Rómaborg, og urðu að fíýja þaðan. Eplir 
það safnaði Antóníus að sér vopnuðum mönnum og haföi stcrk- 
an lífvörö um sig, bilti sér í völdum, eins og honum beztlíkaði, 
og lét ýms lög út gánga, er hann kvaðst fundiö hafa i skjölura 


Cæsars, 

En nú kemur sá maður til sögunnar, er hét Cajus Július 
Cœsar Octavianus. Hann var syslurdóltursonur JúUusar Cœsars 
arfleiddur af honum og þá 18 vetra, er liér var komið. þegar 
Júlíus Cæsar var veginn var Cœsar Octavianus auslurí ApoUóniu- 
horg á Grikklandi við bóknám, En er hann frétti lát frœnda 
síns brá hann skjótt við og fór til Rómaborgar. Antónius tók 
honum ílla og vildi ekki greiða honum erfðaféð, en Octavianus 
lók það til bragðs, að selja eignir sínar, og gat þannig svarað því 
fé út til alþýðunnar, sem Cæsar hafði ánafnað henni í erfðaskrá 
sinni. Af þessu varð Cæsar Octavíanus mjög vinsæll, og meðan 





189 


ESDALOK HINS RÓMVERSKA fJÓÐVELDlS. 

Antóníus fór norður í land til þess að reka Decimus Brútus frá 
skattlandsstjórn, þá flyktust hinir fornu herraenn Cœsars til Ocla- 
víanusar og gengu undir hans merki, Hann hafði þegar mœlt 
mótspyrnu af Antóníusi, og þótli því ráðlegast, að hylla að ser 
þjóðveldismcnnina til þess að komast til valda fyrir þeirra aðsloð; 
en hinsvegar sáu þjóðveldismenn, að þeim varfull þörf á iiðveizUi 
Gæsars Octavíanusar U1 þess að steypa Antóníusi. Einkum var 
það Ciceró, er með niælsku sinni sluddi fast að því í ráðinu, að 
Antóníus vœri sviptur þeim völdum, er liann fór svo ódrengilega 
meöU í>annig komst á einskonar samband milli Cœsars Or.ta^ 
vianusar og þjóðveldismanna, þó óeðlilegt væri. Meðan þetta 
gjörðist settist Antónius um Mútínaborg (Modena), en D, Brúíus 
sat í borginni með liði sínu. Arið 43 sagði öldúngaráðið Anió- 
niusi stríö á hendur, og var þvínæsl sendur her manns móti hon- 
um; Yoru rœðismennirnir báðir, llirzius og Pansa, fyrir liðinu 
og svo Cccsar Octavianus. Fundur þeirra varö hjá Mútinaborg; 
beiö Antónius þar ósigur, en ræðismennirnir féliu báðir, og 
Cœsar Ocíavianus var þannig einn eptir sem æzti hershöfðíngi. 
Ráðið sem hafði beygafþví, að hann mundi eigi vera þar allur, 
sem hann var séður, vildi aplra honum frá völdum og fól þess 
vegna D, Brútusi á hendur yfirráð hersins á Italíu, en Sextusi 
Pompefusi öll hervöld á sjó. En Cœsar Octavíanus hélt lil Ilóms 
og þegar honum var synjað þar um rœðismanns völdin, þá kúgaði 
hann ráöið með liðsafla þeim, er hann haföi, og varð þannig 
rœðismaður. Fengu nú liðsmenn hans ríkugleg laun úr þjóöíjár- 
hirzlunni; allir, sem verið höfðu í samsæri móti Cœsari eöa í 
vitorði með þeim, voru dæmdir í úllegð; leituðu allir þeir menn 
sér trausts og hælis hjá Cassiusi og J. Brútusu Upp frá þessii 
kom það berlega í Ijós, að það var inark og mið Cœsars Ocla~ 
vianusar, að yfirstíga þessa tvo^menn og alla aðra þjóðveldis- 
menn. Og til þess, að getasigraztá þeim, þótti honum snjallast 
ráð, að gjöra samband viö Antónius. En það er frá Antóniusi 
að segja, að eplir ósigurinn við Mútina hafði hann flúið til 
Gallíu og gengið í féiag við Lepidus., er hafði þar herstjórn á 

1) Hinar orðlögðu ræður, er Ciceró hélt þá móti Antóniusi, 
er nefndar nfilippsku ræðurnaro, af því að þeim er líktviðræður 
Demosþenes hins gríska gegn Filippusi konúngi í Makedóníu, 
föður Alexanders miklu. 



190 


ENDALOK IIINS RÓMVEUSKA íjJÓÐVELDIS. 


hendi. Lepídus sá var soniir þess, er gjörði óspektirnar í Róma- 
borg árið 78; hafði fylgt Gœsari og orðið æzti prestur (pontifex 
inaxínms) að honum látnum, en var að öðru leiti enginn alkvæða- 
maður. l>egar Dccivius Briítus sá hvað verða vildi, leitaði hann 
á fund frænda síns Júníusar Brútusar, en varð handtekinn á leið- 
inni og drepinn að boði Antóníusar. 

|>eir Antónius og Lepídus heldu því næst öllu liði sínii til 

f 

borgar þeirrar norðantil á Italíu, er Bónónia hét (nú Bólogna), 
og þar kom Cœsar Octavianus lil móts viö þá með engu minni 
liðsafla. Áttu nú þessir 3 menn fund með ser á eyju einni lítilli 
í fljóti því, er Uhenus hét, þar hjá borginni; gjörðu þcir þá sam- 
band sín á millum, og urðu ásáttir iim að skipta völduni með sér 
iim 5 ára tíma, og efla hver annan til aö eyða þjóöveldísmönn- 
imi og brjóta þá undir sig: voru þeir nefndir: prívcldismenn 
hinir siöari (Triumviri reipublicœ constituendœ; þ. e. þríveldis- 
menn til að skipa fyrir um þjóöveldið). l>etta þriggja manna veldi 
var að því leiti ólíkt hinu fyrra (Pompeius, Crassus, Cæsar), að 
þessi hin síðari samtök voru á allra manna vitoröi, og síðan með 
lögum staöfest í Rómaborg, cr þrísljórar þessir komu þángað. 
þaðvarnú þessu næst ákveöið, aö Cœsar Octavíanuso^ Antónius 
skyldu fara í móti þeím Brútusi og Cassiusi, en Lepídus verða 
eptir í Róm sem rœöismaður. En nú var það tvennt, scm þeim 
þrístjórunum lá þýngst á hjarta, það var uð eyða öllum sínum ó- 
vinum og að seðja græðgi allra þeirra herflokka, er þeir hufðu í 
sinni þjónustu, þess vegna tóku þeir það til bragðs, sem Súlla 
haföi foröum gjört, að þeir sömdu útlegðar-skrár (Proscriptíons- 
lister) yfir alla þá menn, er þeir vildu úr braut ryðja. llófust 
nú ofsóknir og inanndráp í Rómaborg, að því skapi meiri og 
verri enádögum Súllu og Maríusar, sem morðenglarnir voru nú 
þrír saman. Svo segja sagnaritendur, að 300 ráöherra og 2000 
riddarahafi þá verið teknar af lífi eða ráðinn bani. Einn á meöal 
þeirravar Cíceró, prýöi þjóðarinnar. Ilann var sladdur á búgarði 
sínum skamt frá Róm, er honum kom fregnin um dauöadóm 
sinn; réöi hann þá af að foröa sér undan og fara til Makedoníu 
á Grikklandi og komst alt lil sjáfar; en moröíngjarnir náðuhon- 
um þar og unnu á honura (43 f. Kr.); var Ciceró þá 64 ára, er 
hann var líflátinn. Qvintus bróðir hans var þá einnig tekinn af 
lífi, og hafði verið agætur maöur, Sumir þeirra manna, er þá 


KNDALOK niss RÓMVEUSKA f jóðveldis. . 191 

var ætlaðar danði, komust undan og leiluðu ser skjóls lijá þeím 
Brúlusi og Cassíusi austur í löndum, eða hjá Sextus Pompeiusi, 
er lá með fíota sinn fyrir Sikiley. 

ISíi er að segja frá þeim Brúlusu í>eir liöfðu þegar (árið 
44) farið austur og sezt að í skattlöndum þeim, er þeim voru 
œtluð, og dregið þar lið að ser. Cassíus lét skattlönd þau, er 
hann réð fyrir, leggja óspart fé til stríðskoslnaðar, en Brúlus 
hlíföi munnum í því efni hvað hann kunni, og sjálfur var hann 
fátækur jafnan, þótthonum vœri innanhandar að auðgast. fegar 
þeír Cœsar Octavianus og Antóníus höföu lokiö hinum meslii 
manndrápum á Ítalíu héldu þeir austur á Grikkland með mikið 
lið lil móts við þá Brútus, Varð fundur þeirra hjá Filippsborg 
í Makedóníu (42 f. Kr.). þeir Brútuso^ Cass^us vildu eigi þegar 
berjast, en Antóníus gat með dugnaði sínum og herkœnsku komið 
þvísvofyrir, aö orusta tókzt með þeim. Cœsar Oc/ayiauws fylkti 
liöi sínu móti Brúlusi, en Antónius móti Cassiusi. Varð sii 
endalykt þeirrar orustu, að Brútus vann sigur og náði herbúðum 
Octavíanusar, en Cassíus flvöi fyrir Antóníusi, og meö því hann 
hugöi, að Brútus hefði þá einnig beðið ósigur, þá réð hann sjálf- 
um sér bana. Nú var það áform Brúlusar, aö berjast eigi að 
sinni, því aö hann vissi, aö hagur óvina sinna vesnaði dag frá 
degi. Og ef honum hefði borizt fregn af því, að lið það, er 
þeim Cœsan Octavianusi var sent frá Ítalíu, var sama daginn, 
sem bardaginn stóö við Filippsborg, gjörsamlega unnið á sjó 
af þjóöveldismönnum, þá heföi Brútus eigi breylt áformi sínu. 
En þá fregn fekk hann eigi, og liösmönnum hans leiddist biðin 
og vildu fyrir hvern mun berjast. Tuttugu dögum eptir hina fyrri 
orustu barðist Brútus að nVju og beiö þá ósigur, og er hann sá 
sitt óvænna, og að lokið var öllu þjóðfrelsi, þá vildi Brútus eigi 
lifa, og lagði sig sveröi í gegnum og lét svo líf sitt. 

Eptir orustu þessa hélt Antónius austur ú Asiu, til þess að 
eyða þeim sem eptir voru af þjóöveldismönnum og leggja þar 
lönd undir sig, en þá komst hann í viðkynningu við Cleópötru 
Egyptadrotníngu, er hann hafði boðað á sinn fund til Tarsus- 
horgar. En úr því að þau höföu hizt, gat Antóníus ekki við 
hana skilið og fór með henni til Egyptalands, og lagöist þar í 
svall og ómensku. Cœsgr Octavianus sneri aptur til^ítalíu, og 
lók að skipta þeim verðlaunum meðal hermanna sinna, er þeim 


192 ENDALOK IIINS UÓ.MVEUSKA I»JÖÐVELDIS. 

höfðu verið heitinj en það voru 18 hinar beztu borgir á Ítalíu 
með öllu scm í þeim var. Urðu nú þeir, sem ójöfnuður þessi 
kom niður á, óvægir eins og við var að búast, og gripu margir 
þeirra lilvopna; en Fúlvia kona Antóníusar þrístjóra, ákafakona 
og ófyrileitin, og L. Antóníus ræðismaður, bróðir hins, þóttust 
taka málstað þessara manna, ogbófu ófrið og œtluðu ser að hrinda 
Cœsar Octavianusi úr völdum. Sendi baim þegar hersböfðíngja 
sinn Vipsanius Agrippa með liði á móli þeim; umkríngdi hann 
L. Antoníus í Ferúsiahorg, og lauk svo rneð þeim, að Antóníus 
varð að gefast upp. J>essa slyrjöld bafa menn kallað: Perúsiu- 
ófriðinn, (öellum Perusinum) 41—40 f. Kr. Að því búnu kom 
Markús Antónius beim frú Egyptalandi; lá þá við sjálft, að til 
vandræða horföi með þeim Cæsari Octavianusi, en sættir kom- 
ust á milli þeirra í Brwidisiuhorg (40); skiptu þeir þá löndum 
milii sín þannig: Antónius skyldi bafa öll austurlönd, Cœsar 
Ociavianus vesturiöndin, Lepidus Afríku. Til þess nú að tryggja 
friðinn sem bezt, gekk Antóníus að eiga Octaviu systur Cœsars 
Octavianusar, ágæla konu; Fúlvía var dáin skömmu áður. 

Eptir að þeir Brútus og Cassius voru fallnir, átti þjóðveldið 
(Republiken) engan forvígismann eplir nema Sextus Pompeius (son 
Pompeiusar mikla). llann bafði skipaliÖ mikið og haföi lagt undir 
sig margar eyjar á IMiðjaröarban, og þn'sljórarnir böföu orðið 
að viöurkenna yfirráð bans á eyjuni þessum og samiö friö við 
hann. En sá friður stóð eigi iengi. |>eir Cœsar Octavianus og 
Sextus Pompeius kendu liver öðrum um sáltarof, og ófriöur bófst 
að nýju milli Pompciusar og þrísljóranna; en þeir böföu nú lengt 
þrísljórnarvöld sín um önnur 5 ár. Eptir ýms óböpp, sem Cœsar 
Octavianus varð fyrir, vann Agrippa loksins mikinn sigur í sjó- 
oruslu yfir Sextusi Pompeiusi (36 f. Kr.); flýöi Pompeius þá lil 
Asíu, og þar var bann síðan drepinn aö ráðum Antóníusar. Lepi- 
dusi, er jafnan þóttislfara halloka í viöskiptum við bina tvo þrí- 
stjórana, kom þá til bugar, að ná yfirráðum yfir eyjum þeim, er 
Pompeius haföi haft hönd yfir, en Cœsar Octavianus ginnti raeð 
kænskubrögðum frá honum alla liðsmenn hans. Varð Lepidus 
þá að biðja hann lífs og griða og fekk það. Cæsar Octavíanus 
tók lönd hans undir sig, en Lepidus varð æzti prestur, sem hann 
hafði áður verið, og er hann úr sögunni. 

Nú hafði CcBsar Octavianus fengið yfirráð yfir öllum vestur 


ENDALOK UINS UÓMVEUSKA {>JÚÐVELDIS. 


193 


löndum og stýrði þeim vel og viturlega. Vinir hans og ráðgjafar 
Agrippa og Mœcenas, hinir ágætustu menn, gengii honum til 
annarar handar, og styrktu sljórn hans í ölium greinum; mörg 
mein voru grædd og niörgu hrundið í rétt horf, er aflaga hafði 
farið í óeirðunum. Ilins vegar haföist Antónius það eitt að, er 
honum var sjálfum til óviröíngar og Rórnverjum til skapraunar. 
llann var öilum stundum a Egyptalandi hjá Cleópötru; þó fór 
hann herför eina móti Förtum, en á þeirri leið misti hann 24000 
manns og komst sjálfur nauöulega undan; hann gaf Cleopötru 
og börnum þeim, er hann átti við henni, ýms rómversk skatt- 
lönd; hann lýsti yfir því, að Ccrsanon, elzti sonur Cleopölru, væri 
sonur Júlíusar Cæsars; Ocíauzw konu sína, er ætlaði á fund hans 
og losa hann við þá vanvirðu, cr hann var kominn í á Egypta- 
landi, vildi hann hvorki sjá né heyra, og rak hana heim aptur 
til Rómaborgar. Nú var eigi við að búast, að félagsskapur gæti 
lengur staðið milli þeirra Antóniusar og Cæsars Octavíanusar. 
Ilið rómverska ráð svipti Anlóníus öllum þeim völdum, er hann 
haföi; honum sjálfum vildii menn eigi beinlínis boða stríð, af 
því að hann hafði marga rómverska menn með sér, en Cleópötru 
var sagt stríð á hcndur. Antóníus skildi Iivert þetta miðaÖi, og 
safnaöi liði um alla Litlu-Asíu, en í stað þess, að halda þá þegar 
liði sínu til Ílalíu sumarið 32 f. Kr., þá eyddi hann tíðinni í 
svalli og sælIiTi, meðan Cœsar Octavíanus bjó her sinn sern 
bezlhann kunni og hafði fyrirhyggju um hvívelna. Árið eptir(31f. 
Kr.) héll Ccesar Octavianus flota sínum austur um haf til Actiu- 
höfða í Akarnaníufylki á Grikklandi; þar lá fyrir Antóníus og Cleó- 
patra, og höfðu lið mikið bæði á sjó og landi; voru skip þeirra 
bæði fleiri og stærri en Octavíanusar, en liðsmenn óhraustari. 
Anlóníus Ireysti sér betur að berjast á landi en á sjó, en Cleó- 
patra kaus heldur sjóoruslu, og varð það framgengt. Tókstnúhin 
nafnkendasjóornstavið Actium (2. dag sept. 31 f. Kr.). Agrippa 
var fyrir skipaliði Gæsars Oclavíanusar. En er oruslunni tók 
að halla á Antóníus, flýði Cleópatra og alt hennar skipalið; og 
sem Antóníus sá það, hélzt hann eigi lengur við, og fiýöiáeptir 
henni; stóð bardaginn enn um hríð, en svo lauk, aö Ccesar Ocía- 
vianus fekk þar mikinn sigur. Landher Antóníusar beið hans 
þar nokkra daga, en cr hann kom eigi, gekk alt þaö lið Octa- 
víanusi til handa og gerðust hans menn. 


13 



19-i ENÐALOK IIINS UÓMVERSKA I>JÓÐVELDIS. 

Ári síðar en þessi tíðindi urðu hélt Cœsar Octavíanus til 
Egyptalands. Lét Cleópatra þá allan her sinn gánga á vald hans, 
og leitaðist á allar iundir við að þóknast honiim, en hirti ekki 
um Antóníus. En Octavíanus lét eigiginuast, því að honumvar 
einúngis um ríki Cleópötru og hin miklu auðæfi hennar að gjöra. 
Hann lét taka Cœsaríon af lífi, Antóníus sá nú að í öll skjól 
var fokið, og logði sig sveröi í gegnum; og lauk svo hans æfi. 
Lillii síöar lét Cleópatra eiturorm granda sér, að sumra manna 
sögn, en aðrir segja, að hún stýngi sig með eitruðum nálum til bana. 
Cœsar Octavianus gjörði Egyptaland að rómversku skaltlandi og 
setli riddara þann, • er Cornelius Galhts hét, þar iil landgæzlu 
(30 f. Kr.). 


Ilér um bil 200 árum fyrir Kristsburð náði Eómaveldi að 
eins yfir Italíu, eyjar þær sem þar liggja fyrir landi, og yfirnokkurn 
hluta af Spáni, en síðan þá tíð, og fram að þeim tíma, er hér 
var komiö (30 f. Kr.), höfðu Rómverjar lagt undir sig öll lönd 
og allar þjóöir umhverfis iMiðjarðarhafiö. Allar þjóðir, vestan frá 
Atlantshafi austur að Evfrat-fljóti, og noröan frá Ríná suöur að 
eyðimörkum Afríku, lutu boði og banni Rómaborgar. Allirmenn 
á Italíu höföu fengiö rómverskan borgararétt; önnur lönd höfðii 

f 

eigi rétlindi lil jafns við ítali, en þeim var stýrt sem rómversk- 
um skattlöndum; þau voru eign Rómverja og skattskyld undir 
þá. Sum lönd voru eigi algjörlega oröin skaltlönd, en liöföu 
einskonar sjalfsforræði undir yfirstjórn Rómverja, t, a. m. Mári^ 
tania, Pralcia, Eódusey, Lylda, Kappadohia, Kommageney GyÓ^ 
ingaland, Fyrir Gyðíngalandi réði Ueródes hinn grimmi frá 
Idúmeu, eptir að iMakkabear voru liðnir undir lok. þjóöir þær 
scm bjuggu umhverfis Rómaveldi, og voru þeim óháöar, voru 
að mestu leiti lítt mentaöar, og deildusl í ótal smáflokka; fyrir 
austan Rómaveldi voru að eins tvö ríki teljandi: Armenia og 
PartaríkL Hið síðarnefnda var víölent; þar sátu konúngar að 
völdum af Arsasfda-ætt, en voru höfðíngjum og stórmenni iands- 
ins mjög háöir, og jafnan voru þar styrjaldir um ríkiserfðir. Höf- 
uðborgir þar í landi hétu Ktesifón og Selevhia, og stóöu báðar 
við Tígrisá hver andspænis annari. 

það má því svo að orði kveða, að því nær allur hinn ment- 
aði heimur væri háður einni og sömu stjórn 30 árum fyrir Krists- 












ENDALOIC niNS RÓMVERSKA IjJÖÐVELDIS. 195 

burð; Rómaborg var eigi einiingis aðalból, miðbik heimsstjórn- 
arinnar, heidur einnig allra vísinda og íþróUa. J>ar voru saman 
komin lislaverk hinna frægustu meistara úr öllum heimsálfum, 
er Rómverjar höfðu tekið og lil sín flutt, bœði með rettu og 
röngu; með þeim voru prýdd bæði alþjóðleg hús og einstakra 
manna heimkynni; húsin voru að því skapi rausnarleg og skraut- 
leg. f>að er t. a. m. sagt um hús Clódimarj að það hafi kost- 
að yfir millíón ríkisdala í vorum peníngum. Marhús ScauruSy 
stjúpsonur SúIIu, lét gjöra leikhús eitt, og skyldi að eins standa 
mánaöartírna, það tók 80 þúsundir manna, í því voru 300 súlur 
af dýrum marmara og 3000 skurðmynda. f>ó voru búgarðar 
hinna rómversku auðmanna og stórmennis á landsbygðinni miklu 
skrautlegaslir og viðhafnarmeslir, enda var auður sumra manna 
mikill og ekki til sparað. f>að er sagt, að Fom'peius mildi hafi 
ált svo mikið fé hjá konúngi einum í Kappadokíu, að 33 talent- 
ur (þ. e. um 60000 rd.) nægðu eigi til þess að greiða mánaðar- 
vöxtn af því fé. fegar Lúcúllus kom heim úr Asíuför sinni lét 
hann skipta meðal lýösins 100 þúsundum vínkéra. Hortensiusy 
nafnfrægur mælskumaður og jafnaldri Cicerós, var vanur að vökva 
Irén í aldingarði sínum meö víni, og þegar hann dó fengu erf- 
íngjar hans eingöngu í Kíeyjarvíni 10 þúsundir vínkera. Ciceró 
átti hér um bil hálfa aðra millíón ríkisdala, þó var hann aldrei 
ríkur haldinn meðal ráðherranna. Crassus kvað engan ríkan, sem 
eigi gæti haldið her manns á tekjum þeim, er henn hefði af 
jörðum sínum. Eptir þessu fór hátlsemi Rómverjaí klæðaburði, 
borðhaldi o. s. frv., og þó varð óhóf og eyðsia manna miklu 
meiri og verri á dögum keisaranna. iVIálaraíþrótt og mynda- 
skurður var Rómverjum aldrei sérlega laginn. f>að voru grískir 
menn, er þess konar listir tíökuðu í Róm. Hins vegar hófust 
fyrst bókmentir Rómverja eptir hið annað púnverska siríð, og 
tóku mjög iniklum framförum á þessu tímabili (200—30 f. Kr.); 
og þó bókmenlir þeirra væru í mörgu lagaðar eptir grískri fyrir- 
mynd, þá var margt í þeim einkennilegt og af sjálfs þeirra toga 
spunnið. Um og eptir ár 200 f. Kr. var Ennius skáld uppi; 
er hann hið fyrsta skáld hjá Rómverjum, sem nokkuð kveöur 
að, og nokkurs konar skáldafaðir þeirra; eptir hann komu ýms 
skáld, eru þeir Flautus (■}' 184) og Terenzius (-j- 159) þeirra 
merkastir. En á ofanverðu þessu tímabili náðu bókmentir Róm- 

13 * 





19C 


KNDALOK ITINS UÓ.MVEHSKA IjJÓÐVKLDIS. 


verja mestum þroska, og það svo í sumum greinum, oð eigi 
varð síðan jafnmikill, því síður meiri. Hinir helztu rilhöfundar ú 
þessu tímabili, (er menn hafa nefnt Cícerós-öld, eða hinn fyrri 
hluta gullaldar í bókmentasögu Rómverja) eru: Cíceró, Júlíus 
Cœsar, SallÚBiíus, Cornelíus Nepos, Terenzíus Yarró, Lúcrezíus 
og Catúllus. þeir tveir hinir síðast nefndu voru skáld. Latínsk 
lúnga gekk um alla Ítalíu og tók að breiðast út vestur á bóginn 
til skattlandanna. En í hinum ausllægu skattlöndum var grísk 
túnga aðalmálið, sem allir mentaðir menn töluðu, enda lærðu 
allir, semtil menta vorusettir vestur í löndum, einnig þá túngu. 
Ileldri manna synir lélu sér ekki nægja, að gefa sig við bók- 
námi eingöngu i Rómaborg, heldur fóru líka tii Grikklands og 
námu þar vísindi. 

í þessu hinu volduga ríki, var mentunin komin á mjög 
hált stig, auðœfin orðin ákaflcga mikil hjá öllu stórmenni, og 
nóg til af öllu því, sem miðaði til hóglífis og munaðar; en þó 
var ástandið þar miklum mun lakara en fyrrum haföi verið. 
J>jóðveidissljórn átti eigi lengur við í hinu afarvíðlenda ríki; mis- 
munurinn á ríkum og fátækum orðinn geysimikill; þrœlarnir rétt- 
lausir, siðirnir spiltir, irúin dauð; þjóðlíf Rómverja var að ytri 
ásýnd glæsilegt, en hið innra var spiilíngin fólgin. Ný stjórnar- 
skipun gat að vísu bætt úr ýmsum göllum, en algjörleg bót varð 
eigi á því ráðin, nema með nýjiim opinberuðum trúarbrögöum. 
Trúnni á hinum fornu guðum hafði mentunin kollvarpað og ann- 
ara þjóða trúarbrögð, sem komin voru inn í landið. þeir, sem 
fundu hve ónóg hin fornu trúarbrögð Rómverja voru, sæltu sig 
í þeirra stað við heimsspeki eður hjálrú austurlanda þjóða. Gyð- 
íngatrúin var úlbreidd um alt ríkið, en afbökuð og magnlaus. 
Alstaðar hlutu menn að finna löngun tii einhvers, sem var œðra, 
og þannig var brautin rudd fyrir hina hristnu trú 










197 


Hið rómverska keisaradæmi. 

(Frá því 30 árum fyrir Krists burð til árs 476 eptir Krists burð). 

I. KEISARAR AF ÆTTUM JÚLÍUSAR OG CLAUDÍUSAR. 

(Frá 30 f. Kristsburð lil 68 eplir Kristsburð). 

C. Júllus Cæsar Octavfanus Ágóstus (f 14e. Kr.) 

Nú er þar til máls að taka, að Cœsar Octavianm sneri heim 
aptur lil Róms frá Egyptalandi (29 f. Kr.), og hélt þá dýrölega 
sigurhelgi í mánuði þeim, er sextiln hét, en síðan var nefndur 
ágústm, eins og mánuðurinn qvintilis var nefndur júHus, til virð- 
fngar við Júlíus Cœsar, Hann haföi fengiö ógrynni fjár á Egypta- 
landi og skipli miklu af því meðal alþýðunnar, svo að hagur 
hennar batnaði stórum; undi hún þá sínum hluta vel og þótti 
yfirsljórn Octavianusar góð, Ilann beitti líka öllura sínum vit- 
urleik og allri sinni slægð lil þess að eyða allri mótspyrnu, friða 
ríkið, en dragaöll yfirráð í sínar hendur; suma menn gjörði hann 
spaka með fégjöfum eða metorðum, suma rak hann af landi burt. 
Sjálfur lét hann sér dæmi JúUusar Cœsars að kenníngu verða, 
og forðaðist að taka sér alræðismanns nafn eða konúngs, en lét 
öll hiu fornu embælti halda sér að nafninu til, sem verið höfðu 
meðan þjóðveldið stóð; þannig skvldi hann einveldi sínu undir 
niöri, en smám saman komust öll þessi embætti í sjálfs hans 
hendur. í fyrstu lét hann kjósa sig lil rœöismanns á árihverju, 
en seinna nieir fekk hann það embætti œfilángt, en lét aöra bcra 
ræðismanns nafnið. Sömuleiðis lét hann veita sér æfilangt a?- 
pýöustjóravöJdin, og sagðist gjöra það til þess að vernda al- 
þýðuna; eptir lát Lepídusar varð hann einnigæzti prestur. þeg- 
ar er hann kom heim frá Egyptalandi, lél hann kalla sig liers- 
höfðingja {Imperator), en því nafni fylgdu hin æztu hervöld; 
seinna lét hann sem hann vildi leggja þau völd niður, en varþó 
kosinn aptur til þeirra um lOára tíma; síðan voru þau völd hans 
optar en í eittskipti endurnýjuð. Ilonum var einnig fengið sið- 
^ŒísZwwanns-embættið í hendur; og sem siðgœzlumaður ruddi 
hann tvisvar þeim mönnum úr öldúngaráðiuu, er honum voru 
mótsnúnir, eða sem honum geðjaðist eigi að. Eptir það 
þóltisl hann óhræddur geta fengið ráðinu hlutdeild í völdunum 
með sér. Scm forseli raðsins tók hann sér nafnið Frinceps 







198 


ÁGÚSTUS. 


{þaðan eru komin nöfnin: Frinz og fursti), og því nafni var 

# • 

arinn nefndur framan af. En nafnið »keisaria er dregið af Cícsa?? 
er í fyrstu var að eins mannsnafn, en síðan, erþað gekk í erfðir 
tii æltmanna lians, er að ríkjum sátii, varð það aiment heiti allra 
þeirra, er stýrðu Rómaveldi, þótt þeir væru af öðrum ættum. 
Nafnið Ágústus (Iiinn virðulegi eða hinn heilagi) fekk hann árið 
27 f. Kr.; var það upphaflega að eins viðurnefni hans, en síðan 
voru keisarar alment nefndir því nafni. 

|>jóðþíngin eða þjóðfundina í Rómaborg lét Ágústus halda 
sér eins og verið höföu, en þau urðunúnæsta þýðíngarlílil, sem 
og var eðlilegt, því aðmestur hiuti hinna rómversku borgara bjó 
í íjaiiægð við borgina. Á dögum Ágústusar segja menn að þeir, 
sem höfðu rómverskan borgararétt, hafi verið yfir 4 milliónir 
manna, en með konum og börnum að minnsta kosti 16 mili- 
ónir, en fólkstala í Eómahorg freklega 1 millión, (en, ef aðkom- 
andi menn og þrælar eru meðtaldir, um 2 miiliónir). Nokkurn 
hluta af því valdi, sem þjóðþíngin höfðu haít, fekk nú ráðið í 
hendur, en aptur tók keisarinn sum völd frá ráðinu, og fekk þau 
öðru og nyju stjórnarrábi lil meðferðar. I þetta nýja ráð skip- 
aði hann nokkra menn af öldúngaráðinu, af riddarastéttinni, af em- 
bællismönnum og lögfræðíngum. yfirstjórn skaltlandanna skipti 
keisarinn milli sín og öidúngaráðsins þannig, að hann fekk ráð- 
inu öll þau skalllönd, sem friðuð voru, og eigi var styrjaldar að 
vænta, en sjálfum sér œtlaði hann hin, þar sera búast mátti við 
ófriði innlendum eða útlendum. í þeim skaltlöndum hafði hann 
herliðið, er nú var orðið stöðugt setulið og undir einkis annars manns 
stjórn en keisarans sjálfs. í hernum voru bæði rómverskir borgarar 
og menn úr skattlöndunum. Auk þessa liðs hafði keisarinn sérstakt 
setulið í Rómaborg, 10 þúsundir manns, er nefndist lífvörður hans 
{cohortes 'prœtorianc^, Forínginn fyrir því liði (prœfectus prœtorio) 
varð smámsaman œzti embættismaður ríkisins. Keisarinn hafði 
landstjóra í sínum skattlöndum, er voru kallaðir legátar, en land- 
sljórar í skattlöndum ráðsins voru kallaðir prólionsúJar; undir 
þeim stóðu aðrir embœtlismenn. Állir þessir embættismenn höfðu 
fastar tekjur, en skaltar af skattlöndunum gengu í rikissjóðinn 
(œrarium)j og í keisarans fjárhirzlu (fiscus), Var þessi ráðstöfun 
hin bezta fyrir skattlandsbúa alla, og gjörði hag og ástand þeirra 
miklu líkara því, er rómverskir borgarar höföu, heldur en áður 







I 


AGUSTUS. 


199 


hafði verið. Frá því er Makedonía var unnin (168), og þángað 
lil þrístjóravaldið komst á (43), höfðu rómverskir borgarar engan 
lekjuskatt goldið, en nú voru þau gjöld lögð á þá, og önnur fleiri 
bættust síðan við. í bjúskap sínum og af ættmönnum sínum útli 
Ágústus keisari mjög hverfulu láni að fagna, og matti mæðumað- 
ur kallast. Hann var þríkvœntur. Miðkona hans hét Scribónía; 
með henni átti hann eina dóttur barna, er Júlia hét; hana gipti 
hann syslursyni sínum þeim, er Marhús Claudtus 3IarceUus hét, 
efnilegum manni, en hann dó úngur. Giptist JúUa þá í annað 
sinn og átti Agríppuj sem úður er nefndur; stóð hann nú næst- 
ur til ríkiserfða, en andaðist á bezta skeiði (i2.f. Kr.). J>eim 
Agrippir og Júlíu varð barna auðið, og arfleiddi Ágústus sonu 
þeirra, Cajus og JAcíus CœsaTj en þeir dóu báðir ú tvítugsaldri, 
lillu eptir Kristsburð. Var Livíaj þriðja kona Águslusarj grunuð 
um dauða þeirra bræðra, því að hún vildi koma syni sinum, 
Tiberíusi Claudiusi Nerój af fyrra hjónabandi, til ríkis. Tiberíus 
var kjarkmaður og dugandi maður í mörgu, en slægvitur og á- 
kaflega myrkur í skapi ogfláráður. Eigi varÁgústusi vel í þokka 
til hans, en þó gipti hann honum Júlíu dóltur sína, tveim arum 
eplir að Agrippa var dainn; urðu samfarir þeirra eigi góðar; fór 
Tiberíus af landi burt, og dvaldist 8 ár austur í Rhódusey, en 
Júlía lagðíst í saurlifnað, og varð faðir hennar að láta hana fara 
burt úr borginni lil eyjar þeirrar, er Pandataría hét. Eplir dauða 
þeirra dóttursona sinna, Gajusar og Lúcíusar, tók Ágústus sér 
Tiberius í sonarstað, og lét hann aðstoða sig í ríkistjórninni hin 
síðustu úr æfi sinnar. 

Ágústus keisari jók ríkið um sína daga. Hérumbil 20 árura 
f. Kristsb. vann Agrippa sigur að fullu og öliu á þjóð þeirri 
norðan lil á Spáni, er Kantabrar hétu, og alt lil þess líma haföi 
engum verið háð. Um sömu mundir var Ágústus sjálfur austur 
í Asíu; komu þar til hans sendiherrar af ýmsum löndum, þar á 
meðal austan af Partalandij er fœrðu hönum þá menn, er cptir 
voru lifandi af þeim, er fylgt höföu Crassusíog Aníómusí, og verið 
herteknir, svo og nokkur merki, er hershöföíngjar þessir höfðu 
mist í viðureign sinni við Parta, Merkilegastar voru herferðir 
Rómverja um þessar mundir lii nábúaþjóða þeirra í Norður- 
álfunni. Hérumbil 15 áriim fyrir kristsburð lögðu þeir bræður 
Tiberius og Brúsus, sljúpsynir Ágústusarj undir sig íjallalöndín 







200 


ÁGIÍSTUS. 


RœtiVj Vindeliciu og I^oricum (það er Tyról og nokkur hluti af 
Baiern og Aiistiirríki), einnignáðu Rómverjar þá Pannoníu (eystri 
liluta Austurríkis og vesturliluta .Úngarns) og noröurhlula Þralnu; 
var það kallað 31ösia eplir nð Rómverjar unnu landið; áttu þeir 
nú þvínær öll lönd fyrir sunnan DJnd, veslan frá upplökum hennar 
og austur að ósum. 

|>egar Rómverjar höfðu eignazt lönd norður að Dónáog Rín, 
hófst bráðum ófriður milli þeirra og Germanaj er bjuggu fyrir 
norðan fljót þessi. Drúsus stjúpsonur Agústusar var þá skatt- 
landsstjóri á Gallíu; hann lét gjöra yfir 50 kastala á Rínárbökk- 
iim lil varnar móti Germönum, og hélt síðan margar herferðir 
noröur í lönd þeirra, og komst alt noröur að Elfunni. Til þess 
að geta komið skipum sínum inn í Zuydersjó, gróf hann skurð 
úr Rín norður í Ysselfljót; er sá skurður enn til og kendur við 
Drúsiis. það varö dauðamein Drúsusar (9 f. Kr.), að hcstur féll 
imdir honum á hinni fjórðu herferð hans móti Germönum; varð 
Drúsus mjög harmdauði, því að hann hafði verið hinn vinsœlasti 
maðarog ágœtur hershöfðíngi. Öldúngaráðið gaf honiim til heið- 
iirs viðurnefnið (?ermamcws og svo niðjuni hans. Eptir lát Drús- 
usar fekk Tíberíus bróðir hans herstjórn móli Germönum; vann 
hann ýms héröð undir Rómverja, fremur með undirferli og brögð- 
um, cn með hreysti og drengskap; mátti kalla að allar þjóðir 
milli Rfnúr og Veserfljóts kæmust þá undir Rómverja. En er 
hinn rómverski hershöfðíngi QvintiHus Varus vildi leggja skatta 
á Germani, og neyða þátilað hlýðnast rómverskum lögum, gjörðu 
þeir samlök móti honum og höfðu þann fyrirliða, er Hermann 
{Armin) hét; hann var höfðíngjason af þjóðflokki þeim, er 
Kerúslcar liétu, og haföi áður veriö í herþjónustu með Róm- 
verjum; hann var hinn mesti hreystimaður, ann fósturjörðu sinni 
af hreinum hug, en hataði kúgun Rómverja. Varus hafði lið 
mikið þar norður, milli 30 og 40 þúsundir manns að öllu sam- 
töldu; var það hin mesta hætta líltvopnuðiim þjóðum og fákæn- 
um við hernað, að ætla sér móti Rómverjum bæði liðmörgum og 
hinum herkænustu. f)ó lét Hermann slíkt eigi lil fyrirstöðu verða 
og réðist á VaruSj er hann fór yfir skógland mikið, er nefnt 
hefir verið Teutóborgarsliógur, og hyggja menn verið hafi í fylki 
því, er nú heitir Lippe Detmold, skamt frá Veserfljóli. Börðust 
þcir þar á skóginum í 3 daga, og lauk svo, að Van/s féll og 








201 


ÁGIÍSTUS. 

mest alt lið hans. Atburðar þessi varð 9 árum eptir Kristsburð. 
Við þessi tíðindi varð Ágústus keisari svo hryggur, að hannvarð 
mönmim vart sinnandi, og œpli hástörum: »fáðu mer aptur her- 
skarana mína Varus« I Var það þó eigi venja keisarans að 
bregða skapi sínu, þóll eitthvað misjafnt bæri að höndum, því að 
hann var allra manna stiltastur, Ágústus keisari dó 76áragam- 
all á ferð í Nóla í Gampaníu 14 árum e. Kr. 

Meðan Ágústm keisari sat að ríkjum breyttist hagur llóm- 
verja innanlands í mörgu til hins betra, enda var stjórn hans 
bæði viturleg og mild. Ilann setti ýms þarfleg lög í landi, let 
gjöra þjóðvegu ágœta um landið, kom á póstgöngum, og Agrippa 
kom því til leiðar, að landmælíngar voru gjörðar víðsvegar um 
ríkiö, vatnsveilíngar miklar á ýmsum stöðum, og slórkostlegar 
luisasmíðar, t. a. m. hið nafnfræga Panpcon í Rómaborg, Sið- 
ferðið leitaðist Águstus við að bæta á ýmsan hátt, en sú spillíng 
gat vart lagazt við úlvorlis tilskipanir einar. Lögreglusljórnin 
batnaði að vísu nokkuð í Rómaborg, og einn maður var skipaöur 
þar til yfirstjórnar, er hét staðarfonngi (præfectus urbi). 

Á dög um Ágihtusar keisara stóð hinn siðari hluti gulJaldar 
í bókmenlasögu Rómverja. I>á voru uppi ýmsir ágætirmenn, er 
efldu vísindi og lislir á marga vegu, t. a. m. Asiníus Follió og 
Messala Corvinusj en enginn er þó jafnfrægur fyrir slika hluti 
sem Mœcenas; eru þeír menn síðan nefndir heiti hans, er cfla 
vísindi og styÖja námsmenn. f>á voru þeir uppi VirgiUuSt IIór~ 
azius, Ovidíus, TibúUus Og PropcrziuSj þjóðskáld Rómverja, og 
þá var Livius uppi frá Pataví, er ritaði sögu Rómverja, fróölegt 
rit og mikið, en meiri hluti þess er glataður. Mælskumenn gátu 
eigi þrifizt síðan þjóðveldlð hvarf. Grískir sagnaritarar voru og 
um þær mundir í Rómaborg, Diódórus frá Sikiiey og Diónysius 
frá Halikarnasi, og Strabó frá Kappadokíu, er ritaði fróðlega bók 
um landaskipun. 

Ilinn merkilegasti viðbiirður, er gjöröist á dögum Ágiistusar 
keisara, er fæðíng lausnara vors Jesú Krists. fiá var Ileródes 
(mikli) sonur Anlipaters, konúngur á Gyðíngalandi, og er nafn- 
kendur af slægð sinni og grimd. Synir hans 3 skiptu landi eptir 
hann; fekk Arhelás, er var þeirra elztur, Júdeu, Idúmeu og Sa- 
mariu, en var 10 árum seinna rekinn frá völdum, ogsá hiuti af 
Gyðíngalandi var þá gjörður að rómversku skattlandi, ogskipaður 
landstjóri yfir (Procurator). 






Júlíusar og Claudiusar ætíin. 


202 




00 


c/> 

E 

*o 

U 

rt 

CA 

fó 

CJ 

co 

S 


co 

a 

cð 


U3 

:S 

cð 

co 


S 




4- 


o 

o 

Q 


C3 

a 

co 

. 

í? 

00 


C-i 

'O 

c/> 

E 

NO 

'O 

co 

5 

i3 

o 

O 


cj 

s 

rt 

•1.3 


u 

K> 


00 

‘íJ* 


£ 

CO 

.2 

’o 

04 

E 

o 

S 

rt 


O 

co 

s 
-2 
*-• O 

•á 

-S 

00 O 
S 'rt 


«0 

'2 cí 


O -§ 

.*5 

ö . 

O c^) 

- 9 

'S o 

C5 


CO 


co 

S 

£ 

o 


«_2 

c3 . 


cn 


— o 
o 

S ^ 


u 


o 

:b 

Cfi 

S 

co 


tc 

a 

•>> 

i: « 

c c 

'i: 

tft o 

-N W5 C 
S « tl5 

S — (N 

öS- 

co 

s ’u 

•— 2 
c ^ 

C3 —' 

s g 

u »S 

« Ci- 

O 04 




cs 


cc 

co 

^ nJ 


B 

co 

^ • 

U 

g« 

•s 

00 


1 • 


co 

^ c3 


5 

55 ^=: 

V — 

co 


s 


Q 


co 

< H 


cs co 


S 


Oí 


> 

cð 

o 

O 


C/3 — 


2 

c 


«s 

G ^ 


co 

C 

o 

« 

C 

C3 

E 

u 

o 

O 

u 

C3 

CA 

« 

o 

s 


2 

o 

es 

c 

'£4 

04 

b- 

to 

<: 

cr^ 

u 

o 

«0 

B 

O 

co 

-S 

o 

'C 

Q 

(N 

u 

c3 

cn 

B 

O 

C/3 

c 


cs 

O 


co 

c 

o 

c 

c 

CS 

• 

Q 


•2 

"> 

cs 

o 

O 


u 2 ^ 

fe‘2 = 

C Jti ^ 

- S g 

c3 •O 2 

= Q O 

• • 
04^ CS 


to 

<5 


S 


s 

'O ^ 
Q ^ 

í 

C5 


tn 

c 

03 

‘C 

u 

Q 


CS 

-5 

3 

C3 

CO 

d ^ 

'g 8 

2 a 

o o 

O " 


^ cs 


S 


'O 


co 

co 


4^ 


o 


Alhugagrein’: Merkið c/d þýðir: kvongaður eða gipt. 

Tölurnar 1, 2, 3 merkja: 1., 2. og 3. hjónaband. 


















XÍBERÍUS. 


203 


Tíbcríus (14—37 e. Kr.). 

Eplir dauða Ágústusar kom Tiberíus stjúpsonur hans lil ríkis 
og var þá 55 ára gamall. Ilann var dulur maður í skapi og 
djúpseltur í ráðum. Ilann lét sem sér væri mjög nauðugt, að 
takast ríkisstjórnina á hendur, en lét þ.ó tilleiðast fyrir bænastað 
öldúngaráðsins; en ráöið var á þeim límum eigi orðið annað, en 
verkfœri í hendi keisarans. Eilt hið fyrsta, sem Tíberius gjörði, 
eptir að hann var orðinn keisari, var að takaþann rélt, er þjóð- 
þíngin höfðu til að kjósa menn í hin œztu embætti, af þíngun- 
um eöa þjóðinni, og fá hann aptur öldúngaráðinu í hendur. Að 
öðru leiti lét hann stjórnarskipun hinsforna þjóðveldis haldasér, 
en cinúngis að nafninu einii, eins og Ágústiis haföi gjört; hann 
setti sér fyrir mark og miö, að halda einveldi því saman, er Á- 
gústus hafði honum í hendur fengiö, og stýrði því síðanmeð vits- 
munum og dugnaöi, en engu síður með slægð og ofríki; hann 
var sparneylinn og gœlli þess vei, að skalllöndin væri eigi féílelt 
af þeim, er hann setti þángaö sem landstjóra. Tiberíus keisari 
var ivíkvæntur, Hann kvongaðist þegar á únga aldri, og átti 
Vipsaniu dóltur Agrippu og unni henni mikið, en Ágúsíus 
neyddi hann lil að segja skilið við hana, og giptast JúUu dóllur 
sinni; það hjónaband fór ílla, og af gremju útaf því öllu saman 
hafði Tiberius farið til Ehóduseyjar og dvalið þar árum saman, 
eins og áður er sagt, Síðan var Tiberius ókvæntur alia œfi. 
IMeð fyrri konu sinni átti hann son, er Drúsus hét; en erÁgúst- 
us tókTíberíus sér í sonarstað, og leiddi hann til ríkiserfða eptir 
sinn dag, var það með þeim skilmála gjört, að Tíberíus afsalaði 
ríkiserfðir fyrir hönd sonar síns Drúsusar, ti! bróðursonar síns 
Cœsars Germanicusar, sonar Drúsusar þess, er dó á herferðum í 
Germaníu (9 f. Kr.), eins og fyr er sagt. Cæsar Germanicus 
átli Agrippinu (eldri), dóttur Agrippu og Júlíu, hinn bezta kvenn- 
kost. Livía móðir Tíberíusar var mikill óvinur Agrippínu. Cœsar 
Germanicus var í öllu hinn mesti ágætismaður, og hugöi allur 
lýður gott til þess, er hann kæmi lil ríkis. f>egar Ágústus keis- 
ari var látinn, vildu herskarar þeir, er Germanicus var yfirsettur 
norður á Germaníu, taka hann til keisara en eigi Tíberíus, og 
gjörðu uppreist í því skyni; en Germanicus var svo göfuglyndur, 
að hann vildi hvorki hefja borgarastríð né þyggja keisaratignina 


204 


TÍÐEUÍaS. 


af uppreistarmönnum; sefaði Iiann þannig liðsmenn sína með 
allmikilli hœltu fyrir sjálfan sig. Til þess að fá þeim annað 
að starfa, fór hann herferðir um Germaniu (þjóðverjaland), 
og lagði lönd og lýði undir sig. Dann átti orustur við 
llermann, og bar hserra hlnt í þeirra viðskipliim. Á þeirri 
ferð lét Germanicm jarða bein þeirra Varusar og manna hans, 
er fallið höföu fyrir Hermanni á Tcutoborgarskógi. Tíberíus sá 
ofsjónum yfir frægð og vinsœldum Germanicusar, og óttaðist hann 
sem alla afbragðsmenn; fyrir því bauð hann honum að hætta 
hernaði á Germaníu — »hann hefði unnið nægan sigur« — og 
koma heim til llómaborgar. Germanicus sá hvað undir niðri 
bjó, en kom þó, sem honum var boðið. Litlu þar á eptir sendi 
Tiberius hann austur til Asíu, og fukk honum þar yfirstjórn alla 
í hendur og meiri völd, en landstjórar voru vanir að hafa; en 
um sama leiti lét keisarinn landsljórann á Sýriandi, Sílanns, 
góðan vin Germanicusar fara þaðan, og setti þar aptur til land- 
stjórnar mann þann, cr Fisó hét, mikinn dugnaðarmann, en hinn 
mesta stórbokka og engan vin Germanicusar. ílvað Tíberíus 
hefir sagt eður ritað Písó leynilega, vita menn eigi; en hitt er 
víst, að Písó gjörði T i biji^ i 'us t-alt til skapraunar, er hann kunni, 
og nokkru síðar dó Gcrmanicuft þar eystra (19 e. Ivr.); var það 
almenn sögn, að Písó hafi gefið honum eitur. Fór Písó eptir 
það til Kómaborgar til að hrynda af sér því amæii, en er hann 
kom þángað, var mál höfðað gegn honum; Tíberíus lét ná frá 
honum öllum þeim bréfum, er liann hafði ritað honum, og eptir 
þaödrap Písó sig sjálfur; en sumir sögðu, að Tíberíus léti drepa 
hann. 

Tibcrím hafði sagt, þá er hann kvaddi Germanicus heim af 
Germaníu, »að bezt væri aö láta Germani sjálfráða, og myndu 
þeir þá eigast ílt citt við innbyrðiso. það var orð og að sönnu, því 
að litUi síðar hófst þar áköf styrjöld og stríð milli höfðíngja þess 
er Marboö hét, og Ucrmanns, hetjunnar, sem fyr er nefndur. 
Marboð haföi lært hernað hjá Rómverjum; hann var drotnunar- 
gjarn og hinn mesti kappi. Ilann var höföíngi þeirrar þjóðar, 
er Marliómenn hétu; höfðu þeir um það bil, er Kristur fæddist, 
flutt sig búferlum vestan undan Myrkviðarskógum og austur í land 
það, er fyrrum bjuggii Bojar, og hét landið fyrir því Bojohem- 
um; en nú heitir það Böhmeyx, og vér köllum það Bæheim, 





TÍBiaUUS. 


205 


Marboð réði fyrir meíri hluta Germaníu sunnan og aiistan; en 
Uermann slýrði þeim Kerúshum, er norðar og veslar bygðu lönd- 
in í Germaníu, Sú varð endalykt þeirrar styrjaldar, að llermann 
bar hœrra hlut, en Marboð varð að flýja og seliist að a Ílalín, 
og dó þar. Ilermann barðist enn um nokkur ár og vildi sam- 
eina allar þjóðir á Germaníu, en þessi ágœtismaður féll að síð- 
ustu, og þó úngur að aldri, fyrir vélabrögöum náúnga sinna. 

I>á er Tiberius hafði verið keisari 9 ár breytlist stjórn hans 
í mörgu til hins verra. Hafa menn eignað það manni þeim, er 
Sejanus hét, og var foríngi fyrir lífverði keísarans. Áöur hafði 
varðliö þetta verið á ýmsum stöðum, en Sejanus safnaði því öllu 
á einn víggirtan slað í borginni. Varð sá hermannaflokkur fyrir 
þá sök miklu geigvænlegri eptir cn áður. Sejanus var starfs- 
maður mikill, fullur ofdyrföar og metnaðargirui; hann kom sér 
með ólal brögðum svo í kœrleika við Tiberius, aö keisarinn trúði 
engum nema honum ; margt fór fram í ríkisstjórninni að hans 
ráðum, og Sejanusi kom lil hugar að gjörast einvaldur eplir Tí- 
ben'us lálinn. Uann lét drepa á eitri Dnisus, son keisarans (23 
e. Kr.); hann rægði Agrippínu, ekkju Germanicusar, og börn 
hennar við Tíberíus, og var slíkt auðgjörl, því að Tiberíus varð 
eptir dauöa sonar síns miklu tortrygnari en hann hafði áður verið, 
og hélt að allir myndu sitja á svikráöum viö sig; haföi hann 
sína njósnarmenn nálega alstaðar, er báru honum orð og gjörðir 
manna, svo að enginn var ugglaus um sig; hafði þá ráðið löng- 
um fult í fángi með að dæma þá alla til dauða, er það var að 
sök gefið, að sæti á svikráðum við keisarann; var að öllu þessu 
hinn mesli ófögnuður um alt rikið. 

Skömmu eptir þetta fór Tiberíus keisari brott úr Rómaborg, 
og haföist við 10 ár hin síðustu æfi sinnar á smáeyju þeirri, er 
Caprea hét, framundan Campaníu. J>aðan slýrði hann nki sínu, 
en þó náði Sejanus enn þá meiri völdum í Rómaborg eptir en 
áður, og einkum síðan Livia keisaramóðir var dáin, og enginn 
gat staðið honum lengur á sporði. Loksins fekk keisarinn þó 
grun á því, að Sejanus myndi œlla að steypa sér úr völdum; 
gjörði hann þá mann þann, er Macró hét, og sem varlitlubetri 
en Sejanus, að lífvarðarforíngja, en bauð ráðinu að láta höndla 
Sejanus og draga hann fyrir lög og dóm; gjörði ráðið það svo 





206 


TIBEUIUS. 


rækilegaj að Sejanus var litlu síðar drepinn og œttmenn hans 
allir og Yinir (31 e. Kr.) 

En SYO tortryggur og myrkur og harðnr í skapi sem Tiberixis 
keisari hafði verið áðiir hann vissij að Drúsus sonur hans var 
drepinn af Sejanusi, þá varð liann eptir það miklii viðsjálli og 
voðalegri. |>á voru menn svoaðkalla daglega drepnir eptirhans 
skipun. I>á var Agrippína, ekkja Germanicusar tekin af lífi, og 
Drúsus sonur hennar, eptir lángar þjáníngar; en Neró, eldri son- 
ur hennar, var áður dáinn. Cajus Cœsar, sem var þeirra bræðra 
ýngslur, og hafði á únga aldri verið með hersveitum keisarans 
norður viö Rín, og fengið þar viðurnefnið Caligúla, var hjá Tí- 
beríiisi á Capreu. Cajus var þá enn úngur og óreyndur, en þó 
hann hafi reynt að dylja sinn innra mann fyrir Tiberíusi, þá var 
keisarinn nógu skarpskygn til að sjá, hvað bjó í þessum únga 
frœnda sínum, sem sjá má af þessu: að einhverju sinni varð til- 
rætt milli þeirra um SúUu alræðismann. Cajus ámælti Súllu 
nijög fyrir eitlhvað. I>á mælti Tíberíus: Hþú hefir alla hans ó- 
kosti en engan af hans kostum«. Macró vissi, að Cajus mundi 
koma til ríkis eptir Tíberíus og kom sér í vináttu við hann. Var 
Tiberíus þá hníginn að aldri, en þó skapið hið sama og engu 
mýkra en áður. Einhverju sinni var hann á ferð og leit á bú- 
garða sína, þá fekk keisarinn aðsvif og leið í ómegin, héldu allir 
hann örendan og uröu glaöir. En Tíberíus raknaði við; sló þá 
ólla miklum á þá, er viðstaddir voru, en Macró tók það ráðs, 
að hann lét kæfa hann í rekkjuvoðum. Lét Tíberíus keisari 
þannig líf sitt, er hann hafði lifað því nær 78 ár, en veriðkeis- 
ari 23 (37 árum eplir Kristsburð). 


Cajus Cæsar Caligúla. (37—41 e. Kr.) 

|>á er Tiberíus var dauður, var Caligúla til keisara tckinn 
og hafði þá fimm um tvítugt; hugðu margir gott til ríkisstjórnar 
hans, því að menn mundu fööur hans Gcrmanicus, er mann- 
vænstur þótli verið hafa. Caligála gafst allvei í fyrstu, en er 
hann haföi ríkt 8 mánuði, lagðist hann í sótt og misli ráðið, og 
alla stund síöan var hann líkastur því, sem hann hefði eigi fult 
vit. Eitt hið fyrsta ódáðaverk, er hann lét vinna, var að taka 
Tíberíus frœnda sinn af iífi, sonarson Tiómwsar keisara; skömmu 
þar á eptir lét hann drepa Macró lífvarðarforíngja, er mest og 











OALIGÚLA. 


207 


bezt hafði styrkt hann til keisaradóms; síðan íét hann drepa 
fjölda manna fyrir litlar sem engar sakir. Tiberius keisari hafði 
látið eptir mikið fé (yfir 100 milliónir ríkisdala) í fjárhirzlum ríkis- 
ins; öllu því fé eyddi Caligula á tveim arum, í margvislegu ó- 
hófi og ráðleysu. Hann lét t. a. m. gjöra brú yfir víkina milli 
Bajœ og Púteólif og varði lil þess ærnu fé, einúngis til að gjöra 
orö eins manns að ósannindum, er haföi sagt, að það væri eins 
fjarstætt, að Caligúla yrði keisari, sem hitt, að hann gœti riðið 
yGr víkina milli bæja þeirra tveggja, er nú voru nefndir; hann 
iét sraíða skip af sedrusviöi einum, en skutir þeirra voru gim- 
steinum seltir, og fleira þess konar. Einhverju sinni bauð hann 
út liði miklu, og fór herferð norður til Ríiiar, og þóttist ætla að 
færa Germönum stríð á hendur. En er hann var kominn norður 
að Rín, lét hann nokkra menn af liöi sínu fara yfir fljótið, og 
bauð þeim aö felast þar. I>ví nœst lét hann segja sér, að nú 
vœru óvinir hans komnir að fljólinu; bregður hann þá við og 
yfir fljólið og hertekur þessa sömu menn, sem hann hafði áður 
yfrum sent og boðið að felast þar. Raupaði hann ailmjög af 
sigri þeim, er hann hefði þannig unnið. Ööru sinni dró hann 
saman 200 þúsundir manna, og bjóst að fara yfir til Bretlands; 
heldur því liði öllu norður að Bretlandssundi, og fylkir því þar 
við sjóinn; síðan býður hann öllu liðinu að fara og safna skelj- 
jum, og svo var þeirri herferð lokið. Eitt sinn sat keisarinn yfir 
borðum, og er minnst varði, rak hann upp skellihlátur; ræðis- 
menn spurðu, að hverju hann hlæi. Keisarinn svaraði: nað því, 
að jafnskjótt sem eg bendi hendi til, þá get eg látið drepa yður 
alla«. það sem hér er sagt, nœgir til þess að sýna, hvernig 
Caligúla var til orðs og œðis, oghve Rómverjum var iiú brugðið 
frá því sem áður var, aö þeir þoldu yfirráö hans um 4 ár. 
Loks tóku nokkrir foríngjar í lifverði keisarans ráö sín saman, 
og drápu Caligúlu og konu hans og barn (41 e. Kr.). 

Claudíus (41—54 c. Kr.). 

Nú þóttust Rómverjar góðu bættir, er Caligúla var látinn, 
og þeir orðnir lausir við hann; vildi þá öldúngaráðið komaá fót 
aptur þjóöveldinu forna, en lífvörðurinn, er réði svo miklu, viidi 
eigi annað heyra nefnt en keisará^tjórn, því að þaðan var fjár- 
vonin meiri. Var þá tekinn til keisara föðurbróðir Caligúlu, sá 








208 


CLAUDÍUS. 


er Claudim liel; liaiia var þá fimtugur að aldri, hrumur mjög á 
sál og líkama, allvel lærður maður, og liaföi ritað bækur í sagna- 
frœði, en óhæfur lil að styra jafnstóru riki sem Rómaveldi. llann 
liafði falið sig, þá er Caligula var veginn, og búizt við dauða 
sínum; en liðsmaður einn fann hann í því skúmaskoti, og varð 
bann þannig keisari. |>á er hann kom til ríkis var hann kvænt- 
iir í þriðja sinni, og hét drotníng hans Messalína; hún var hin 
mesta óhemja og leiddi mann sinn, er lítið vissi hvað gjöröist, 
lil margrar óhæfu; svo var frekja hennar og óskamfeilni mikil, 
aö hún giptist opinberlega manni þeim, er SiUus hét; var keis- 
arinn þó á líQ og þar í nágrenninu, er brúökaupið stóð. En þetla 
dró hana þó til dauða, því að litlii síðar var hún drepin með 
vilja og vitund keisarans, 

En þó Claudius keisari væri mjög afskiptalaus um marga 
hluti, þá gekk þó ríkisstjórn um hans daga í ýmsum greinum 
betur cn viö málti búast. f>annig fengu margir skattlandsbúar 
rómverskan borgmannarélt; þrælar voru haldnir miklu betur en 
áður; mönnum var hegnl fyrir okur og fépintíngar; lönd voru 
lögö undir ríkið t. a. m. Mauritanía í Afríku {Marohlíó), Lycia 
Og Prahia; Gydínyaland var einnig gjört að skattlandi, og lleró- 
des Ayrippaj sonarsonur lleródesar mikla, settur yfir alt það 
land. I>á fór og Flauzius, rómverskur hershöföíngi, til 

Bretiands, — en þángað höfðu Rómverjar eigi komið síðan Július 
Cœsars daga — og lagði suðurhluta þess undir Rómverja. C/aw- 
dius keisari kom og sjálfur til Bretlands, og sá sigur sinnamanna. 
Af þeirri för gaf ráöið honum og syni hans við Messalínii, við- 
urnefnið Britannicus* Nokkru eptir það kvongaðist keisarinn í 
fjórðasinn, og álli þá Ágrippinu {ýngri) bróðurdóttur sína, ekkju 
Domizíusar Ahenobarbus, friða konu síniim, en grimma í skapi. 
Hún álti son eptir fyrra mann sinn, er Domizius hét, Ilún kom 
því til leiöar, að Claudíus gipti Domizíusi þessum dóttur sína 
Octaviu; svipti son sinn Briiannicus, efnilegan mann, erfðarétti, 
en tók Domizíus sér í sonar stað, er siðan var kallaður Neró 
Claudíus Cœsar. Var Neró hafður í miklum hávegum, en Bri- 
tannicus settur bjá í öllu. En er Agrippína hélt, aö Claudius 
myndi sjá sig um hönd og taka sinnaskiptum, gaf hún honum 
eitur, og varð það hans bani (54 e, Kr.). 





NEUC). 


209 


Neró (54—68 e. Kr.). 

Neró var 17 vetra þá er Claudíus sljúpi hans lézt; var hann 
nú til keisara tekinn og reyndist alivel hin fyrstu stjórnarár sín, 
því að kennarar hans, Burrus lífvarðarforíngi og Senecay hinn 
nafnkendi spekíngur, réðu þámestu með honum; þjóðin undi vel sín- 
um kosti og vœnti sér árs og friðar, en sú von brást mönnum gjör- 
samlega. Neró tók skjótt að leiðast stjórnarstörfin oglétAgripp- 
ínu móður sína, og þá Burrus og Senecu hafa þau á liendi, en 
sjálfur sökti hann sér niður í svail og saurlifnað; drotníngu sína 
Octavíu halaði hann, en iagði ástarhug á aðrar konur. En sem 
móöir hans vissi það átaldi hún hann harðlega fyrir, og léthann 
skilja, sð Britannicus væri eins vel til stjórnar kjörinn sem hann. 
Neró lét eigi segja sér það tvisvar, og litlu síðar bar hann Bri- 
lannicusi drykk þann, er hann dó af samstundis. Frá þeim tíma 
greri aldrei um heilt með þeim keisara og móður hans. Uni 
þessar mundir kyntist Neró keisari við konu þá, er Poppea Sa- 
bina hét; hún var hin fríðasta kona, cn flest annað var henni 
illa gefið. Ilún hafði gjörzt vinkona keisarans til þess að geta 
komizt í drotníngarsæti; fyrir því reyndi hún til á allar lundir, 
nð ryðja þeim á brott, móður Nerós og drotníngu hans. Og af 
fortolura hennar lét Neró tilleiðast, að veita móöur sinni bana- 
tilræði. En hann vildi leyna morðinu, og fyrir því lél hann gjöra 
skip, er þannig var til búið, að það skyldi all úr greypíngum 
gánga, þá er þaö væri á flot komið með móður hans; það varð 
og, að skipið liðaðist sundur undir henni, en hún synti til lands. 

I 

Neró hætti eigi viö hálfgjört vcrk, sendi menn af stað til höfuðs 
móður sinni, og lél drepa hana. þeir Seneca og Burrus höfðu 
eigi þrek til að afslýra glæpi þessum, eða gátu það eigi. Sam- 
vizkan vaknaði reyndar hjá Neró eptirþetta ódæðuverk, en hann 
svæfði hana alt hvað hann kunni með óhemjusvalli og alskonar 
æðigángi. Litlu eptir þetta fóru báöir hinir ágætu ráðgjafar hans, 
Seneca og Burrus, frá honum. Burrus dó snögglega; Seneca 
komst í óvingan við keisarann og varð að fara brott. Octavia 
drotníng hans var rekin brott, og því næst ráðin af dögum; 
Poppea varð drotníng; eptirmaður Burrusar varð TigellinuSj hinn 
vesti maður; óstjórn og œði keisarans gekk lángt yfir öll tak- 
mörk. Árið 64 eptir Kr. kom upp eldur mikill í Rómaborg, og 

14 




210 


XKUÓ. 


geysaði yfir haua í álta daga; brunnu [lá Iveir þriöjúngar borg- 
arinnar lil kaldra kola; fórust þar margar ágœtar fornmcnjar og 
gripir, er aidrei bafa síöan fengizt. Neró lét reisa borgina við 
að nvju, og gekk til þess ógrynni fjár, og kúgaði hann þaöútaf 
mönnum á allar lundir. |>ess var alment getið til, aö Neró 
hefði látið kveikja í borginni, til þess að geta gjört sér hugmynd 
um Trójuborgarbrennu; en til þess að hrynda því ámæli af sér, 
kendi hann krislnum mönnum, er þá voru margir orðniríRóma- 
borg, um eldsvoöann. Lét hann nú ofsækja þámeðmestu ákefð, 
og sœltu margir þeirra hinum grimmustu ofsóknum og dapða. 
J>að segja menn, að þeir Fchir og Fáll postular, hafi verið líf- 
látnir í þeim ofsóknum. 

Meðan á öllum þessum ósköpum gejik, var alþyðunni haldið 
í kyrð og spekt meö matgjöfum og gleðileikum, en hinir heidri 
menn tóku að iina íila afarkostum þeim, er þjóðin mátti sæla af 
hinum æðisgengna keisara; tóku þá (G5 e. Kr.) nokkrir af ráö- 
herrum og riddurum sig saman um, að steypa Seró úr völdum, 
en fyrirœtlan þeirra varð opinber. Lét keisariun þá drepa nokkra 
af þeim fíokki; meðal þeirra var skáldið Aniiœus Lúcanus, bróð- 
urson Senecu. Sencca var og sjálfur grunaðurum, aö hafaverið 
í vitorði með samsœrismönnum, þó aldrci yrði það sannaö, og 
bauð Neró keisari, að hann skyldi deyja, en Seneca fekk sjálfur 
að ráða dauðdaga síniim. Lét hann þá opna sér æðar, settist í 
laug og lét sér blœöa til ólífis (65 e. Kr.). Eigi lét Neró sérað 
kenníngu veröa samsæri þetta, en hélt hinni sömu grimd áfram 
sem að undanförnu; hann drap konu sína Foppeu á þann liált, 
að hann spyrnti fæti tíl hennar svo óþyrmilega, aö hún fekk bana 
af. flann lék og söng opinberlega í leikhúsum, bœöi í Róma- 
borg og víðar: en dauðinn var vís, ef nokkur dirföist annað cn 
dáðst að honum fyrir þá íþrótt, og klappa lofi í lófa, eins og 
lílt var á þéimslöðum, þegar mönnum þótli vel leikið og skemt- 
unin góð. j)ess konar skemtiför fór hann yfir lil Grikklands, 
söng þar og lék sér, og var þar vel fagnaö. 

En þó þannig gengi innaniands, sem nú hefir verið sagt, 
þá haggaðist þó eigi álit og veidi Rómverja í viðskiptum þeirra 
við útlendar þjóöir, Á Brellandi varð uppreist mikil, en Sveíó* 
nius PauUnus, rómverskur hershöfðíngi og dugandi maður, sef- 
aði þœr óspektir algjörlega. Austur í Asiu varð Corhuló hers- 














NKUÖ. 


211 


höfðíngi frægur mjug af sinni framgöngu; cn Iiann var einn, er 
sanua málli, live vandfarið er afbragðsmönnum, þar sem Iiarð- 
stjórar ráðu ríkjnm. Neró vildi eigi að hann lifði; svo dó Co?'- 
húló, Á ofanverðum dögum Nerós hófu Gyðíngar uppreisn, því 
að Flórus, landsljóri þeirra, hafði leikiö þá nijög hart. þeir höfðu 
þá krossfest hinn sanna Messias, og héldu í blindni sinni, að 
annar IMessías eptir þeirra skapi mundi rísa upp, og frelsa þá 
undan oki og yfirdrolnun Rómverja. En Neró keisari sendi 
hcrshöföíngja þann, er TUm Flavhis Vespasianus hét, til Gyð- 
íngalands; hann vann hverja borg á fætur annari, þótt Gyð- 
íngar verðist af hinni mestu hreysti. Er það eitt lil merkis 
um þá grimd, ermenn þá börðust af, að í borg einni í Galílæu, 
er Vespasíanus tók eptir lánga umsát, féll hvert mannsbarn af 
40 þúsundum, nenia tveir inenn; svo segir Jósefus sagnaritari 
Gyöinga, og var hann sjálfur annar af þeim, er IiTi héldu. 

Um þessar mundir gjörðu hersveitir Ilómvcrja á Gallíu ogá 
Spáni uppreist gegn Neróni, og tóku til höföíngja yfir sig Ser- 
vius SuJpicius Galba, landsljóra á Spáni, og gáfu keisaranafn; 
hann var þá rúmlega sjölugur aö aldri. Fer hann því næstmeð 
liði miklu og stefnir til Rómaborgar. Viö þau líðindi urðii menn 
glaðir; gekk landslýöurinn allur Galba til handa. En Ncró keis- 
ari flýði úr borginni, og er hann frélti, að ráðið hefði sagt sér 
upp hlýðni og hollustu og lýst yfir því, að hann vœri réttdræpur 
hvar sem hitlisl, þá veilti hann sér bana með tilstyrk frelsíngja 
þess, er honum fylgdi (68 e. Kr.). Neró dó með þau orð á 
vörum: nmikill lislamaðurfer þar sem eg fer!«. Var þáaldauða 
œtt Ágúsiusar keisara. 


II. SKATTLÖNDIN TAKA þÁTT í FORRÉTTI ÍTALA OG í 

KEISARADÓMI (68—217 e. Kr.). 

Galba. Othó. Vitellfns (68—69 e. líi-.). 

fegar menn líta aptur fyrir sig og yfir líma þann, sem lið- 
inn var frá dögurn Júlíusar Cæsars, síðan einveldiö komst á fót 
og keisarar settust að völdum, þá kemur það í Ijós, að alt bið 
forna vald höföíngjanna og forréltindi rómverskra borgara er 
horfið, en komið aplur í staðinn hermannaváld, sem keisarinn 
hefir í sinni hendi og beitir eptir því sem honum þykir við þurfa. 

14* 
















212 


GALBA. OTIIÓ. 


Keisarinn hefir aðsetur silt í Rómaborg, herskarar hans eru þar 
við höndina, og þaðan er hinu víðlenda llómaveldi sljórnað. 
Skattlöndin eru í fjarlægð; þar eru einnig herskarar; þar ráða 
inenn litlu, en hlýöa því boöi og banni, sem lit gengur frá 
Rómaborg. En eptir því sem siöirnir spillast í Rómaborg, en 
skattiöndin mentast og finna betur til framfara sinna og aptur- 
fara stjórnarinnar í Rómaborg, að því skapi vex herliði og íbú- 
um skattlandanna hugur. þeir vilja ekki að Rómverjar einir ráði 
því í hvert skipti, hver til keisara veröi kosinn; þeir vilja einnig 
ráöa nokkru um það, hvað fram fer í Rómaborg. £n þó herlið 
skattlandanna og íbúar þeirra hugsaði á þá leið, sem nú var 
sagt, og þó þeir yröu yfirsterkastir í Rómaborg og gætu ráðið 
því, liver þar yrði keisari, komu þeir eigi fram sem útlendíngar, 
er kollsteypa vildii hinu rómverska valdi, heldur álitu þeir sig 
sjálfa sem rómvcrska borgara, sem samþegna þeirra manna, er 
heimili áttu á Ítalíu og í Rómaborg. Rómaveldi var enn þá í 
augum þeirra hið rétta heimsveldi, og Rómaborg hinn rétti að- 
selurslaöur og höfuðborg heimsstjórnarinnar. Síðan breyttist 
þetta alt á annan veg eins og sagan sýnir. 


En nú víkur sögunni apiur þángað, sem Neró keisari er 
fallinn frá, en Galba er tekinn til keisara og heldur til Róma- 
borgar. Hann var hinn fyrsti keisari, er herlið skaltlandanna 
setti til þeirrar tignar. Hann haföi verið hinn nýtasti skattlands- 
sljóri, en hann var eigi því vaxinn, að slýra öllu Rómaveldi. 
Hann var maður haröur og ágjarn og vildi eigi greiða lífverðin- 
um það fé, er heitiö hafÖi verið, en gæðíngar hans kúguðu menn 
lil ijár og beittu ýmsum ójöfnuði og harðneskju. Varö keisar- 
inn því brátt óvinsœll, og eptir missirisstjórn var hann drepinn 
af lífveröinum, er tók Othó lil keisara í hans staö (G9 e. Kr.). 

Othó hafði verið svallvinur Nerós; en Neró haföi tekið frá 
lionum konu hans Poppeii, og síðan sent hann til Lúsitaníu seni 
skattlandssljóra. Ilann hafði styrkt Galba lil keisaratignar, en er 
Galba eigi vildi arfleiða hann, þá œsti Othó lífvörðinn móti Gal- 
ba. Othó réði ríkjum hálft missiri. llerliðið á Germaníu nebri 
(norðauslurhluta Gallíu) haföi, áður Galba var feldur frá ríki, tekið 
hershöfðíngja sinn, er 'ViteUim hét, lil keisara. Hélt VitelHús 
þá lil Ítalíu; varð fundur þeirra Othós hjá Bedríacumíynrnor^- 










I 


OTHÓ. VITKLLÍOS. 


213 


an Póelfu, Othó hafði ósigur og drap sig sjálfiir {G9 e, Kr.). 
Eptir orustii þessa varð YitelUus keisari yfir Ilómaveldi. Her- 
sveitir hans óðu yfir Ítalíu með gripdeildum og ráni, eins og 
það væri óvinaland, en keisarinn hugsaði eigi um annað en ofát 
og ofdrykkju. |>að er sagt, að þá átta mánuði, sem hann sat 
að völdum, hafi hann eytt til matar og drykkjar nálægt 50 milí- 
ónum ríkisdala í vornm peníngum. Herinn á Egyptalandi, Sýr- 
landi og Gyðíngalandi, undi því ílla, að þeir vestur í löndum 
skyldu ætíð ráða því hver keisari yrði, og tóku Yespasianus 
hershöfðíngja, sem áður er nefndur, til keisara yfir sig; slíkt hið sama 
gjörðu hersveitirnar á Pannóníu, og brutust síðan til Ítalín. Urðu 
nú óspektir í Rómaborg; Júpítershof á Capitólío brann lil kaldra 
kola. |>eir sem slóðu með YifelUusi keisara urðu ofurliði bornir, 
og sjálfur hann ílla leikinn og drepinn og varpað í Tíberfljótið 
(G9 e. Kr.). 

Flavíusarnir (69—96 e. Kr.). 

(Vespasíanus. Títus. Domizíanus). 

|>á er (Títiis Flavíns) Yespasíanus var lil keisara tekinn, og 
varð að takast ríkissljórn á hendur, bjó hann ferð sína til Róma- 
borgar, en setti Titus son sinn yfir herinn á Gyðíngalandi. Setl- 
ist Títus um Jórsalaborg; en flokkadrættir miklir voru meðborg- 
armönnum, og spilti þaö eigi alllítið þeirra hlut. Nú semhúngrið 
tók að þreyngja að þeim, hauð Títus þcim góða kosti, ef þeir 
gœfist upp; en Gyðíngar settu þar þvert nei fyrir. Eptir nokkra 
umsát náðu Rómverjar inngöngu í borgina, en Gyðíngar seltust 
í musterið (Heródis musteri) og vörðust þaðan af mikilli hreysti. 
Titus vildi fyrir hvern mun hlífa hinu veglega musleri, en fekk 
þó eigi spornað við því, að eldur kæmisl í það, og brann það 
niður til grunna. Eptir það sóltu Rómverjar borgina með eldi 
og járni og lögðu alt í eyði. það ermælt, að yfir milliónmanna 
hafi týnzt af Gyðíngum í þessari óttalegu styrjöld, og margar 
þúsundir seldar mansali (70 áriim eptir Kristsburð). IMeð þess- 
um óförum var Gyðíngaríki lokið, og þjóðin hefir síðan verið 
dreifð út um víða veröldu. 

Hið sama ár sem tíðindi þau urðu á Gyðíngalandi, er nú 
Yoru sögð, hófu Batavavy er bjuggu viðRínárósa, uppreist mikla 
iindir forustu þess manns, er Claudius CiviUs hel; ýmsir gall- 


I 





214 


I'LAYÍUSAUNIR. 


vcrskir og gernianskir þjóðflokkar gengu í lið með þeim, en 
sundurlyndi sjálfru þeirra og dugnaður Rómverja eyddu því fyrir- 
tæki. Gengu Batavar lil hlýðni og gjörðnsl handamenn Róni- 
verja, eins og þeir höfðu áður verið frá dögum Drúsusar, og 
guldu þeim skatta. 

ISú scm Vespasíanus var seztur að völdum, höfðu Rómverjar 
um síðir fengið dugandi keisara yfir sig (69—79), er með vitur- 
leik, rettdæmi og sparsemi réði bót á mörgum þeim meinsemd- 
um, er þjóðina höföu niöurbæit undir harðstjórn og ósljórn hinna 
fyrri keisara. Hann rak þá menn, sem honuni þótti líttnýtir, úr 
ráðinu, en tók aptur í þeirra stað ráðsetta menn og reynda, bæði 
af Italíu og úr skatllöndunum; afþessu jóksl álil og traust manna 
á öldúngaráðinu; herliðið var orðið agalaust, keisarinn kipti því 
i liðinn og kom aptur á góðum hermannaaga; hann safnaði 
miklu fé í fjárhirzlur ríkisins, sem áður voni tómar, og gat þannig 
látið reisa mörg stórhýsi, er sum höfðu legið í rústum síðan 
Nerós brennu; hann lét aptur reisa hofið á Capitólíum, og hið 
mikla leikhús, er tók 87000 manna. Tóplir þess standa enn 
{Colosseum)^ og þykja hið mesta furðiiverk. Yespasíanus var 
manna hófsamastur og sparneytnastur, og fyrir því mínkaði mjög 
í Rómaborg hiö mikia óhóf, er áður haföi átt þar heima meira 
en um freka öld. Ilann setti menn tii að kenna mælskufræði og 
veitti þeim áiieg laun; hinn fyrsti af kennendum þeim var hinn 
uafnkendi Fabius frá Spáni; hann þótti nokkuð bæta 

aptur vísindalegan smekk hjá Rómverjum, er áður var farið að 
hnigna. Vespasíanus þótti nokkuð harðdrægur og nærgöngull i 
fjárheimtum við menn, en það virÖist þó hafa verið eigi uni skör 
fram, þegar litið er til hinnar stjórnlausu eyðsiu og óhófs, sem 
á undan honum átti sér stað. Ilann lagði ýmsa nýja skatta á 
menn til þess aö safna fé í ríkissjóðinn; þar á meðal á Öll keilu- 
ker í þófaramyílum. Sá tollur þólti Títusi syni hans óviöfeldinn. 
þa er sagt, að keisarinn hafi tekið gullpeníng og brugðið fyrir 
vitin ó syni sínum og spurt, hvort hann findi nokkurn óþef af 
þessu. Vespasianus keisari varð sjötugur og andaðist 79 árum 
eptir Kristsburð. Ilann hafÖi verið hinn þarfasti höfðíngi. 

Eptir hann kom til ríkis sonur hans, er hét Tíius Flavius 
Vespasianus öllu nafni, en jafnan er nefndur Tiíus (79—81 e.Kr.). 
i\lenn hugöu misjafnt til stjórnar hans, því að hann hafði verið 










FLAVÍUSABNIB. 


215 


haldinn nokkuð gjíilifiir framan af œfinni. En sem hann var 
keisari orðinn, gjörðist hann hugljúfi hvers manns fyrir sakir 
niildi sinnar og gufuglyndis. Hann var vanur að segja, að þeim 
degi hefði hann glatað, er hann gat eigi gjört eialiverjum eilt- 
hvað gott, og að enginn mætti hryggur gánga frá hásæti keis- 
arans. Yið þá, sem komu til hans og báru sakargiptir á aðra 
menn, var hann óþýður og enda refsíngasamur; svo hafði og 
faðir hans verið. Fátt var honum jafnkært sem að geta gefið 
mönnum iipp sakir. þjóðin kallaðihann: yudi og eptirlæti mann- 
kynsins {amor et ddiciae gcneris humani). Á hinu fyrsta ríkis- 
stjórnarári Titusar (79), kom upp eldur mikill í VesúviusfjalH 
með ógurlegu öskufalli og hraunflóði; lögðust þáí eyði Sborgir, 
ilerculanum^ Pompeji og Stabiœ, er eigi fundust aptur fyr en 
undir miðja átjándu öld; hafa menn síðan grafið lil þeirra og 
fundið þar margar ágætar fornmenjar, er mjög hafa frœtt menn 
um hýbýlahag og háttsemi Rómverja á þeim tímum: sýna það 
húsgögn þeirra og búsgögn, er þannig hafa fundizt, að smekkur 
og tilfinníng fyrir hinu fagra, hefir verið einstaklega næmur og 
lifandi, jafnvel hjá alþýðumönnum. Og svo segja fróðir menn, 
að fegurð þessara fornu gripa hafi eigi alllítið gjört til þess, að 
vekja fegurðartilfinníngu manna nú á tímum, er mjög var farin að 
dofna og spillast á næstliðinni öld. Menn eni enn að grafa, og 
finna ýmsa hluti á þessum fornu slöðvum, og er það eigi lítil 
fyrirhöfn, þar sem öskulagið, er hylur þessar fornborgir, er frá 
68 til 100 feta á þykt. 

í þessu voðalega eldgosi fórst hinn ágæti náttúrufræðíngur 
Plinius hinn eldri, er hann vildi sjá og ransaka þenna atburð, 
en hœlti ser of nærri og kafnaði í öskurykinu; systursonur hans, 
Plinius hinn ýngri, hefir skýrt frá alburði þessum í bréfum til 
Tacitusar sagnaritara, sem enn eru til. Ofan á þær hörmúngar, 
sem eldgos þetta olli mörgum þúsundum manna — Campaníu- 
hérað lagðist þvínœr alt í eyði um stundarsakir —, bætlist sólt 
mikil, er geysaði í Rómaborg og víðar um landið, og eldsvoði, 
er lagði fjölda húsa í Róraaborg í eyði. í öllum þessum mann- 
raunura sýndi hinn ágæli keisari dœmafátt veglyndi og góðgirni; 
hann seldi eigur sínar til þess að hjálpa hinum húsvillu og fá- 
íæku, og til þess að þurfa eigi að leggja nýja skatla á þegna 
sína. Tiiiis kcisari unui mjög fugurri húsagjörð og slórsmíðum, 



216 


FLAVIUSAUNIU. 


og lét gjöra laiigaliús ákaflega slór og skrautleg, og margt fleira; eru 
enn til nokkrar leifar af stórvirkjum þessum. Ríkisstjórn Tít- 
usar var fögiir en skammær. Eptir tveggja ára stjórn, úngur 
og í fullu fjöri, andaðist hann til mikils harms fyrir land og lýö 
(81 e. Kr.). 

J>á urðu mikil umskipti í Rómaveldi, því að til ríkis kom 
Domizíanus (81—96) bróðir hans, hinn vesti maður, og svo ó- 
líkur Títusi um flesta hluti sem þeir voru náskildir. iMenn hafa 
jafnvel grunað Dómizíanus um dauða bróður síns, Ilann varlítt 
mentaður, tortryggur, sœllífur, lalur, hégómagjarn og ákaflega 
grimmur; hann drap fíugur, þegar eigi var annað stærra fyrir 
hendi; hann lét kalla sig ndrotthm og Heimsspekínga rak 

hann á brotl úr Rómaborg t. a. m. EpilUet; en þeim vísinda- 
mönnum, sem báru lof á hann, leyföi hann að vera þarkyrrum. 

Dúmiziamis vildi líka láta sjásl, að hann væri hermaður, og 
fór herferð móti Germönum, en sá þá aldrci, sneri síðan heim 
og hélt sigurhelgi, og lét kalla sig Germa^iícus. f>að var líkast 
því sem Galígula vœri risinn iipp aptur, Dahar átti um þær 
mundir ríki mikið fyrir norðan Dóná. Decebalus hét konúngur 
þeirra; hann réðist suður yfir ána og fór herskiidi um Mösíu, 
er Rómverjar höfðu hönd yfir. Dómizianus fór til móts við þá 
Dakana, en þeirra viðskipti fóru svo, aö keisarinn varð að semja 
frið við Decebalus og lofa að greiða honum skatt á ári hverju. 

A dögum Claudius keisara höföu Rómverjar, eins og áður 
er sagt, lagt undir sig suöurhluta Bretlands. £n Bretar undu 
við hið vesta og gjörðu löngum uppreistir, þótt sefaðar yrði. 
Vespasíanus keisari hafði sent þángað Július Agricóla, ágætan 
hershöfðíngja og bezta mann. Agricóla var 7 ár á Bretlandi 
oglagði þaðaltundir sig og allan suðurhluta Skotlands, altnorður 
aðámþeim, ernúheita Clgdeog Forlh; hann fórjafnvelherferöir 
lengra norður og átti orustur við Skota; hann lét og mcnn sigla 
umhverfis Stórbretaland; en keisaranum lék öfund á um afreks- 
verk Agrícólu og bauð honum að hœtta og komaheimtil Róms; 
dó Agrícólaað nokkkrum árum liðnum, en sumir segja af völdum 
Dómízíans. Tacitus, hinn ágæti sagnaritari, átti dóttur Agricólu, 
og hefir ritað œfisögu hans; hann telur Agrícólu sælan þess, að 
hann lifði eigi á hinum síðustu árum Dómizians, því að þá gekk 
grimd hans úr hófi. Loksins vildi hann drepa drotníngu sína 







NERVA. TUAJANUS. 


217 


og ýmsa af hirömönnum, en þeir urðu skjótari lil bragðs, og 
drápu hann 9G árum eptir Kristsburð. 

Keisaradæmiö frá 96—217 e. Kr. 

feirmenn, sem ráðið höfðu Dómizíanusi bana, komu því til 
leiöar, að einn af öldúngaráðinu var tekinn til keisara. Ilann hét 
Cocccjus Neroa, œUaður frá KnTey, gamall maður að aldri, en 
vel virður af öllum hinum betri mönnum. Nerva keisari gjörði 
hvað hann gat til þess að friða og bæta í iTkinu; hann linaði 
skatta á mönnum, bælti réttarfar, fekk fátœkum mönnum jarönæði. 
En hann vantaði þrek og kjark. Lífvörðurinn krafðist með frekju 
að banamenn Dómizíans yröu framseldir lil dauða, og keisarinn 
treyslist eígi til að afslýra því. En er hann sá, að liann myndi 
eigi einfær um stjórnina og þyrfti hjálpar við, þá kaus hann þann 
mann, er U/píus Trajanus hét, sértil aðstoðar í stjórnarstörfum, 
og tók hann sér í sonar stað. Litlu síðar andaðist Nerva keisari 
(98 e. Kr.). 

Trajanus (98 — 117 e. Kr.) var spánvcrskur að ætt, og þá 
hershöfðíngi norður í Germaníu, er hann varð keisari. IJann 
var einhver hinn vitrasli og bezti einvaldshöfðíngi, er nokkru 
sinni hefir uppi veriö. Stjórn hans var í öilum greinum svo á- 
gæt, að menn gáfu honum viðurnefniö: Optimus (hinnbezti); og 
um marga mannsaldra eptir hans daga var öldúngaráðið vant, að 
fœra hinum nýju keisurum heillaóskir sínar með þeim orðum: 
„vertú hamzngiusamari en Ágúxius og betri en Trajanus". Ilann 
gaf þjóðinni aptur leyfi til að kjósa embœttismenn á þjóðþíngum. 
Ilann stýrði Rómaveldi með miklum dugnaði, viturleik og starf- 
semi, var réltiátur og mildur, ör á fé og lítillátur, hófsemdar- 
maður hinn mesli; fjáshírzlur ríkisins voru fullar um hans daga, 
þó létli hann sköttum og skyidum af þegnum sínum, veitti slyrk 
til uppeldis fátækra mannabörnum, stofnaði bókhlöður, bætti þjóð- 
vegu og jók nýjum viö, lét gjöra hafnir (t. a. m. Civita Vecchia), 
reisa stórhýsi og annað fleira. Einna mest dáðust menn aðtorgi 
því hinumikla og fagra, erhann iét gjöra í Rómaborg; yfir þvert 
lorgið gengu súlnagöng, og á því miðju lét hann reisa súlu þá, 
er við hann er kend og stendur enn í dag; hún var 109 feta 
há og mátti gánga upp í hana að innan; ofan á súlunni stóð 








218 


TRAJANUS. HADUÍANUS. 


líkneskja keisarans af málmi, 22 fela há. En Sixtus páfi hiim 
fimtl let taka hana ofan og setja aptur líkneskju FHurs postula. 

2'rajanus keisari var hinn mesti hermaður og unni mjög 
hernaði og orustufrægð, hann varvandlátur og refsíngasamur við 
hermenn sína og haföi góðan aga á þeim. Ilonum þótti nauð- 
synlegt að Rómverjar ynni sér nokkuð til ágætis til þcss að lialda 
við fornri frægð og fornri hreysti, hann vildi og eyða þeirri van- 
virðu, sem Dómizíanus haföi gjört Rómverjum, þá er hann friö- 
aðist við Decebalus. Fyrir þá sök fór Trajanus keisari með her 
sinn til Dacíu á hendur Decebal konúngi og átti við hann oruslur 
og hafði jafnan sigur, Lagði keisari Dacíu alla undir sig og 
gjörði að rómversku skatllandi, en Decebalus fyrirfór sér sjálfur, 
og margt stórmenni hans með honum. Trajanus fekk menn af 
ýmsum löndum til að flytja sig búferlum lil Dacíu, og vísaði þeiin 
þar til landa. Keisarinn lagði einnig iönd undirsigí Asíu, Ilann 
vann Arabíu liina grýttu, og með því að Farlar höfÖu tekið sér 
umráð öll í Armemv, og hafið þar konúng einn til n'kis, en Róm- 
verjar þóltust þar einir eiga yfir að ráða, þá héll Trajanus keisari 
liði sínu þángaö auslur, álti þar margar oruslur og hafði jafnau 
sigur; lagði hann þáundir sig Armeniu, Mesópotamiu og Assy^ 
rtu; vann höfuöborgir Farta, Seleolnu og Ktesifón, Og héltsíðan 
niöur eptir Tigrisá og út til Persíuflóa. Aldrei haföi Rómaveldi 
oröið jafnstórt og víölent sem nú eptir þessa herferð. Um hauslið 
eplir líðindi þessi hélt l'rajanus keisari til Sýrlands, og var þar 
um veturinn. |>ar varð hann veikur og vildi þá halda heim til 
Rómaborgar, en komst eigi lengra en lil Selinus í Kilihiu. þar 
andaðist hann G2 ára gamall, 117 árum eptir Kristsburð. 

ÆUus Hadrianus, samlandi Trajans og frændi, tók keisara- 
dóm eptir hann og stýrði 'Rómaveldi uin 2i ár (117—138). 
Ilann var að vísu ekki þeim miklu mannkostum búinn sem Tra- 
janus hafði verið, því bæði var hann nokkuð hégómagjarn, og 
eigi laus viö austurlenzka lijálrú, enda grimmur ef svo bar undir, 
og lét taka nokkra ágæta menn af lífi fyrir iitlar sakir; en þrátt 
fyrir þessa galla var hann einhver hinn starfsamasli og nýtasli 
keisari með Rómverjum. Einkum höföu skattlöndin gott af ár- 
vekni hans og stjórnsemi; hann fór ura alt ríki sitt, opt fót- 
gángandi og fámennur, og leit eplir öllu. Alstaðar setti hann 
þarfar slofnanir á fót, bygði nýjar borgir, t. a. m. Eadrianopolis 




UADUIANUS. 


219 


í |>rakíii (Adrianopel), hresti við og prýddi hinar fornii, einkiim 
Ápenuborgf er hann haföi niiklar mætur á, sem fornu höfuðbóli 
vísindanna. Hadríanm keisari lél laiis þau !önd öll, erTrajanus 
Iiaföi unnið fyrir austan Eufrat. Á Bretlandi lét hann og laust 
það land, er liggur fyrir norðan Solway-fjörð, (sem enn skilur 
England frá Skotlandi), og lét hlaða 16 mílna lángan grjótgarð 
þaðan og austur í Tynejlját. f>að er fyrir sunnan Norðymbra- 
land; sér enn mcrki til garðsins, og er kendur við Rómverja. 
Uadríanus vildi eigi auka rikið að löndum, en verja hitt því bet- 
ur, sem hann hélt eptir, og halda þar góðum friði og sljórn, og 
þaö tókst honum hvorttveggja. Valla mátti heita, að ófrið bœri 
að höndum í hinu víðlenda Rómaveldi um hans daga, nema á 
Gyðíngalandi. Gyðíngar höföu aldrei verið tryggir, hvar sein þeir 
voru, síðan musteri þeirra var lagt í eyði á dögum Títusar, og 
þeir hraktir brott frá Jórsölum. Meðan Trajanus sat að ríkjum, 
gjöröu þeir óspektir hér og hvar og ollu manndrápum, cn vorii 
jafnharðan bæidir niður nptur. Kú hlupu þeir aptur upp til ó- 
friðar á dögum Iladríans, er hann lél reisa nvja borg á rústum 
Jórsala og kalla Ælía Capitólmay og gjöra þar Júpítershof, sem 
musteriö haföi áður staðið. Gjörðist sá maður fyrirliði Gyð- 
ínga, er hét Bar~Chochba, og þóttist vera sannur ðlesstas. í 
þeim ófriöi féliu margar þúsundir Gyðínga; voru þeiralveg rcknir 
hrott úr hinni nýju borg, er síðan fekk aptur hið forna nafn 
(Jerúsalem). |>ví nœr öWJttdea lagðistþá íeyði; Gyðíngar tvístr- 
uðust enn meir en áður út um heiminn. 

Ilin síðustu ár æfi sinnar þjáðist Iladrianus keisari mjög af 
sjúkdómi, og var þá ákaflega vanstiltur. ilannvar barnlaus, eins 
og Tríijanus hafði veriö, og kaus sér í sonar stað og til cptir- 
manns þann, erhét Títus Antóninus. Lillu síöar andaðist iJarfri- 
anus keisari eptir miklar þjáníngar (138 e. Kr.). 

Titus Antónínus tók þá við ríkisstjórn (138—161), og er 
almenl nefndur Aiitóninus Pius (þ. e. hinn ættrœkni), að líkind- 
iim fyrir þá sök, að hann fekk komið því til leiðar, beintá móti 
fyrirællun ráðsins, er á hinum síðustu árum Iladríans hafði snú- 
izt í móti honum, að tilskipanir hans skyldu standa í fullu gildi, 
og honum veitast guðdómlegur heiður, eins og venja stóð til. 
Antónínus Píus var mjög líkur Títusi í skapi, hinn bezti og ást- 
sælasti maður, leitaðist við með mildi og spekt að bœta hag þegna 





220 


MARKÓS AURKLÍUS, 


sinna, selli góð lög, er jafnvel vernduðii bœði þrœla og krislna 
menn í ríkinu. Svo fór mikið orð af rÉltdæmi hans, að ýmsar 
úllendar þjóðir lögðu vandamál sín undir iirskurð hans. Hann 
tók sér Marliús Aureltus i sonar stað og andaðist 73 ara gamall 
(161 e. Kr.). 

Kom þá til ríkís Mnrliús AurelíúSj er tók sér nafnið An- 
tomnus eplir fyrirrennara sínnm (161 —180); hann varspekíngur 
að viti, og fyrir því er liann nefndur filosofus (spekíngur); hann 
tók sér þnnn til samstjórnarmanns, er Lúcius Verus hét. Markús 
AureHus var hinn mesti ágætismaður, fylgdi lærdómssctníngum 
hinna nstn7iesku<* spekínga, oggengdi sljórnarstörfum sínum með 
hinni mestu alúð og dugnaði, þótt hann væri mjög hneigður til 
vísinda og gæfi sig við ritstörfum; er og til eptir hann ritgjörð, 
er heitir: hugleiðíngar um sjálfan sig. Á hans dögum komii 
ýms vandræði að höndum (drepsott, hallæri, stríö), og gafst keis- 
aranum þá færi á að sýna dugnað sinn og manngæzku. Fartar 
gjörðu um þær mundir árásir á Sýrland, og sendi Markus Aure- 
líus samstjórnarmann sinn þángað, en hann var líttnýtur maður 
og lagðist fyrir í Antiókíuborg í sœllífi, en Auííí/i/s Cassíus, 
hershöfðíngi hans, vann á meðan Mesópotamíu og lagði Selevkíu- 
borg í eyði. f>á er hcrliðið kom heini nplur iir styrjöld þessari, 
flutti það drepsólt mikla með sér lil Ítalíu, og í sama mund 
(166 e. Kr.) hófu þjóöirnar fyrir norðan Ítalíu áhlanp mikið á 
ríkið; vestir og voðalegastir þeirra voru Marka^nenn; þeir brut- 
ustsuöur yfir Dóná og fóru herskildi yfir lönd og lýði. Markús 
Aurelíus barðist við þá í mörg ár; á því tímabili dó Verus (169 
e. Kr.); veitti ýmsum betur, en þó fór svo að lyktum, að keis- 
arinn bar hærra hlut og samdi frið við þá. Uin það leiti komu 
þau tíðindi austan af Sýrlandi, að Avidius Cassius, sá er fyr var 
nefndur, hefði hafið þar iippreist og vildigjörast konúngur. Keis- 
arinn brá þegar við og fór aiislur þángað, en þá var Cassíus 
fallinn, og ófriðniim var þegar lokið. Keisarinn gaf öllum mönn- 
um upp sakir, sem verið liöfðu í vitorði með Cassíusi, og sýndi 
þannig mildi sína, sem hans var venja til. Keisarinn friðaði 
síðan þjóöirnar þar eyslra og gjörði þar ýmsar fyrirskipanir, og 
hélt að því búnii til Ilómaborgar. Markamenn gjörðu þvi næst 
uppreist að nýju; að tveim árum liðnum var keisarinn kominn 
norður þangað til móls við þá, og Comjnódus soniir hans með 










ÁSTAND UÓMAVELDIS. 


221 


honum. Rómverjar fengu sigur, en á þeirri herferð andaðist 
MarMs Aurelius i borg þeirri, er Vindobona (Wien) hel, aðrir 
segja í Sirmiumj Í80árum eplir Kristsburð. Keisaran skorli Ivo 
vetnr í sexlugt. 

Nú hefir iim stund verið sagt frá því tímabili í sögu Ilóm- 
vcrja, er þykir verið hafa eitl hið bezta og blómlegasta. Frá 
því Domizianus keisara leið og til þess, er hér var komið, 
eður um 84 ár, höfðu 5 keisarar setið að völdum, liver öðrnm 
vitrari og betri. Að því leiti, sem þeir gátu viðgjört, leiö því 
Rómaveldi vel. Margar þjóðir og mjög ólíkar í lund og hátla- 
lagi, veslan frá Allantshafi auslur að Eufrat, noröan frá Skollandi, 
Rín og Dóná suður að Afríku öræfum, lifðu í friði og spekt 
hver við aðra, og lulu allar einum og sama höföíngja. Ávextir 
friðarins lóku góðum þroska: akuryrkja, iönaður og verzhin; á- 
gætir þjóðvegir lágu víðsvegar um löndin og gjörðu samgöngur 
greiöar; kaupmenn sigidu um höfin fram og aptur, ugglausir 
fyrir víkíngum, því að þeirra heyrðist hvergi geliö. Jafuhliða 
hinum stóru borgum suður og auslur, rísa upp nýjar og skraut- 
legar borgir norður í löndum, þar sem áður voru engar t. a. m. 
Ágiista Trevirorum (Trier), Mogontiacum (Mainz), Ágúsla VindC’- 
licorum (Augsburg), Sirmium við Sáeifi í Pannóníu o. m. fl. þá 
voru ýmsir frœðimenn uppi; þá rilaöi Tacf/vs hinar frábæru sögu- 
bœkur, Svetonius œfisögur 12 hinna fyrstu keisara, Flinius ýngri 
sendibref, Juvenalis kvæði. |>á lifnaði ogyfirgrískum vísindum: 
Flúlarli ritaði margt, og þar á meðal œfisögur nokkurra merkra 
manna, Arrían lærisveinn Epictets var heimspekíngur og sagna- 
ritari, Lúcian rilaði samrœður og hæddi bæði guði og menn, 
Fíolemœus var frægur af sljörnuspeki og landafræði, Gaíenus af 
læknisritum. Yísindin breiddust út um skattlöndin; kvæöi Hó- 
mers og Virgils voru lesiu norður við Dóná og á Rínárbökkum; 
latínsk túnga gekk um veslurlönd Rómaveidis, en grísk í hinura 
eyslra. Grísk og rómversk mentun hafði aldrei náð annari eins 
úlbreiðslu um löndin, eins og þegar hér var komið á annari öld 
eptir Krist; en hinn einkennilegi ogupphaflegi kjarni og kraptur 
hins gríska og rómverska þjóðernis var horfinn. J>ó þeir hinir 
síðustu keisarar hefðu verið hinir mestu ágætism'enn, ríkisstjórn 
þeirraviturogsterk, oghiðytra yíirborð Rómaveldis glæsilegt fyrir 
manna sjónum, þá varð samt eigi spornað við apturför ríkisins, 








222 


COMMÓDUS. PKllTÍNAX. JIjLÍANUS. 


því að einveldið, eins og það var lagað, lamaöi og spiiti hinu 
innra lífsafli, anda þjóðarinnar; en andi þjóðanna ræður hinu 
ytra ástandi þeirra. Ilin krislna trú, sem breiddist meir og meir 
lU um hinn eystri hlula Rómaveidi.s, og hinar hraustu og harð- 
fengii þjóðir, er að norðan komii, og sem meir og meir gjörðust 
varðmenn hins hnignanda keisaradæmis, áttu og mikinn þált í 
því, að mynda nýtt tímabil í sögunni. 

Comm()dm (180—192) sonur Markúsar Aurelíusar tók ríkí 
cptir föÖLir sinn. Ilann var í alla slaði óhæfurtil þeirrar tignar; 
Iiann keypli ser friö við Markamenn, og ieitaöi sér fremdar í því, 
að svna líkams afl siLt, og reyna sig viö skilmíngamenn; hann 
lét kalla sig Ilerkúles; byrjaöi ríkissljórn sína eins og Neró á 
sællífi og endaði með grimd. þó þoldu Rómverjar hann yfir sér 
þvi nær um 13 ár; en þá var liann drepinn (192 e. Kr.). 

Samsærismenn þeir er ráðið höföu Commódus af dögum, 
og þar á meöal Lœtus foríngi fyrir lífveröinum, gjörðu því næst 
slaöarforsljórann (Slads Præfect) Ilclvíus Perlínax að keisara 
(192—193). Ilann hafði verið einn í öldúngaráðinu, ogvargegn 
maðtir og góður. Ráðið og hTvörðurinn samþyktust kosníngu 
haiis til keisaradóms. Hann vildi bæta aptur fjárhag ríkisins, sem 
Commódus haföi spilt, og halda lífvcröinum í skefjum, en þá 
myiTu hermenn þessir keisarann eptir 3 máuaða ríkissljórn (193). 
Upp frá þessu réöi herinn því til allrar ógæfu hverjir keisarar 
iiröu. 

þessu næst bauð lífvörðurinn keisaratignina fala bverjum 
þeim er bczt bvöi í móli. Didius Júlíanus hét einn ríkur maÖ- 
ur í ráðinu; hann varð hœslbjóðandi, og lífvöröurinn tók liann 
lil keisara. En herinn í skatllöndunnm mælti í móli, og nú vorii 
3 teknir til keisara í sama mund: Sej)timius Severus af herlið- 
inu í Íllyríu, Clodius Albinus af hernum á Rretiandi, Pescennius 
Pííger af liöinu á Sýrlandi. Septimius Severus varð þeirra skjót- 
astur að ná yfirráðum á Ítalíu, en D. Júlíanus var veginn eplir 
2 mánaða stjórn. 

Sepiimius Severus (193—211) varð þannig keisari, en þeir 
mótstöðumenn hans, Albínus og Niger mistu báðir lífið, eptir að 
hafa beðiö ósigur móti Septimíusi. Hann var harður maöur og 
grimmur; lífvörðinn, sem selt hafði keisaratignina, rak hann frá 
sér, og lók sér aðra varðmenn úr ýmsura hersveitum ríkisins; 


1 














SEPT. SERVEUUS. GARACALLA. 


223 


var nú lifvörður hans miklu fjölmennari og Iraiislari en nokkni 
sinni liaföi áður verið. Á þessu hermannavaldi sluddi keisarinn 
ríkissljórn sína, en virti öldúngaráðið að vetlugi, og lét það engii 
ráða; enda iet hann drepa 42 ráðherra, er staðið höfðu með Al- 
binusi. Upp frá þessu mátli ríkisstjórnin heita hermanna harð- 
sljórn, og líkust því sem tíðkaðist með harðsljórum austurí Asíu, 
J)ó stvröi Septimius keisari ríkinu mcð miklum dugnaði, og gjörði 
ymsar góðar og þarflegar rettarbætur, að ráði og með lilslyrk 
hinna nafnfrœgu lögvilrínga Papinians og Vipians, Keisarinn fór 
herferð móti Pörtum, og varð þeim sigursæll, og braut Ktesifon 
höfuðborg þeirra. Ilann fór og á ofanverðri æfi sinni lil Brel- 
lands lil þess að verja iandiö fyrir Skolum (Caledóniim), er gjörön 
árásir á líreta að norðan; hrakti hann Skota norður á fjöll, og 
friðaði láglendið fyrir þeim. Nokkrir sagnaritarar segja, að Septi- 
míns leti seíja lorfgarð mikinn og varnir móli Skotum yfir þvert 
land, þar sem Hadríanns keisari hafði áður selt grjótgarðinn, f 
þessari Brellandsför liaföi keisarinn sonu sína með sér; hét annar 
Bassíanus Antó^nnus^ og er jafnan nefndur CaracaUa (af gall- 
neskum búníngi sem hann bar), en annar Septimius Geta. Keis- 
arinn koinst eigi heim úr för þessari, en tók sótt og andaðist í 
Eboracum (Jórvilc nú York) á Bretlandi (211) velri meir en hálf- 
sjölugur. 

Sepiimíus keisari hafði gjört þá skipan áðiir hann andaðist, 
að þcir synir hans, Caracalla og Geta, skyldu báðir laka keisara- 
dóm eptir sig og ráða fyrir ríkjum. Nú sem hann var dáinn 
kom fjandskapur upp á milii þeirra bræðra; lét CaracuIIa drepa 
bróður sinn (212) í örmum Júliu Domnu móður þeirra, erhann 
hafði þángað flúiö og leitað sér hælis. Caracalla (211—217) 
æddi fram sem villudýr, og lét drepa alla þá mcnn, er höfðu fylt 
flokk bróður hans, eða hörmuðu afdrif þau, er hann fekk; voru 
það að sögn 20000 manna; hann lét taka af lífi Papinianus lög- 
vitríng, einúngis fyrir þá sök, aö Papiníanus vildi eigi semja varnar- 
rit um bróðurmorð. En Caracalla lét sér eigi nægja, að drepa 
ráðherra og ríkismenn, eins og harðsljórar höfðu gjört fyrirhans 
daga, heldur fór hann um alt ríkið með morðvarga sína, kúgaði 
menn lil íjár og lét drepa. Ilann hafði áður geflð öllum frjáls- 
iim mönnum víðsvegar um Rómaveldi borgmannarélt, einúngis til 
þcss að geta síðan lagt sömu skatta á þá sem hina, erþannrélt 













224 


MACRÍNUS. III'LIÓGABALUS. 


liöfðii úðar einir haft. f>essi hálfæri harðstjóri vildi líkjast Álex- 

r 

ander milda, og lét kalla sig magnús (mikiil), l Alexandriu lét 
hann drepa margar þúsundir manna, fyrir þá sök, að þar liöfða 
menn ort háðvísiir um hann. Loksins lét Macrinus lífvarðarfor- 
íngi drepa Caracalla austur á Svrlandi, þá er hann bjóst lil her- 
ferðar móti Pörtum (217 e. Kr.). 

Eplir fali Caracalla tók herinn Macrinus til keisara yfir sig 
(217—218). Ilann var af lagum sligum, og fyrir þá sök vorii 
höföíngjar allir í Rómaborg honum mjög mólhverfir, enda kom 
hannaldrei þángað, meðanhann hafði keisaravöld á hendi. fess 
var lieldur eigi lengi að bíða, að hann óvingaðist við herliðið, 
bæði af því, að hann vildi viðhafa betri stjórn og reglu meðal 
þess, enáðurhafði vcrið, og svo liins vegna, að hann keypti sér 
frið við Fartn, sem Caracalla hafði œllað herför í móti. Um 
það leili var kona sú uppi í Einesaborg á Sýrlandi, er Júlía Mœsa 
hét; hún var systir Júlíu Domnu, sem áöur er gelið. Dóltur- 
sonur Júlíu Mæsu hét Bassianus; hann var sólar prestur í Emesa, 
eins og afi haus haföi verið, og var þá 14 vetra að aldri^. Mörg- 
um þótli sveinn sá líkjast Caracalla, og amma hans lét í veðri 
vaka, að hann vœri sonur hins myrta keisara. En er Macrínus 
frétli þaÖ fer liann frá Antíokkiu til móts við Bassianus; verður 
fundur þeirra skamt þaðan og lyktar svo, að Macrínus keisari 
hefir ósigur og er drepinn (118). 


IH. IIID ROMVERSKA KEISARADÆMI FÆR AUSTURLENZK- 
AN SVIP. TILDRÖG TIL SKILNAÐAR MILLl IIINS VEST- 

LÆGA OG AUSTLÆGA RÓiMAVELDlS (217—375). 

þá er Bassianus var orðinn keisari (218—222), lét hann 
kalla sig Heliógabalus {ElagabaJ) eptir sólargoði því, er hann 
hafði þjónað meöan hann var prestur. Ilann flutti stein þann 
(svarlan og keilumyndaðan), ertákna álti sýnilega mynd sólguðs- 

1) Bassíanus 

_ ^ _ 

Júlía Domna oo Sept. Severus. Júlía Mæsa 

_ I I _ 

Caracalla. Geta, Soæmis. Mammæa. 


Bassíanus (E 


agabal). Alexíanus. 









ALEXANDER SEVERUS. 


225 


ins, til Rómaborgarj með mikilli viöhöfa og setti þar í hof citt 
á Palatínhalsi. Til þess að sameina tniarbrögð Rómverja og Asíu- 
manna var túnglgyðjan {Lúna) gipt þessu nýja austangoði (sólar- 
goðinu). Voru nú í Rómaborg teknir upp hirðsiðir og viðhöfn 
Asíukonúnga; ieikarar og hárskurðarmenn fengu hin œztu em- 
bætti; alþýðan lifði við skemtanir og veizlur, en lífverðinum voru 
veittar stórgjafir til þess að hann vœri tryggur. HeUógahalm 
keisari hugöi eigi á annað en munað og máltíðir, og það með 
svo miklum firnum, að fá munu dæmi til slíks, þar á ofan var 
hann hinn mesti grimdarseggur. Eptir áeggjan ömmu sinnar 
kaus hann sér til eptirmanns frændu sinn þann, er Alexianus 
hét, og kallaði hann Alexander Severus. En bráðum óttaðist 
keisari vinsældir þessa frænda síns, og vildi fyrirfara honum. 
Lífvöröurinn varö fyrri til bragðs og drap Ueliógabal, er hann 
hafði setið 4 ár að ríkjum (222 e. Kr.). 

Alexander Severus (222—235) var 14 vetra, þá ev hann kom 
til ríkis, iMóðir hans {Mammœa) stýrði ríkinu fyrir hans hönd, 
og tók sér ráðaneyti til aðstoðar; einn af þeim ráðanautum var 
lögfræðíngurinn L7pzanus; fórhennar ríkisstjórn vel fram. AZcx- 
ander keisari var ágætlega vel viti borinn, höfsemdarmaður og 
mildur, og kom mildi hans einnig fram við kristna menn. Á 
hans dögum batnaði hagur Rómverja þó nokkuð frá því, sem verið 
hafði um undanfarin óstjórnarár. En það yíirsteig orku hins 
góða keisara, að koma stjórn á hina öfstopafullu og óeirðar- 
gjörnu herskara. Lífverðirnir héldu hinn ágæta Úlpían vera ein- 
hvern hinn mesta mótstöðumann sinn, því að hann vildi jafnan 
við hafa lög og reglu, og drápu hann að keisaranum viðstöddum, 
án þess hann gœti afstýrt því fólskuverki, eða refsað þeim, er 
það unnu. Sagnaritarinn Dió Cassius frá Nicæu, er hernum 
þótti vera siðavandur um of, hélt lífi fyrir þá sök, að hann var 
erlendis, og eigí í Rómaborg, þá tíð er hann hafði rœðis- 
mannsembæiti á hendi. 

Um þessar mundir urðu þau stórtíðindi austur í löndum, að 
persneskur maður að nafni Ardschir eða Artaxerxes, sonur Sass- 
ans, er þóttist kominn af fornkonúngum Persa, steypti úr völd- 
um Artabanusi hinuni fjórða með því nafni, Parta konúngi, og 
setti aptur á stofn í íran ríki það, er kallað var: pevsnesha 
rihið hið nýja (226). Eptirmenn þessa ÁrtaxerxeSy sem ncfndir 

15 


226 


MAXIMÍNUS. GORDÍANUS. 


eni Sassanidar, lóku upp aptur og leiddu í lög hiu fornu persiiesku 
Irúarbrögö, ogkveiktu nýja orku og dáð í þeirri þjóð. Artaxerx- 
es konúngur gjörði þegar tiikall til allra þeirra landa í Asíu, er 
legið höföu undir Persa í fyrri daga. Fór Alexander keisari þá 
í móti honum og átti við hann orustur, en hver sem viðskiptl 
þeirra voru, þá urðu þó þær málalyklir, að Artaxerxes gaf frá 
sér að krcfjast landa fyrir vestan Eufrat. I>á er slyrjöldinni við 
Persa var lokið, hélt Áhxander keisari heim til Rómaborgar, en 
þar voru eigi löng setugrið fyrir hann, og varð jafnskjótt að fara 
norður til Rínar mói\ Germönum, er gjörðu harðar árásir á landa- 
mæri þar norður. Svo er að sjá sem liösmönnum hans hafiþótt 
lítið kveða að honum sem hershöfðíngja, og drápu hann þar og 
móður hans, sem jafnan var með honum (235). Tóku þeir þá 
til keisara þann mann, qv Maximínus hét frá þrakíu (235—238). 
Hann var hinn mesti hermaður og allra manna mestur og sterk- 
astur, en fráleilur allri mentun, og fyrirleit höföíngja og heldri- 
raanna siðu. Hann var grimmur við Rómverja, enda voru þeir 
honum mótsnúnir mest fyrir þá sök, að hann var útlendur og 
lítt mentaður. Ilánn kom aldrei til Italíu eða Rómaborgar, en 
styrði ríkinu þaðan scm hann sat í herbúðum sínum. Ilann 
brauzt norður yíir Rín og baröi á Germönum. Öldúngaráðið í 
Rómaborg, scm undi ílla yfirráðum Maximinusar keisara, Og 
þótli hann misbjóða sér í mörgu, tók nú hug og diig til sín og 
lýsti yfir því, að Maximínus hefði fyrirgjört keísaratign, og kaus 
menn til ríkisstjórnar í hans stað, en þeir urðu skammærir mjög. 
þá brá Maximínus við og ætlaöi til Ilulíu, en liðsmenn hans 
drápu hann á þeirri leið (238). 

I>á var lekinn til keisara sá, er Gordia^ius hét (hinn þriðji) 
(238—244); hann var barn aö aldri, en fríöur sýnum og hug- 
Ijúfi hvers manns. Hann fór herferð móti Persum, er gjörðu 
árásir á löndRómverja þar auslur. Gordíanus hafði þann hers- 
höfðíngja, er Misij)eus hét, ágælan mann, er vann sigur á Pers- 
um, en svo dó Misiþeus, og eplirmaður hans í herstjórn, er 
Filippus hét og kallaður hinn arabshi, því að hann var frá Ara- 
bíu, drap Gordíanus keisara, og komsl síðan til ríkis (244). 

Filippus keisari sat að völdum frá 244 til 249 e. Kr. A 
hans dögum; (248) var hátíð haldin í minníngu þess, að Róma- 
borg haföi þá staðið um 1000 ár. t>að cr sögn, að FiiippRS 






DECIUS. YALERIAN. GALLIENUS. 


227 


keisari hafi verið maður kristinnj en hitfc er vísfcj að hann sfcnddi 
kristnina og átti bréfaviðskipti við Origcnes kirkjuföður. En ú 
dögum Ðecius keisara, er kom til ríkis epfcir Filippus(249—251), 
mœttu kristnir menn aptur grimmum ofsóknum. Decíus keisari 
féll í Mösíu á móti Gotum, seni komu að norðan og gjörðu harðar 
árásir á lönd Rómverja (251). Gallus keisari (251—253) sá, er 
eptir hann kom, keypti Gota af höndum sér, en það var að eins 
slimdar friöur og hvöt fyrir þá, að koma aptur. Gallus var drep- 
inn 253. 

Á dögiim Yahrianus keisara (253—260) og GalJíenus sonar 
hans, er fyrst siýrði ríkinu ásamt með föður sínum, og síðan 
einn (260-268), var eígi annað sýnna, en að Rómaveldi mundL 
leysast sundur og líða nndir lok. I>á herjuðu ýmsar þjóðir á 
ríkiö bæði að norðan og að aiistan, og skal þeirra hér að eins 
gelið. 

Síöan Marliamenn voru á ferðiim, hafði Rómaveldi lifclar ó- 
náðir haffc af Germönum, cn þegar hér var komiö sögunni, a 
miðri þriðju öld, tóku þeir að gjöra nýjar og frekari árásir. Á 
tímnbili því, scm þar er á milli (þ. e. frá Markúsar Aurels dög- 
um og til þeirra scm hér ræðirum) höfðu ýmsar af þjóðum þessum 
sameinað sig hver annari, og komu nii fram í stærri heildum. 
I>ær heita ýmsum nöfnum. Á milli ánna Nekkar og Main voru 
Álimcnn, milli Rínar og Veserfljóts Frahliar, milli Veser og Elf- 
unnar Saxar, Fyrir auslan Germani (er síðan eru nefndir Þjóð- 
verjar) bygðu gotneshar þjóðir, norÖan frá SJcandÍnavíu Og Eyslra^ 
saJti alt suður að Svartaliaf.; auk Vesturgota og Ausíur^oía telj- 
ast meðþeim: Gepidar, VandaJir, Búrgundar, IlerúJar, AJánar 
0 . fl. Frakkar og Alimenn herjuöu á Galiíu, Alimenn fóru jafn- 
vel til Ítalíii. Gotar fóru epfcir SvartahaQ og herjuðu bæði um 
Lifclu-Asíu og Grikkland. Persar héldu veslur yOr Eufrat og fóru 
herskildi um Sýrland. GaJlienus keisari, eða öllu heldur hers- 
höföíngi hans Postiímus, varði Gallíu; VaJeidanus keisari fór 
sjálfur móti Persum, en varð handtekinn af þeim (260), og kom 
aldrei apfcur. 

GaJlienus keisari var vitur maður, en mislyndur þóUi hann og 
værugjarn; hann var hneigður til bóka og til skemtana, en seinn 
til landvarnar. Ríkinu hnignaði af harðæri og drepsótt, útlend- 
um og innlendum óvinum. f ýmsum skattlöndúm brutust hers- 

15* 






228 


CLAUDÍL'S 2. ADRELÍANU3. 


höföíngjar lil keisaradóms, og með því að tign þcirra alli sér 
skamman alduFj iirðuþeir svo margir, að menn hafa kallað líma- 
bil þelta: ril'isár hinna 30 harös/jóra; en það nafn a hér þó 
eigi vel við. Einkum komu þá upp tvö ríki, annað í vestri, hitt 
í auslri. í Galiíu og í veslurlöndunum ríkti Postúmus; austur d 
Sýrlandi og þar í kríng réði Ódenalus öllu. Báðir þeir dóu ári fyr 
en Gallienus. Odenatus var vitur maður og dugandi og barðist 
svo hraustlega móti Persum, að kalla mátti hann bjargaði eystri 
hluta ríkisins, ogfyrir því veilti Gallíenus honum keisaratign með 

_ t 

sér. Höfuðborg Odenalus hét Pahmjra, mikil borg og auðug, 
Eplir hans dag jók drotníng hans Zenóhia, komin af Cleóputru, 
ríki það, er maður hennar hafði stýrt; hiin var hin mesta fyrir- 
takskona bæði að fríðleik og að öllu atgjörfi. GaUienus keisari 
var myrtur af mönnum sínum 268 e. Kr. 

Ilonum nœstur kom Claudius liinn annar til ríkis (268— 
270); hann hafði verið höfðíngi fyrir Dónárliðinu og stýrt því 
með miklum dugnaði. liann vann sigur á Alimönnum, erkomnir 
voru suður á Italíu; eptir það fór hann í móti Gotum, er komnir 
Yoru inn í lönd hans og höfðu óflýjandi her. Claudius keisari 
barðisl við Gota norður í ðlösíu, varð þar ógurlegt mannfall af 
Gotum, en keisarinn fekk sigur; sóU kom í lið það, ereplirvarð 
af Gotum; úr þeirri sóit dó keisarinn litlu síðar (270). Hann 
fekk viðurnefnið Goticus (hinn gotneski). 

|>á kom til ríkis AureUanus (270—275); hann varbóndason 
úr Pannóníu, en var fyrir sakir hreysti sinnar og herkænsku 
kominn í há hervöld þá er Claudíus keisari féil frá. Aurelianus 
tók þar við er Claudíus hœtti, og braut aptur til hlýðni skattlönd 
þau, er uppreist höfðu gjört, og fekk viðurnefnið: resíitutor orbis 
(viðreisnarmaður heimsins). Ilann lét Dacíu lausa við Gota, svo 
að Rómvcrjar sleptu þannig löndum fyrir norðan Dóná. En í 
löndunum fyrir sunnan Dóná bældi hann niður allar óeirðir; 
sömuleiðis lagði hann Gallíu aptur undir sig, og ríki það, er 
Ódenatus haföi yfír ráðið; lél laka Zenóbiu drotníngu höndum 
og flylja til Rómaborgar, en leggja Palmýraborg i eyði. Hann 
lét setja múrvegg um Rómaborg til varnar móti útlcndum þjóð- 
um. Síðan fór hann herferð móti Persum, og ætlaöi að hefna 
á þeim ófara Yalerians keisara, en á þeirri ferð var hann veginn 
af hermönnum nokkrum, er eigi þoldu stjórnsemi hans (275). 






TACÍTUS. PUÖBUS. 


229 


Keisarinn var fallinn, en eptir var höfuðlaus her, og þólti 
hernum vígið svo ílt verk, að hann vildi eigi ráða kosníngu, en 
bað öldúngarádiö kveða á hver verða skyldi keisari; var þá 
keisaralaust um nokkra mánuöi. Loksins var hinn aldraði ráð- 
herra Tacitus, afkomandi hins nafnfrœga sagnaritara, tekinn til 
keisara (276); hann reyndist allnýtur höfðíngi þann stulta tíma, 
sem hann ríkti, en það var að eins eitt missiri, og andaðist þá 
annaöhvort af gremjii eöa af mannavöldum, að því er sumir 
segja (276). 

Eptir lát Tacitusar tók hcrinn á Sýrlandi Aurelius Fróbus 
til keisara, og rádið i llóm lagði á samþykki sitt. Fróbus keis- 
ari (276—282) var af bændastélt iir Pannóníu eins og Claudius 
annar og Aurelían, Ilann var ágætur höfðíngi, vitur maður og 
mildur, og hinn nicsti hermaður. Ilann rak Germani út úr 
Gallíu, er þángað höfðu brotizt jafnskjótt sem Aurelíans misti 
við. Keisarinn lét eigi þar við sitja heldur sótti þá sjálfa heim, 
og herjaöi norður yfir Rín, til þess er Germanir beiddust friðar. 
Af sífeldum ófriði og drepsóllum var Rómaveldi út við landa- 
mœrin oröið mjög mannfátt og niðurníU. Keisarinn vildi bæta 
þaulönd aplur, og selti þángaö menn úr öðrum þétlbýlli sveituni 
til að yrkja löndin að nýju; þannig flutti hann marga af Gepídum 
og Frökkum austur að Dóná, og fekk þeim þar bústaöi. En 
sagan segir, að Frakkar hafi eigi fest þar yndi, og fengið sér 
skip austur við Svartahaf; héldu síðan suður um haf, út um 
llellusund {UeUes'pontus)^ vestur um Miðjarðarhaf, og alla leið 
norður með löndum til Rínárósa og heim til œltjaröar sinnar. 
Fróbus keisari var hinn mesti umsýslumaður í n'ki sínu og vildi 
öllu hrynda í lag; hann lét reisa ogviðrélta margar borgir, sem 
annaðhvort eigi höfðu áÖur verið lil, eður eyddar í óíViði. Ilanu 
lét herskara sína flytja vínviö og planta í Gallíu og á Pannóníu, 
og þannig aftaka bann það, er Domizíanus keisari hafði gefið 
gegn vínviðarplantan í skaltlöndunum. pað má því þakka ráð- 
stöfun Próbusar hin úngversku vín og Rínarvínin; hann lét og 
hermenn sína starfa að mýraþurkun og brúagjörð og vegabótum, 
0 . s, fl. Fn að slíkum störfum geðjaðist hinum ofstopafullu her- 
mönnuni ekki. f>eir vildu heldur vinna níðíngsverk og myrtu 
keisaraun (282) skamt frá Sirmíumy þar sem hann var fæddur. 

Lífvarðarforínginn Carus varð þessii næst kcisari. Ilannvar 






230 


DÍÓCLEZÍANUS. MAXIMÍANUS. 


hcrmaðiir mikill; Jiann fór herferð móli Pcrsnm, og vann sigur 
á þeim og komst austur yfir Tígris, en dó snögglega (283); sumir 
segja að lopteldur dræpi hann, en aörir, aö hannandaðist i sólt, 
cða væri drepinn af mannavöldum. 

Synir Carmar hetu Númeríanm og Carinus, og erfðu ríkið 
eptir föður sinn. Ein fyrri var gott mannsefni, en var veginn 
af tengdaföður sínum Apei\ að ári liðnu (281). Ilinn síðari var 
drepinn ári síðar (285), og þá kom sá maður til ríkis, er Díó- 


clezíanus hét, 

Díóclezianm keisari (285—305) var leysíngjason og œttaður 
frá Dalmazíu, en afbragösmaður að vitsmunum og dugnaði, og í 
siimu ekki ólíkur því, sem Ágústus keisari hafði verið. Ilann 
slýrði ríkinu með miklum skörúngsskap, og reyndi að eyða öll- 
um þeim menjum, er eplir voru hjá þjóðinni og mintu hana a 
þjóðvcldið. þar af kom það, aö llómahorg varð upp frá þessu 
að eins að nokkru leiti aöseturstaður keisarans. Díóclezíanm 
saflengstum í Niliómedíu í Biþyníu; hirð keisarans og hirðsiöir 
ailir voru sniðnir eplir því sem tiðkaöist hjá konúngum í Asíu; 
keisarinnlet menn kvcðja sig meö knéfalli áður menii mælti tala 
lil hans; hann bar einkennilegan klæönað og mjög skrautlegan. 
En á þenna hált gal keisarinn haldið hinum iippvöðslumikla líf- 
verði í skefjum, og komið aptur reglu á margt í ríkisstjórninni. 

IIiö víölenda ríki og hin margbrolna ríkisstjórn var erfiðari 
en svo, að einn maður gæti aðdugað, einkum þegar þar á bœlt- 
ust árásir útlendra þjóða, sem allajafna gjörðust nærgöngulli 
Rómaveldi og háskalegri. Fyrir því tók Dióchzianm það til 
bragðs, er síöan haföi hin mestu ahrif á kjör ríkisins; liann tók 
mann til að síýra ríkmu rneð sér, Díóclezíanuskaus þann mann, 
er ðlaximianus hét, sér til samstjórnarmanns, og setti hann yfir 
vesturhluta ríkisins; hann var og af lágum sligum og allmikill 
hermaðtir; skiptu þeir nú með sér bœði friöarstörfum og ófriöar, 
og hugðu á þann hátt, að geta sljórnað ríkinu með meiru fylgi 
og fjöri en einum var unt. þeir tóku sér tignarnafn og nefndist 
hvortveggja Ágúsíus, f>egar nú keisarar voru orönir tveir, varð 
kostnaður allur meiri og skaltar þýngri; tóku menn þá sumstaðar 
að kvarta um þúngar álögur; leiddi það til þess, að keisararnir 
tóku sér, hver sinn aðstoðarmann cða undirkeisara, og kölluðu 
þá Cœsara; skyldu þessir stýra ríkinu með þcim og erfa það að 







CONSTANZÍUS. GALEUÍUS. 


231 


þeim dauðiim. Vildi Djoclezíaniis með þessn lioma á löglcgiim 
ríkiserfðum, og tryggja alla stjórn, svo að ýmsir hersiiöfðíngjar 
gætu eigi brotizt til valda, er keisarinn félli frá, eins og áðiir 
hafði tíökazt ogvaldið svo miklum óeirðum. Annar þessara Cæs- 
ara hét Comtanzius Chlorus^ ágætur maður, og kominn af Clau- 
díusi keisara öðrum, hinn hét Gahrius, œttsmár maður úr Dacíu, 
harður og hrokafullur. Skiptu nii þessir 4 keisarar þannig lönd- 
iim raeð sér, að Comtanzius hlaut Spán, Gallíu og Bretland; 
Galerius Grikkland; Maximianus Italíu og Afríku; Diódezianus 
austurlönd. Aðseturstaðir þeirra voru Nihómedíaj Sirmium, Me~ 
diólanum og Ágiista Trevirorum. En þrált fyrír þetta var þó 
ríkið eitt sem áður og óskipt. Dióclezíanus askildi sér hin æztu 
yíirráð, og hans boði og banni var alstaðar gegnt. Um þessar 
mundir fór Galeríus herferð móti Persum og varð svo vel fram- 
gengt, að hann tók af þeim alla Mesópolamíu og lönd fyrir aust- 
an Tígris. Constanzíus var og sigursæll vestur í sínum löndum, 
og vann aptur Bretland undir Rómaveldi, eptir að sá raaður, er 
Carausius hét, hafði verið þar einvaldur um 7 ára tíma. 

Diódezianus keisari var mótfallinn kristnum mönnum; hon- 
um þóttu þeir mynda einskonar ríki í sínu ríki; þó var það eigi 
fyr en á ofanverðum dögum hans, að Galeríus kom honum til 
að leggja blátt bann fyrir helgihöld þeirra (303 e.Kr.), og fylgdu 
því banni hinar grimmustu ofsóknir. Constanzíus, er var hinn 
mildasti höfðíngi, afstýrði þeim ofsóknum í löndum þeim, er hann 
átti yfir aö ráða. 

Árið 305 lagði Diódezianus keisari niður völdin, og var þá 
sextugur að aldri; flutti sig til Salónahorgarj skamt þaðan, er 
hann var borinn og barnfæddur, og settist þar um kyrt, sem i 
helgan stein. 3Iaximia7ius gjörði slíkt hiÖ sama, þó honum vœri 
það ekki Ijóft. f>á urðu hinir (yfirkeisarar): Galcrius í 

hinum eystri hluta, og Comtanzius i hinum vestri. Galeríus, 
sem var ójafnaöarmaður, þóttist nú einvaldur yfir öilu Rómavcldi 
og fór þvi einu fram, sem honum s^'ndist, an þess að leita ráða 
eður samþykkis lija Constanzíusi samstjóra sínum, þannig iitnefndi 
hann tvo menn til undirkeisara, án hins vilja; þeir hétu Maxi- 
minus Daza og Severus, En er Constanzíus andaðist árið 30G, 
flýði sonur hans Constantinus (er síðar varð svo frægur), ervcrið 
hafði í einskonar gislíngu hjá Galeríusi, vcstur til liðs þcss, cr 



232 


CONSTANTÍNDS. LIGINÍUS. 


faöir lians hafði slýrtj og var þar lil keisara tekinn. Kom það 
Galerfusi mjög á óvart, cn treyslist þó eigi, að etja kappi við 
Gonslantín, og samþyktist það, að hannyrði undirkeisari (Gæsar). 
Kom það einkum til af því, að þá var ófriður míkill á Ítalíu, er 
Maximianus hinn gamli hafði brotizt þar aptur til ríkis, og með 
honum Maxenzíus sonur hans. I þeim óeirðum féll Severus 
undirkeisari. Tók þá Galeríus þann til nndirkeisara í hans stað, 
er Licinius hét. Vorii nú þannig 6 keisarar yfir Rómaveldi 
{GaJeríus, Maximínus Dazaj Constantínusy MaximianuSy Maxen-- 
zíus og Licimus). Sáþeirra, er fyrstur týndi tölunni, var Maxi- 
míanus. J>ar varð ílla með þeim feðgum, því að Maximíanus 
flýði fyrir syni sínum og á náðir Gonstantínus keisara, er átti 
Faustu dóttur hans. En er Gonstantínus var heiraan farinn, vildi 
Maximíanus hrjótast þar til valda ogjafnvel drepa tengdason sinn. 
Á því bragöi féll hinn gamli seggur og var drepinn (310). Ári 
síðar dóGaleríus; löndum hans skiptu þeirLiciníus og Maximínus 
Daza: hinn fyrnefndi fekk Europulöndin, hinn síðari þau í Asíu. 
Voru keisarar þá 4 uppi. 

En eigi stóð friðiir lengi milli þessara manna. Gonstanzía 
systir Gonslantíns giptist Liciníusi, og urðu þeir magar allmiklir 
vinir. Dinsvegar bundu þeir Maxímínus og Maxenzíus félagskap 
með sér; voru þeir báðir hinir mestu harðstjórar og óvinsælir, 
og urðu bráðum að lúla þeini Gonstantínusi. þau lirðu œfilok 
Maxenzíus að hann druknaði í Tífur, er hann flýði fyrir Gonstan- 
tínusi (312), en Maximinus beið ósigur árið eptir fyrir Licíníusi, 
og drap sig síðan á eitri. 

IVú Yoru þeir mágar ConstaJitinus og Licmzus tveir eptir í 
tigninni, en urðu þegar á næsla ári sundurþykkir. í þeim við- 
skiptum þröngvaði Gonstantínus rnági sínum til að láta laus við 
sig flest af löndum þeim, er hann réð fyrir í Europu, og sömdu 
þeir þannig frið með sér. Stóð svo um 9 ár. fá laust aptur 
upp ófriðnum og fekk Gonstantínus sigur, en Licíníus þág líf 
og grið, en var þó skömmu seinna af dögum ráðinn (324). 

Constantínus mikli. 

Fyrst hafði Constantínus haft yfirráð yfir fjórðúngi ríkisins 
um 6 ár, síðan stýrt því hálfu um 12 ára tíma; nú var hann 
cplir öll þessi stórvirki orðinn cinvaldur yfir öllu Rómaveldi, og 


I 


CONSTANTÍNUS MIKLI. 


233 


var það síðan til dauðadags. Sigur Conslantínusar keisara er 
einkuni merkilegur orðinn fyrir þá sök, að það varð einnig sigur 
kristinnar trúar. Frá því, er Constanlínus kom fyrsl lil ríkis, 
haföi liann jafnan verndað kristna menn; en á herferö sinni móti 
IMaxenzíusi (312) cr sagt, að hann hafi séö krossmark á himni, 
og eptir þá vilran lét hann selja krossmark í merkjablæur sínar, 
og trúðii menn hans, að því mcrki fylgdi sigur. Árið eplir að 
hann sigraðist á Maxenzíusi gaf hann fult trúarbragðafrelsi öllum 
þegnum sínum, hverrar Irúar sem þeir voru. En síðan veiiii 
hann kristnum mönnum ýms rétlindi fram yfir heiðna menn; að 
hans boði skyldu 7 dagar vera í viku hverri, og sunnudagurinn 
almennur hvíidardagur; hann lét loka mörgum bofum og brjóta 
sum, en pjöra kirkjur. |>ó lét hann sjálfur eigi skýrast fyr. en 
lillu fyrir dauða sinn. 

Upp frá þessu varð hin krisfna kirkja sem einn þáttur í 
stjórn ríkisins. |>rátt fyrir allar ofsóknir álti hún nú marga á- 
hángendtir um all ríkið og var komin á faslan fót. Sljórnendur 
og kennendur bennar voru nefndir bishupar, prestar, djáhnar; 
og einu nafni bétu þeir hlerhar, til aðgreiníngar frá öðrum mönn- 
uni, sem eigi höfðu kirkjulegt embætti á hendi, og kallaðir voru 
leihnienn. Aðgreiníng milii þessara tveggja flokka varð síðan 
miklu meiri þá er lengra sótti fram. Klerkar fengu nú fastar 
tekjur; kirkjnm var ieyft að eignast Jarðir, og öOáruin síðar, en 
hér var komið, átlu kirkjur tíunda hlutann af öllu Jarðagózi. 

Löngu fyrir daga Constantínus mikla hafði talsverður ágrein- 
ÍDgur komið fram í lærdómssetníngum kristinna manna; ýmsir 
trúarbragðaflokkar böfðu myndazt og risið upp t. a. m. Gnostihar 
og 3Ianihear. IJvorirtveggJa þessara blönduðii trúarbrögðum 
austurlanda saman við hina kristnu trú. Á dögum Constanlín- 
usar hófst áköf deila um eðli Krisls milli Alexanders biskups í 
Alexandríu og Ariusar prests, og urðu svo mikil brögð að því 
stríði, að keisarinn skarst í málið og st^ndi til kirkjuþíngis í 
Nicœaborg (325); er svo sagt að þar kæmu saman 300 biskupa. 
Sá liét Athanasíus, er bezt fylgdi biskupi gegn Aríusi. Á því 
þíngi var lýst yfir því, að Aríus færi með viliulærdóm, og varð 
hann útlægur; þó hneigðist keisarinn síðar að kenníngu Aríusar. 

Smámsaman fór andi krislinnar trúar að hafa áhrif á lög og 
lagasetníngu. fannig voru leikar skilmíngamanna af teknir, svo 



234 


CONSTANTÍNUS MIKLI. 


var og bannað að bera út börn, o. íl. I>ó er það eigi þannig 
að skilja, að luigir manna og siðir hafi alment mýkzt eður baln- 
að þá þegar, þó að kristni gjörðist almenn út um löndin. Og 
svo ersagtum sjálfan keisarann, að hann væri í mörgu heiöíng- 
legur í skapi, og ekki lýsti það kristilegu luigarfari, er hann iet 
drepa Liciníus í trygðiim, eða Crispus son sinn epiir fyrri konu 
sína, efnilegasta únglíng, þar að auki seinni konu sína Faustu, 
og fleíri menn. En alt um það var Constantínus keisari hinn 
merkasti maður og afrekaði margt og mikið golt, og fyrir öU 
þau afreksverk, er hann gjörði sem keisari, hefir hann fengið 
viöurnefnið: hinn mildi, Hann varði ríkið hreystilega fyrir árás- 
um lUlendra þjóða; hann kom einveldisstjórninni algjörlega á 
iim ríki silt eptir þeirri stefnu, sem Díóclezíanus hafði byrjað. 
I llómahorg liföi enn endurminníng þjóðsljórnar og heiðni, þess 
vegna þótti Constantínusi sá staður ekki lengur vel fallinn til 
aðsetu fyrir sig; ófriðar var og síður að vænta þar vestur enhið 
eystra; en keisarinn varö að vera þar nálægt sem ófriðar var 
helzt von. Fyrir þá sök litaðist Constantínus um eplir nvju höf- 
uöbóli handa sér. Hann kaus lil þess borg þá, er hét Bxjzanzí- 
um; enda málti þeim stað margt til ágætis telja. Árið 330 var 
ákveðið, aö þar skyldi vera aðalborg og aðsetur keisarans; breylli 
Constantínus þá nafni hennar og kallaði Róm hina nýju, en ept- 
irkomendur hans Constantínópel (Constantínsboi’g), og heitir hún 
svo enn í dag. Borg þessi magnaðist á skamri stundu svo mjög, 
að hún gat staðið jafnfætis Alexandríu eða Anliokkíu, og er tím- 
ar liðu fram jafnazt viö Rómaborg sjálfa. Constantínópel fekk 
sömu forréttindi sem Rómaborg haföi haft; þar var skipað nýtt 
öldúngaráð; þar var fjölmennur skríll, er lifði á kostnað als 
ríkisins. 

Constantínus keisari skipli ríki sínu í 4 umdœmi {Prœfec- 
turœ): Austurheim (skattlöndin í Asíu, Egyptaland og J>rakía), 
ílhjricum (Grikkland,. Makedonía, Mösía), Ítalíu (með löndum 
fyrir sunnan Dóná og meiri hluta Afriku), og Galliu með (Bret- 
landi, Spáni og Mauritaníu). Yfir hvert umdæmi skipaði hann 
einn umdœmisstjóra (Præfect). Síðan á dögum Hadríans hafði 
foríngi lífvarðarins (prœfectus prœtorio), ásamt hervaldi því, er 
hann hafði, einnig verið æzti dómari; enda höfðu frægustu lög- 
vitríngar haft það embætti á hendi t. a, m, Úlpíanus. þeirhöfðu 







CONSTANTÍNUS MIKLI. 


235 


htn’ um bil haft sama vald á hendi sem Stórvezíi’inn hjá Tyrkj- 
um. fessu breylti Constantíniis alveg. Jiessir nýju umdæma- 
sljórar höföu engin hervöld, heldur að eins yfirstjórn í borgara- 
legum máicfnum, en þau völd voru mikil. feir voru einskon,ar 
jarlar. Yfir herinn setti Constantínus sérstaka menn; þeir hétu 
magistri militum (hermeistarar, herforíngjar); undir þeim stóðu 
comites og duces (greifar og hertogar, en í alt annari þýðíngu 
en seinna á tínuim), en alia setti keisarinn þessa skör lægra en 
hina œztu embæltismenn borgaralegra málefna. Lífvörðinn af 
tók hann í þeirri mynd sem hann haföi verið, þó keisarinn að 
vísu heföi varðmenn um sig; og herinn var hafÖur í minnimet- 
um en áöur; viidu því fáir Rómverjar verða hérmenn, en tala 
þeirra útiendínga fjölgaði dag frá degi, sem gengu í herþjónustu 
keisarans. INæsta sér hafði keisarinn 7 ráðgjafa, er gengu hon- 
um dagiega til handa, og höfðu ýms störf með aö fara einkum 
við hirðina; undir þá þjónuðu aptur ýmsir embætlismenn; alt 
var samiö að siöum austurlandakonúnga, og hið ríkasta einveldi 
drotnaði hvervetna. 


Constantinus mihli andaöist 337 e. Kr., er hann hafði fjóra 
vclur um sextugt, en ættmenn hans liföu þá margir eptir; fyrst 
synir hans 3, er hann átti með Faustu seinni konu sinni: Con- 
stantínus, Constanzíus og Constanz] þar næst hálfsystkyni hans 
(af síðara hjónabandi Constanzíus Chlórus), og í þriöja lagi börn 
þeirra. En íóeirðum, sem urðu í Constantínópel litlu þar áeptir, 
fækkaði þetta frœndalið svo mjög, að eigi urða lífs eptír nema 
þeir bræður, Constanlíns synir, og 2 brœðrúngar þeirra, Gallus 
og Júlianus, og þá börn að aldriL feir bræður skiptu nú ríki 
föður síns milli sín þannig, að Constantínus fekk Gallíu umdœmi 

r ^ 

(Præfectur), Consíaíisiws Austuiiönd, Constanz Italiu og lllyrícum; 
þeir voru íHir menn og ógegnir og urðu bráðum ósáttir sín í 
milli; Constantínus og Constanz féllu, en Constanzíus náöi yfir- 


1) 

Constanzíus Chlorus oo l.Helena. 2.Theódóra stjúpd. Maximíans. 


1. Constantinus mikli 2. Constanzía. 2. Júlíus Constanzíus 
c/:> 1. Mamerlína 2. Fausta 09 Liciníusi_ | 

__1_Gallus. Júlianus 

1. Crispus. 2,Constantinus. 2.Constanzius. 2.Constanz. 












236 


CONSTANTÍNS SYNIR. JÓlÍANUS. 


ráðum yfir öilu ríki föður síns 353. Hann tók Gallus frænda 
sinn ser til aðstoðar í stjórninni, en Gallus reyndist ílla og var 
drepinn, og við sjúlfl lá, að Júlianus færi sumu leið, en það 
varð þó ekkl. Eplir að Júlíanus hafði dvalizt um hríð í Aþenu- 
borg og stundað þar vísindi af miklii kappi, setli Constanzíus 
hann lil undirkeisara á Gallíu (355), því að hann þótlist þá eigi 
geta einn aðstaðið, er ófriður stóð fyrir dyrum. Um þær mundir 
er Júlíanus tók viö yfirstjórn á Gallíu, herjuðu Alhnenn og 
Frákkar þángað í land oggjörðu hin mestu landspjöll. Júlíanus 
átti stórorustu við Alimenn hjá Argentóratum (Strassborg), og 
hrakti þá norður yfir Rín; fór síðan margar herferðir noröuryfir 
fljótið, og reyndist ágœtur hershöfðíngi. Ilann sat lengstum í 
borg þeirri, er þá hét LiUezía Parisiorumj en nú heitir ParíSj 
og stýrði ríki sínu af hinni niestu snild, og varð hvers manns 
hugljúfi. En er Constanzíus varð þess vísari, lék honum öfund 
á um vinsœldir Júlíans, og bauð honum að senda frá sér megin- 
hluta hersins til Austurlanda. Ilerliðið vildi eigi skiljast við Júlí- 
anus og tók hann til keisara yfir sig. Varð Gonstanzíus þá œfa- 
reiður og vildi engum málum miöla, en hélt með her manns til 
móts við Júlíanus; á þeirri leið dó Constanzíus (3G1 e. Kr.). 

Var nú Júlíanus tekinn til keisara yflr alt Rómaveldi (361 
—363). Ilann var mjög ólíkur þeim Constantínssonum, frænd- 
um sínum ; hann varviturmaður oghafði lagt mikla stund á gríska 
heimsspeki, var sjálfur rilhöfundur og unni fornum vísindum og 
fornri manndygð, en hataði ófrelsi og haröstjórn, austurlenzka 
hirðsiðu og sællífi, starfsmaður var hann óþreytandi, og í öllu hinn 
ágætasti maðurnema í því, er trúarbrögðin snerti. Honum virtist 
sem Rómaveldi hefði hnignaö fyrir þá sök, að það vanrækti Irú 
forfeðranna; hann sá að siðir hinna kristnu manna samsvöruðu 
eigi kenníngu þeirra; keisararnir, verndarmenn kristninnar, voru 
grimmir og vélafuliir; hann hafði reynt svo mikið ílt af þeim, 
mist frændur og vini af þeirra völdum, og sjálfur að eins haldið 
lífi. Um alt þetta kendi hann hinni nýju trú, kristninni, sem 
kenna málti ókostum mannanna sjálfra, og í því var villa hans 
fólgin. Uann einsetti sér því að hefja aptur til fornra valda og 
vegsemdar hina fornu trú, heiðnina; þó ofsótti hann eigi bein- 
línis kristna menn, en setti þá hjá í öllu og gjörði gis að þeim, 
en veiiii lieiðnum mönnum ýms rétlindi; jafnvel Gyðíngatrú tók 






JÓVÍANUS. VALENTINÍANUS. 


237 


hann fram yfir hina krislnu. Fyrir þá sök hafa krislnir rithöf- 
undar borið honum ílla sögu, og gefið honum viðurnefnið: 
Aposlata þ. c. hinn frafallni (frávillíngur). Sagnarilarinn Amjni^ 
(inus MarcelUnus, er var samlímis honum, hefir bezt og réttast 
um hann ritað. Eitlafþví sem JwZianws keisari vildi framkvæma 
og vinna sér til frægðar var að fara herferð móti Persum, eins 
og Alexander keisari forðum, og leggja þá undir sig. Safnaði 
hann nú miklu liði og hélt aiislur og barðist við Persa og vann 
sigur; hann komst austur yfir Tígris, en skorti vislir, er lengra 
dró inn í landið, og varð aö snúa aptur. Persar eltu hann með 
miklu liði, en keisarínn baröi þá af höndum sér. f>á var það 
einhverjii sinni að hann rak flóltann og var hlifarlaus, en liælti 
sér mjög sem hann var jafnan vanur; varð hann þá sár og af 
því sári dó hann 32 ára gamall (363 e. Kr.). Ilerinn tók til 
keisara yfir sig herforíngja þann, er Jóvíanus hét. IJann samdi 
frið Yiö Persa og lét laus ýms lönd þar eyslra. Ilann var krist- 
inn og veitli kristnum mönnum aptur þau réttindi og hlynnindi, 
sem þeir höföu mist á dögum Júlíans. Kristnin tók aptur að 
rétta við, en heiðninni hnignaði. Jóvianus keisari komst eigi 
alla leið heim til Constantínópel og dó í Lillii-Asíu (364), Kaus 
herinn þá til keisara Valentinianus hinn fyrsta, hraustan mann 
og hergjarnan frá Pannóníu. Ilann stýrði ríkinu frá 364 til 375 
e. Kr., og tók sér til samstjórnarmanns (Ágústus) Valens bróður 
sinn, og skipaði hann yfir Auslurlöndin, Valens keisari hafði 
eigi dugnað bróður síns; þó var ríkisstjórn þeirra bræðra allgóð 
í mörgu. Valeiitiníanus varði ríkiö hraustlega móti Alimönnum 
og öörum Germanaþjóðum, er herskiidi fóru suöur yfir Rín; en 
Theódósius hershöfðíngi hans rak FZcZa og Skota út úrRretlandí, 
er gjört höfðu árásir þángað norðan úr Caledóniu (Skotlandi). 
Valentinia7ius keisari dó 375 e. Kr.; tóku þá synir hans, Grazi- 
anus og Valentinianus annar, ríki eptir hann, og voru á únga 
aldri; en Valens keisari sat þá enn að völdum í sínu riki. 

IV. þJÓÐABYLTÍNGIN MIKLA. 

Theódósfus niikli. 

Vér höfum séð að suðurþjóðir Európu höfðu um margar 
aldir haft fasta bústaði, apturþar á móti höfðu hinar aðrarþjóð- 










238 


GOTAR. IJIÍNAR. 


ir norðiir í álfnnni verið á sífeldii reiki fram og aptur, en þau 
feröalög þeirra eni oss að mestu leili ókunn. Af þjóðum þeim, 
sem bygðu miðbik norðurálfunnar, gánga Keltar fyrslir út úr 
nállmyrkri fornaldarinnar og koma fram í dagsljós sögunnar. 
I>eir höföu oplar en einu sinni komið hópum saman suður um 
fjöll og svnt mentun suðurþjóðanna í Ivo beima; en jafnan hafði 
mönnum tekizt að slemma stigu fyrir þeim, og Rómverjar höfðu 
jafnvel lagt undir sig meiri hluta af löndum þeim, er þeir upp- 
haflega bygðu, og komið rómverskri menlun inn hjá þeim. Að 
eins á Irlandi og Skotlandi haföi þeim tekizt að halda fornum sið- 
um og einkennum. 


sogunnar: 


ISæst eplir KeUa komu germanslcar þjóðir lil 
fyrst Pjóðverjar (þýzkir menn) þar næst Gotar^ en Norðmenn 
voru með cllu ókiinnir Rómverjum sökum fjarlœgðar, og af því 
að aðrar þjóðir sátu í milli. 

Fyrir árið ‘375 höfðu Rómverjar mist landshornið miili Rín- 
ar og Dónár, og þýzkar þjóöir höföu sezt að fyrir sunnan Rín; 
hins vegar var Dóná enn þá markalína Rómaveldis. Fyrir noröan 
hana bjuggu Vestgotar og höföu fengið mentun nokkra af við- 
kynníngu við Rómverja. Maður hét Vlfílas; hann var biskup 
þeirra Vestgotanna; hann sneri hinu n\ja teslamenli á gotneska 
lúngu og kristnaÖi allan þorra landsmanna, eplir setníngum Arí- 
iisar, er þá voni drotnandi í Austurlöndum. Ilins vegar höfðu 
Austgotar hinn forna sið, og Ermanrik (Jórmunrekur) hafði verið 
hinn mesti herkonúngur og brotið imdir sig lönd og lýöi norð- 
an frú Eystrasalli suður til Svartahafs. Undir hann þjónuðii 
ýmsar þjóÖir, bæði Gotar og Slafar og Finnar, er um þœrmundir 
bygðu þau lönd norður og austur í Europu, er Rómverjar köll- 
uðu Sarmatia einu nafni. 


En hér um bil 375 árum eptir Kristsburð varð sú breytíng 
hjá þjóðum þessum, er menn hafa kallað ]ijóðahyliínguna hina 
miMu. I>að er sagt að Húnar kæmi þá austan af Asíu, veslur 
yfir Volgá og réðust á Alána, er bygðulöndin milli Don (Vana- 
kvíslar) og Volga. ílúnar voru af Mongólaœitum, lifðu hjarð- 
manna lífi og höfðust við fyrir norðau Kaspiskahafið. A?n- 
mianus MarceUínus hefir lýst Húnum^ og telur þá allra manna 
Ijótasta og tryltasta. þessir óltalegu herskarar ullu fram eins og 












VESTGOTAU. YALENS. 


239 


þúngur straumur og svignuðu Alánar fyrir slíku ofurefli; létu 
sumir lífið en sumir skárust í lið með Ilúnum. 

Allur þessi sægur hélt því næst vestur yfir Don og réðist á 
Austgota. Var Ermanrik konúngur þá kominn yíir lírœtt, xnda 
hníginn að heilsu; varð þá engin vörn af honum, en Ilúnar óðu 
yfir landið. En er Vestgotar heyrðu ófarir frœnda sinna, og sáu 
vogesti þessa þokast nær bygð sínni, beiddu þeir Valens keisara 
leyfis, að mega flytjasl búferlum suður yfirDóná inn í lönd hans, 
og það leyfði keisari þeirn (37G). Er svo sagt, að 200 þúsundir 
vígra manna af Vestgotum flyttu sig suður yfir ána með konur 
sínar, börn og þrœla, og væri til samans því nær ein millíón 
manna. Settust þeir nú að í Prákíu (neðri Mösíu). En valds- 
menn keisarans þar noröur nýltu sér smánarlega neyð Vest- 
gota, og seldu þeim íllan varníng við ofboðslcgu veröi, svo að 
Gotuin varð eigi viö vært; gjörðu þeir þá uppreist til að bjarga 
lífi sínu og herjuðu landið umhverfis. Valens keisari, er Iiann 
frétti óspektir þeirra, fór með her manns í móli þeim; bauð 
Grazíanm keisari frændi hans honum styrk móti Gotum, en 
Valens var svo grunnhygginn, að liann viidi eigi þyggja, og lagöi 
til orustu við Vestgota hjá Hadríanópel (378). J>ar varð hin 
mesta orusta, unnu Vestgotar frægan sigur, en Valens keisari 
féll. Gotar tóku land alt lil sjáfar; hinar víggirtu borgir voru 
einar eplir óunnar. 

Grazíanm keisari var gegn maður og góðfengur og fór 
mjög aö ráöum Ambrósim biskups af Maílandi, hins ágætasta 
manns, og annara viturra manna. Ilann þóltist eigi fær til að 
stýra einn saman ríkinu eptir orustuna við Iladríansborg, og kaus 
sér því lil aðstoðar Theódósím, spánverskan mann, son þess er 
verið hafði hershöföíngi Valenlíníans fyrsta, og veitli honum 
keisaratign yfir austurlöndum oglllyricum (379). Ilann gat eigi 
kosið annan, er betur vœri lil stjórnar fallinn, ^n^Theódósím. 
Ilann hagaði hernaði síniim við Gota svo hyggilega, að eplir 
nokkur ár gengu þeir honum lil handa og gjörðust þegnar hans, 
en fengu að halda bústöðum sínum í Mösíu og fornri siðvenju. 
Keisarinn gjörði 40 þúsundir af þeim að liðsmönnum sínum, og 
þótti sú sveit hraustusl í liði hans. 

Um þessar mundir gjörði sá maður, er Maxímm hét, upp- 
rcist á Brellandi gegn Grazianmi og var þar lil keisara tekinn. 








240 


TIIEÓDÓSÍUS MIKLI. 


fjGssu næst fór hann nieð her sinn til Gallíii, gelík þar upp og 
herjaði; en Grazíanus keisari var svikinn af liði sínu og drepinn 
á flólta (383). Varð Tlieódósíus að viðurkenna keisaratign iMaxí- 
musar fyrir vestan Alpaíjöll, en Valentínianus annar hélt enn 
Ítalíu. En er Maxímus nokkru síðar réöisl ú Yalenlínían, þá fór 
Theódósíus og veilti keisara lið; féll Maxímus í þeim viðskiptum, 
en Thcódósíus fekk Valenlíníanusi öll veslurlönd í hendur(388). 
Fjórum arum síðar var Valentínianus drepinn af liershöfðíngja 
þeim er Arbogast hét; hann var af frakkneskri þjóð; en með 
því hann vissi að Rómverjar myndu fyrirlíla útlendan keisara, þá 
vildi hann eigi sjálfur takast þá lign á hendur, heldur setli þann 
mann í keisarasæli, er Eugenius hét, og verið hafði skrifari Val- 
entíníans. Tveim árum síðar kom Theódásius keisari til Ítalíu, 
og álti orustu viö þá hjá Akvileiaborg, og féllu þeir þar báðir 
Arbogast og Eugeníus (394). Eptir þá orustu var Theódósius 
einvaldi yfir öllu Rómaveldi um nokkra mánuði. það var í síð- 
asla sinn aö alt rihið var á eins manns valdi. Theódósíus dó 
ári síðar (395). 

Hann hafði slýrt ríki sínu með miklum viturleik og dugnaði, 
og hcfir hann verið kallaður: hinn mikli; en það nafn hlauthann 
einkum af því, að hann styrkti kristna trú af alefli, en eyddi 
heiöínglegri villu. Ilann lét brjóta hof og hörga og bannaði 
harðlega allan heiöínglegan átrúnað og blótskap. Á hans dög- 
um vann og hin retta irú sigur á Aríusar lœrdómsgreinum meðal 
Rómverja, en hjá hinum gotnesku þjóöum var þeim fylgt. Á 
næstu öld þar á eptir uröu ákafar Irúarbragöadeilur í austur- 
löndum; en á vesturlöndum varð einna aðkvæðamest deilan 
milli Pelagíusar múnks á Bretlandi, er neitaði erfðasyndinni, og 
hins nafnfræga Ágúslínusar kirkjuföðurs. það var öndverðlega á 
5. öld. 

Biskupavaldið var þegar á dögum Thedósíus keisara orðið 
mikið. þannig er það sagt, að keisarinn hafi eittsinn látið drepa 
nokkrar þúsundir manna í þessalonikuborg fyrir þá sök, að þar 
hafði orðið upphlaup og einn af valdsmönnum hans verið veginn 
í þeim óeirðum; en er keisarinn nokkru síðar vildi gónga í kirkju 
i Maílandi, gekk Ambrósius biskup í móti honum, bannaði hon- 
um inngöngu fyr en hann bælti ráð sitt eptlr slíkt glæpaverk. 
Theódósíus keisari viknaði við áminníngu hins ágæta biskups, er 


TiIEÓDÓSÍUS MIKLI. 


241 


engan mannamun gjörði sér, og hiyðnaðist því banni; að 8 mán- 
uðiim liöniim var hann fyrst leysliir af því. Biskiipar í höfuð- 
borgunum {UctrópoUtar) voru leknir fram yQr aðra biskupa, og 
einkum þeir í Rómy Comtantínópel, Antiolihiu og AJexandriu og 
seinna meir í Jerúsalem; þessa alla kölluðu menn Patriarha. 
Og af því að biskupinn í Eóm þólUst bcinlínis vera eplirmaður 
Feturs poslula, þá vildi hann vera yfirbiskup allra hinna. f>annig 
myndaðist klerkavaldið {Hierarchiet) í hinni kristnu kirkju, 

Gagnstælt hinu húlfverzlega valdi biskupanna haföi múnlia-- 
stcftin komizt á fót. llún kom fyrst upp austur í löndum. Ein- 
stakir menn tóku sig út úr öllum veraldarglaurni og leituðu ein- 
veru, til þess að geta þannig náð þeirri fullkomnun, erþeirhöfðii 
sér fyrir sjónir sett; þeir voru einbúar eða einsetumenn, 

Einn hinn fyrsli og merkasti meðal þessara einsetumanna var 
Antónius á Egyptalandi (f 35G); hann gaf fátækum aleigu sína, 
og seltist svo að úli a eyöimörku, síöan flultu ýmsir menn þáng- 
að til hans, og létu fyrirberast í smákofum í nánd við hann. 
Einbúar þessir hélu á gríska túngu monachoi; þaðan er dregið 
nafnið múnhur, Bústaöi þessara manna, þegar margir voru 
komnir saman á einn stað og lifðu í félagsskap, kölluðu menn 
á lalínu máli daustra; þar af er komið orðið Maustur, Síðan 
fluttust múnkar úr eyðimörkum í bygðir og borgir; þá komu og 
upp nunnuklauslur. 

þegar hin kristna trú var orðin drotnandi trú í Rómaveldi, 
lagöist niöur og hvarf hið iipphaflega viðhafnarleysi, hin helga 
einfeldni, sem auðkendi helgihöld manna í hinni fyrslu kristni, 
og i þess stað risu nú iipp skraullegar kirkjur; helg tíðahöUl 
urðu margbrotin og með hinni meslu viöhöfn, og, þegar stundir 
liöu fram, fóru menn að ligna og tilbiðja helga menn og myndir 
þeirra, og heiðíngleg hjátrú smeygði sér inn í krislnina. 

Skiptíng Rómaveldís, og eiidalok liins vestari 

hluta (395—476). 

Theódósius míldi skipti ríki með sonum sínum áöur hann 
andaðist (395). Komu þannig upp tvö ríki: hið vestlœga og hið 
austlœga Rómaríki. Segja menn, að ef lína sé dregin þaðan, 
sem Dóná beygist til suðurs á Úngaralandi, og beiua stefnu yfir 

16 


242 


SKIPTÍSG UÓMAVKLDIS. 


land og lög lil vesturstrandar Cyrenaicu á Afriku, þa hafi þar 
verið landamerki milli ríkjanna. Arcadim (395—408), sem var 
eldri þeirra bræðra, ogþá ISvetra, varð keisari yfir binum eystri 
bluta, en Hónórius (395—423), sem var ýngri, og þá 11 vetra, 
fekk hinn vestari. Arcadíus sat í Constantínópel og hafði þann 
ráðgjafa, er Rúfinus bét, grimman mann og fégjarnan, af gall- 
neskum ættum. llónóríus sat í Rómaborg, pg hét ráðgjafi hans 
Stilikój vandælskur að kyni, ágœtur maður og binn mesti kappi. 
í>eir bræður voru mjög óiíkir föður sínum og lítlbæfir lil ríkis- 
stjórnar; dró það til sundurþykkis meö þeiin, og til þess, að 
greiða útlendum þjóöum götu inn í ríkið og ná þar yfirráðum. 

þegar er Tiieódósíus keisari var fallinn frá, bófu Gotar í 

eystri blulanum uppreist og béldu alt suður á Grikkland, og fórii 

með binni mestu grimd og gripdeildum, bvar sem þeir komu. 

Alarik (Alrekur) bét konúngur þeirra, baröur maður og braustur. 

Stilikó vildi koma Arcadíusi til lijálpar og bauö liðveizlu sína, en 

Arcadíus vildi eigi þyggja, og í þess staö samdi bann frið viö 

Alarik og gjörði hann að æzta bersböfðíngja yfir Íllyríu. þaðan 

berjaði hann því næst á Ítalíu — því aö Arcadíus bataðist við 

Stilikó og vildi steypa bonum — og Stilikó varð, til þess að geta 

mætt Alarik, að draga að sér berlið bæði frá Rin'og af Bret- 

landi; varö þá b'tið um vörn móli óvinum þeim, er á þau lönd 

sóttu. Eónóríus keisari var allan þenna líma aðgjörðalaus; var 

það helzt dægraslyttíng bans, að gefa hœnsnum ogöðrum alifugl- 

$ 

um fæðu. En er Alarik var kominn meö ber manns til Ilalíu, 
flýði keisari frá Róm og setlist að i Eavenna; þar voru mýrar 
og skuröir umbverfis, og þóttist keisarinn þar óbultnri eníRóm. 
Fundur þeirra Stilikós og Alariks varð (403) bjá Follentia norð- 
arlega á Ítalíu (í Piemont); var sú orusla allbörð, og eplir það 
hélt Alarik þaðan úr landi, cn þó eru líkur lil, aö Stilikó baíl 
látið bonum eptir lönd fyrir sunnan Dóná og lofað fégjöldum að 
auki. 

Tveim árum síðar en Alarik fór af Ítalíu, brutust hersveitir 
miklar norðan og auslan frá Dóná, og sem að líkindum hrukku 
fyrir Húnumj suður á Ítalíu. llöfðíngi þeirra hét 7?a(ia^aís; bann 
var sagður heiðinn og grimmur. Stilikó fór í móti bonum, og 
barðist við hann við Fœsulœ (406), allskamt þaðan sem Florents 
er nú, og fekk sigur. I>cir sem af komust, héldu síðan vestur 



STILIKO. ALARIK. 


243 


á Gallíu, og fleiri þjóðir slógust þá í furiiia; gjörði óþjóðalvður 
þessi alstaðar hin mestu íllvirki. þaðan hélt mikill þorri þeirra, 
einkum eru lil þess nefnciir yandœUr, Sveoar og A/ánar, vestur 
á Spán og lögðu það hið auðiga land undir sig (409). 

Meðan Spánn féll í hendur þessara manna, og alskonar ó- 
eirðir áttu sér stað á Bretlandi og í Gailíu, scm Rómverjar gátu 
nú eigi lengur varið, varð Ítalía Vestgotum aö hcrfángi. Alarik 
hafði krafizt fjár þess, er honum var heitið, en eigi goldið. 
Slilikó lagði þaö til, að honum væri greitt féð undandráUarlaust, 
en öfuudarmenn hans gripu tœkifærið, ogtöldu Ilónóríusi trúum, 
að Stilikó væri undir niöri vinur Alariks; þessu trúði hinn auð- 
viröilegi keisari og lét drepa Stilíkó, sem bæði var tengdafaðir 
hans og sá eini maöiir, er fær var til landvarnar, eins og hann 
haföi svo optlega svnt (408). Annað glópskubragð gjörði keis- 
arinn þar á eptir: hann þverneilaði að greiða féð, og þar á ofan 
lét hannmyrða konur ogbörn hinna útlendu liösmanna, ergengið 
höfðu á mála hjá honum, um 30 þúsundir manns. Ilélt Alarik 
þá her sínum lil Italíu, og málaliðið, sem álti harma sinna að 
hefna, slóst í lið með Vestgotum. Námu þeír Alarik eigi fyr 
staðar en þeir komu til Rómaborgar. nöfðu Rómverjar eigi séð 
óvinaher fyrir borgarhliöum síðan á dögum Uannibals. Sendu 
Rómverjar þá menn til fundar við Alarik til þess að semja við 
hann; þessir menn töluðu mikiö um liðsafla þann og mannfjölda, 
sem væri í borginni. Alarik mælti: »þvi þéltara scm grasiö er, 
þess hægra er að slá þaðo. í það skipliö fengu þó Rómverjar 
keypt sér griö móti œrnu fégjaldi. En árið eptir kom Alarik 
aplur, gafst þá Rómaborg upp fyrir honum, og setti hann þá þann 
mann, er Attalus hél, i keisarasœti; en sem þessi nýorðni keis- 
ari snerist í móti honum, rak Aiarik hann aptur úr völdum, og 
kom nú hið þriöja sinnið, og tók þá Rómaborg eptir litla vörn 
(410); fóru Vestgotar þá ránshendi iim borgina, en eigi brendu 
þeir hana eðabrutii stórvœgilega, |>á voni liðin 800 vetra síðan 
Rómaborg var unnin af útlendum her. 

þá er Alarik hafði unniö Rómaborg stefndi liann liöi sínu 
Buður í land; en þar andaðist hann 34 ára gamall. Liðsmenn 
hans grófu hann í botni ár þeirrar, er Búsentó heitir, á þann 
háll, að þeir veittu fljótinu úr farvegi og tóku þar gröfina, og 
settu konúng sinn þar niður með vopnum, veiltu því næst fljót- 

16 * 



244 


VESTGOTAUÍKI. 


inii apluríhinu forna farvegj svo það rann yfiriegstað hans; drapu 
síðan þræla þá, er að því verki slörfuðii, svo að enginn skyldi 
vera lil frasagnar um það hvarAlarik væri grafinn. Eptir það tóku 
Vestgotar Ataulph (Adolfj mág hans til konúngs; tók Ataulph að 
semja við Ilónóríus keisara, þvíað hann vildi eiga P/aciííiw systur 
keisarnns; enda var hún jafufús lil þess fyrir sitt leiti, því að 
Vestgotakonúngur var hermannlegur maður og hinn fríðasti sýn- 
um. Að sönnu neitaði keisarinn þessum ráðahag, því að nóg 
var rembilœtið, en þaö varð framgengt cngu að síður. Flacidía 
gat nú miðlaö svo málum, að Ataulph varð Rómverjum vinveitt- 
ari en áöur, og Gotar uröu einskonar bandamenn þeirra. Árið 
412 fóru Gotar af Ítalíu norður á Gallíu og þaðan vestur á Spán. 
Litlu síðar var Ataulph veginn, en sá maöur, er Yallia hét, fekk 
þá yfiiTáð hjá Goium, unnu þeir þá meiri hlula Spáns og fengu 
Rómverjum íhendur, cnVandælir, Svcvar og Alánar hrukku fyrir, 
og héidii að eins eplir norðvestur hluta iandsins; voru Alánar 
orðnir þá svo aðþrengdir, að þjóöerni þcirra hvarf og blandaðist 
saman við Sveva og Vandæli. Vestgotar fengu eptir samkoniu- 
lagi við Rómverja fasta bústaði í suövcsturhluta Gallíu. fannig 
myndaðist VestgotarikÍÖ; Tólósa var þar höfuÖborg, 

fcgar llónórius kéisari dó (423), voru þannig ýms lönd 
gcngin undan ríki hans: nokkur hluti Spáns, mestöll Galiía; þvf 
að auk Frakka og Alimanna voru nú einnig Búrgundar komnir 
inn í Rínlöndin, og norðvesturhluti Gallíu, þar sem keltnesk þjóð 
haföi tekið sér bólfesUi, var einnig sjálfum sér ráðandi. Alt hið 
sama mátti segja um Bretland, því að Rómverjar gátu þar engri 
vörn uppi haldið. 

Eptir lát Arcadius keisara(408) varðsonur, hans Theódósius 
annar, keisari yfir hinum eystri hluta Rómaveldis (408—450). 
Hans er að litlu getið öðru en því, að hann ritaði einhverja hina 
fegurstu hönd; en systir hans Pulcheria stýrði ríkinu að mestu, 
og þótti farast það allvel; enda var þar öllu hægra aðgjörða en 
í vesiri hlutanum, því aö Persar voru uni þær mundir friðsamir 
nagrannar, og skattlöndin voru þar miklu auöugri og meiri tekjiir 
af þeim heldur en vesturfrá. Hið eystra ríkið var þess vegna styrk- 
ara en hitt, oghaföi eptir dauða Ilónóríus keisara talsverð áhrifá 
vestri hluiann, eins og sýndi sig, er Jóhannes skrifari brauzt til valda 
á Ilalíu þcgar cplir lút keisarans, að þá sendi Pulcheria her frá 




4 ~ 




• S. 


AÍÍZÍUS. BÓNIFACÍUS. 


245 


Constantínópelj og selti 'VaJentinianu^ þri6jay son Placidíii og 
Constanzíusar hershöföíngjnj seinni mannshennar, til ríkis í vest- 
urhlutanum (425); \ar Valentinfanus þá 7 vetra gamalP. Placi- 
día stýrði ríkinu fyrir hönd sonar síns til dauðadags (450)j því 
að Valentinianiis varð aldrei sjálíTær til ríkisstjórnar. 

En Placidia var eigi vaxin því að stýra rikinu á hinum síð- 
ustii og vestu tímum, og því fór hningandi dag frá degi. Bret~ 
laiid gekk nú aiveg undan ; Pictar og Slcotar fóru þar herskildi 
yfir, og Bretar, sem eigi gátu rönd við reist, fengu Jóta, Englaj 
Saxa og Frísa ser til hjálpar. það er sagt, að bræður tveir að 
nafni Hengist og llorsa hafi áriö 449 komið með her manns til 
Brellands og rekið Picta og Skota norður til fjalla, en lagtsíðan 
sjálfir Bretland undir síg og stofnað þar hin engihaxneslcu-rilci, 
er svo voru nefnd og 7 að tölu. En Bretar, frumþjóð iandsins, 
hrukku fyrir og leituðu sér hústaöa, siimir vcstur í Wales (þar 
eru dalir og íjöll) og sumir noröan tii á Gallíu, þar heitir síðan 
Bretagne. En miklu tilfinnanlegra var Rómverjum að missa 
Afríku, því að bæði átti margt stórmenni þeirra jarðeignir miklar 
þar syðra, og líka fengu Ilómverjar kornföng sín mest og bczt 
þaðan. Svo stóð á, að um þessarmundir höföu Rómverjar land- 
stjóra þann á Afríku, er Bonifacius hét, hann var dugandi mað- 
iir og vel látinn. í>á var og uppi sá maður hjá Rómverjum, er 
Aezius hét, Œllaöur frá IMösiu, undirhyggjumaður mikill ogskorti 
cigi vitsmuni, hershöfðíngi hinn mesti. feir Aezius og Bonifa- 
cius voru hinir mestii óvinir. Ts'ú rægir Aezius hann viö Placi- 
diu, svo að hún boöar Bonifacius heim til sín af Afríku, en í 
laumi segir Aezius honum, að hlýðnast eigi þeirri skipan. þá 
gjörir Bonifacius uppreist og kveður Vandœli norðan af Spáni til 
liðs viö sig. Konúngur þeirra Giserík eða Genserik (sem hann 
og er nefndur) kemur með her manns tii Afríku (429). Gense- 

1) Theódósíus mikli 

■ _ ^ __ 

Arcadíus Ilónóríus. Placidía oo I.Ataulph 

2. Constanzíus 


Pulchería Theódósíus annar Valentiníanus. Hónóría 

C/D Marcíanus. | þi’iöji. 

Eudoxia CA> 1. Valentiníanus þriðji. 

2. Petróníus Maxímus. 







246 


VANDÆLIR. GENSLRIK. 


rik var grimmiir raaðiir og hraustur, drotnunargjarn og vélráður; 
kom honum eigi til hiigar að veita Bonifaciusi iið, heldur að 
leggja landið undir sig, Bonifacius sáum seinan hve vondslega 
hann var blektur af Aezinsi, og sem Placidia verður þess vísari 
sendir hiin Bonifaciusi hjálp, en það kom fyrir ckki, hann beið 
ósigur móli Vandœlum og hélt lil Ítalíu(432). Genserik fórher- 
sluldi um landið og vann það, og loksins tók hann höfuðborgina 
Karíagó árið 439 ; var Kartagó þá orðin mest borg og auðigust 
í vestLirhlutanum önnur en Róm. En sem Vandœlir höfðu náð 
undir sig allri norðurströnd Afríku, komu þeir sér upp skipaflota 
raiklum og urðu hinir mestu víkíngar; lögðu síöan undir sig 
Korsíku, Sardinarey og nokkuð af Sikiley og herjuðu norður ú 
Ítalíu strandir. Alstaðar þóttu Vandœlir vera hinir grimmustu vík- 
íngar. þó voru þeir mcnn krislnir, en fylgdu Ariusar lærdómi og 
ofsóttu harðlega þá, er í móti honum mœltu. 

En það er frá AezixiH að segja, að hann hafði um þessar 
mundir veriö noröur á Gallíu og barizt við Germani; en sem 
hann fréttir, aö Bónifacíus er kominn til Ítalíu, og í vingan við 
keisarann og móður hans, þá bregður hann -viö og fer með liöi 
suður yfir fjöll, og vill nii að skríða skuli til skara með þeim 
Bónifacíusi. Svo fóru viðskipti þeirra, aö Aezíus hafði ósigur, 
og leitaði á fund Hiina, er honum voru kunnir frá barnæsku, en 
Bónifacius dó af sárum. fó varö Aezius eptir þetta aðalforíngi 
hins rómverska herliðs, og réöi reyndar einn öllu, því að keis- 
arastjórnin var þá eigi orðinannað en nafnið lómt. Aezius þekti 
manna bezt hinar iitlendu þjóðir, er í það mund kreptu að rík- 
inu; gjörði hann þær sundurþykkar sín í milli og sigaöi þeim 
saman, og með þeim kænskubrögöum hans höfðu Rómverjar all- 
mikið ríki á Gallíu um þessar mundir; en við hinu gathanneigi 
spornað, að Svevar efldust stórum á Spáui, eða að Afríka tap- 
aðist alveg í hendur Vandælum. 

Nú víkur sögunni aptur til Ilúna. Síðan þeirra fyrst var 
getið á dögum Valenz keisara, og hinna miklu þjóðbyltínga, er 
þá urðu af þeirra völdum, höföu þeir að miklu leiti haldið kyrru 
fyrir austur við Svartahaf og meðfram Dóná neðanverðri, og 
ekki beinlínis haft mikil áhrif á hið rómverska keisaradæmi. En 
árið 433 varð sá maður, er AttUa (Atli) hét, konúngur Húna á- 
samt bróður sínum, er Bela er nefndur. Nokkru síðar drap 


ATTILA. 


247 


Altila bróður sinn og varð einvaldi yfir öllum Iliinum. Hvc 
lángt ríki bans náði, vila menn eigi gjörla, en Iiilt er víst, að 
austan iir Asíu og lángt vestur í Germaníu, jafnvel alt að Rín, 
lulu þjóðirnar þessiim binum grimma hugumstóra lierkonúngi, 
og að hann álti vopnaviðskipti við Persa þar austur, eins og við 
Európuþjóðir hér vestur í löndiim. Ilinn voldugi Ilúnakonúngur 
hafði aðsetu a hinu úngverska slétllendi. IIús hans var gjört af 
viði einum; hann haföi boröbúnað allan af Ire, lifði mest við 
kjötmeti, en brauð vildi hann ekki borða, því að honum þólli 
það helzt til léttvœgt; hann kvaðst hafa fundið sverð herguðsins, 
og kallaði sig svipu margir konúngar og slórmenni sótlu 

hans fund af ýmsum löndum, og lulu hans boði og banni; slóð 
ölium af honum hinn mesli ótti, og það sögðu menn, að aldrei 
sprytli þar gras, er hestur hans haföi slígiö fœti á jörð. Ilann 



eyði fyrir sunnan Dóná, og kúgaði 'Theódósíits keisara annan til 
þess að greiöa sér skalta. En hinn gamli hershöföíngi Marcí- 
anus, sem varð keisari 450 þegar Theódósíus andaðist, og gipt- 
ist þá Pulchen'u, var einbeiltur niaöur og eigi svo auÖveldur 
Ilúnum, sem Theódósíus haföi verið, og þá sneri Altila sér að 
vesturríkinu, því að baíði þóllist hann eiga sín aö hefna á 
Valentinianus keisara hinum þriöja, er eigi vildi gipta honum 
llónóriu syslur sína, og svo er það tilgáta margra, aö Genserik 
hafi eggjað hann til ófriöar gegn Rómverjum og Ycstgotum, er 
hann átli sökótt við, og vildi gjarnsamlega aö fengi nokkurn skell 
af Ilúnum. J>essu næst hélt Attila konúngur með óvígan her — 
raenn segja 700 þúsundir manna — vestur að Rín, sigraði Bár- 
gunda og eyddi öllu, hvar sem hann kom, eins og cldflóð rynni 
yfir landið, og nam cigi staðar fyr en vestur í Gallíu, J>á báru 
þeir ráð sín saman Aezim og Theódórik (Þjóðreliur) hinn fyrsti, 
Vestgotakonúngur, og fengu aðrar Germanskar þjóðir í Gallíii til 
liðs við sig til þcss að verja krislna trú og mentir og mannúð 
alla móti Húnum, hinum óttalcgu landeyðum. Á KaialánsvölU 
um við Rlarnelfa (Catalauniske Marker), þar sem nú er Chalons 
sur Marne, varð fundur þeirra, 451 ári eptir Kristsburð. þar 
stóð einhver hin ógurlegasta ogfrægasta orusta, er nokkru sinni 
hefir verið háð. það voru íjörbrot fornaldarinnar, ógurleg sök- 
um hins geysimikla mannljölda, er þarvarsaman kominn, grimd- 


248 


ATTILA. 


arinnar, sembariztvar af, og mannfjöldans sem þar fðll — menn 
telja það 162000 manna—, og frœg fyrir þá sök, að þeir Aéz- 
íus fengu sigur og frelsuðu meiUun Noröurálfiinnar frá eyði- 
leggíngu ílúna. þar féii Theódórik konúngur, cn lét und- 

an síga austur yfir Rín. |>að hefirverið sagt, aö Aézíus hefði þá 
getað gjöreytt llúnum, en eigi viljaö, af ótta fyrir því, að Veslgotar 
yrðu þá um of voidugir; laldi hann því Thorismund er til kon- 
úngs var tekinn yfir Goturn, eplir fall föður síns, að snúa heim 
aptur í ríki silt, svo að Attila og herleifum hans var eigi eplir- 
för veitt. Ári síðar gjörði Attila áhlanp á Ítalíu, og lagöi þá í 
cyði hina auðigu og fögru Alivilemborg, og niargar fleiri á Norð- 
ur-ilalíu, en íbúar þeir, sem lífi héldu, flýöu undan og útíeyjar 
þær, er liggja fyrir landi á innanverðum Aðriahafsbotni. J>ar reis 
síðan upp á eyjunum hin nafnfræga Venezia {Feneyjaborg, Venedig), 
í Rómaborg varð alt á tjá og lundri; Yalentiníanus keisari haföi 
ekkert lið aö senda móti Attila; það var því lekiö til bragðs, að 
senda hinn rómvcrska biskup, Lcó liinn fyrsta, og menn með 
honum lil fundar við Ilúnakonúng og beiöast vœgöar og friöar. 
Fyrir bænastað hins málsnjalla biskiips og ríkulegar gjafir, sneri 
Altila burt af Ítalíu. Ári síðnr (453) dó Attila konúngur af blóð- 


nösum þá er hann héll brúðkaup sitt til lídihóar hinnar fögrii. 
Synir hans urðu sundurþykkir og bárust á banaspjót; þjóðirnar 
brutust undan, sem Attila haföi hnept í fjötra, og Ilúnar þokuð- 
ustaustur aö Svartahafi, og hurfu þar úrsögunni innan umaörar 
þjóðir. Gepidar réöu síðan fyrir Dacíu, Áustgotar í Panuóníu, 
og nokkruin hluta Mösíu. í norðvestur af þeim bjuggu Láng- 
harðar, Herúlar, Rygiar (Uængjar frá Re eöa Ræng ?), og aðrar 
smáþjóöir. 

þegar Atiila var dauður þótlist Valentinianus þriðji úr allri 
hœltu og drap Aézíus (454) í höll sinni; þannig launaöi keisarinn 
honum landvörnina. Petróníus Maximus, ráðherra, er keisarinn 
haíöi móðgað, kom því til leiðar, að tveir af vinum Aézíusar 
drápu hann ári síðar (455). Maximus varð því nœst keisari og 
giplist Eudoxiu ekkju Yalenlíníans og dóttur Theódósíus annars. 
En það er sagt, aö hún hafi hefnt sín þannig, aö liún kallaöi 
Geyiserik í Kartagó sér til hjálpar. Hann kom þegar og tók 
Rómaborg eptir enga eða litla vörn, og ruplaði þar og rændiöll- 
um dýrgripum og fornmenjum, og flutli af Jandi burt. Svo fóru 


mCIMER. 


24 9 

auðæíi hinnar miklu Rómaborgar. Maxímus keisari - var grýttur 
tii bana af skrílnum. 

Eptir lát hans varð Avitus keisari; hann var áður hershöfð- 
íngi á Gallíu, og slyrktu Vestgotar hann til ríkis. En ári síðar 
(456) var hann rekinn úr völdum af fíicímer hershöfðíngja, hraust- 
um manni og slægvitrum og af Sveva kyni. Ricimer vildi eigi 
sjálfur verða keisari, en ráða vildi hann því hver það væri, og 
haga svo öllu eptir sinni vild. Hann setti þvínæst Majórianusy 
ágætan mann, til keisara tignar; en honum þólli IMajóríanus vera 
of aðgjörðamikill, oglét drepa hann (461). Síöan slýrði Rícimer 
ríkinu um nokkur ár, þó að sá héti SeveruSy er keisara nafnið 
bar. En nú var það af sem áður var. Keisaratignin í hinum 
vestari hluta Rómaveldis var aðfrara komin, og alt vald var í 
höndum iitlendra herforíngja, sem þóttustvera verndarmenn ríkis- 
ins. Búrgundar og Yestgotar gengu nú alveg undan og urðu 
sjálfum sér ráðandi; lögðu stór héruð undir sig og juku ríki sitt; 
hinir fyrri austan til á Gallíu; hinir síðap um suövesturhluta 
Gallíu og mestallan Spán, einkum undir foruslu EurihSj sonar 
Theódóriks fyrsta. Ægidius, landsljóri Rómverja á Gallíu, var 
sem sjálfráður konúngur í löndunum fyrir norðan Signu; eptir 
hann kom þar til valda sonur hans, sá er Sýagríus hét. 

í hinum eystri hluta Rómaveldis kom Leó limn fyrsti til 
ríkis eptir 3Iarcianus (457 — 474), og með samþykki Ricimers 
hófhannþann mann, er AnpemiushQí^ til keisaradóms yfir vestur- 
hlutanum (467), þáer Severus var látinn. Lögðustnú bæði ríkin 
á eitt, að eyða víkíngum Vandæla, er sveimuðu um Miðjarðarhaf 
og gjörðu hvervetna hinn mesta óskunda, en floti keisaranna 
beið ósigur, og víkíngar fóru sínu fram sem aður. 

þeir Ricímer og Anþemíus urðu bráðum ósáttir, og þvínæst 
kom til baráttu með þeim. Ricímer réðist á Róm og vannhana 
og rændi þar og lét drepa AnJ)emius (472), en dó sjálfur hið 
samaár, ásamt keisara þeim (Olybríus), er hann hafði til valda sett 
í stað Anþemíusar. þá gjörðii Búrgundar þann að keisara, er 
Glycerius hét, en stjórnin í Constantínópel gaf Júlíusi Nepos 
keisaralign, og rak hann Glýceríus úr sæti og lét vígja hann til 
biskups (474). En hershöfðíngi sá, er Orestes hét, œttaður af 
Pannóníu, og fyrrum skrifari Attílu Húnakonúngs, reis upp í móti 
Júlíusi Nepos; varð hann þá að flýja austur til Dalmazíu (475). 


I 


250 


ÓDÓACER. 


Orestes vildi eigi sjálfar verða keisari, en hóf son sinn Uómúlus 
Ágústúlm til ríkis En er málaliðið krafðist, að fá þriðjúng allra 
jarða á Ítaiíu og Orestes synjaði þeirri kröfu, þá gjörði liðið 
uppreist undir forustu höfðíngja þess, er Ódoacer hét, og var af 
Herúla æltum, að því cr flestir segja; órestes var drepinn, en 
llómúlus rekinn frá ríki (476) og fengin til bústaðar hin forna 
höll Lúcúlliisar suður í Campaníu. Rómúius héthöfundur Róma- 
borgar, og sem þar hafði fyrstur manna lagt grundvöll að einveld- 
inu, og Rómúlus hét hinn síðasti heisari í hinu vestlæga Róma- 
veldi. Ódoacer skipti löndtim meðal hermanna sinna, og stýrði 
Ítalíu á sama hált sem konúngar Vestgola, Búrgunda o. fi. stýrðu 
hinum öðrum skattlöndum. Hinar síðustu leifar hins vestróm- 
verska ríkis voru þannig komnar í hendur Germana þjóðum, og 
menn hafa því alment látið fornaldarsöguna endaárið 476 e. Kr. 
Hið austlœga ríki stóð enn nærfelt um 1000 ár, og var kallað 
rómverskt, þó að það væri í raun réttri grískt og austurlenzkt. 

I>egar litið er á ^ástandið eins og það var við endalok fórn- 
aldarinnar, þá er það eigi glæsiiegt: hin fögru lönd viðMiðjarð- 
arhafið voru orðin þunnskipuð af mönnuro; margar borgir lágu 
í rústum; akrar í órækt, iðnaður horfinn. En nýjar og hraustar 
kynslóðir voru komnar að norðan og saman við hina fornu og 
útlifuöu suðurheimsbúa. Mannfólkið þurfti þess við að ýngjast 
upp að nýjUj og sú œskulíð þess er Miðöldin. 




251 


S&ikisár Bómverjakeisara, 


Ágústus.l’íkti 

frá 30 f. Kr. 

til 14 

e. 

Kr. 

Tíberías.— 

— 14 e. Kr. 

— 37 

- 

— 

Calígúla.— 

— 37- 

— 41 

- 

— 

Claudíus.— 

- 41- 

— 54 

- 

— 

TVpr/i .— 

— 54- 

— 68 



Galba.— 

— 68- 

— 69 

- 


Othó.— 

— 69- 

— 69 

- 

— 

Vítellíus.— 

— 69- 

— 69 

- 

— 

Vespasíanus.— 

— 69- 

— 79 

- 


Títus. — 

— 79- 

— 81 

- 


Dómizíanus.— 

— 81- 

— 96 

- 


Nerva.— 

— 96- 

— 98 

- 


Trajanus.— 

— 98- 

— 117 

- 

— 

Hadríanus.— 

— 117- 

— 138 

- 

— 

Antónínus Píus.— 

— 138- 

— 161 

- 

— 

Markús Aurelíus (L.Verus 161-169)— 

— 161- 

— 180 

- 


Commódus.— 

— 180- 

- 192 

- 

— 

Helvíus Pertínax.— 

- 192- 

— 193 

- 

— 

Didíus Júlíanus.— 

— 193- 

— 193 

- 


Septimíus Severus.— 

— 193- 

— 211 

- 


Caracalla (Geta 211—212) ... — 

— 211- 

— 217 

- 

— 

Macrínus.— 

— 217- 

— 218 

• 


Heliógabalus.— 

— 2Í8- 

— 222 

- 

— 

Alexander Severus . — 

- 222 - 

— 235 

- 

— 

Maxiraínus hinn þrakverskl... — 

— 235 - 

— 238 


— 

Gordíanus þriðji.— 

- 238 - 

— 244 

- 

— 

Filippus af Arabíu.— 

— 244 - 

— 249 

- 

— 

Hpp.fnfi . 

— 249 - 

— 251 



Gallus.— 

— 251- 

— 253 

- 

— 

Valeríanus.— 

— 253 - 

— 260 

- 

— 

Gallíenus.— 

— 260 - 

— 268 

- 

— 

Claudíus annar.— 

— 268 - 

— 270 

- 

— 

Aurelíanus.— 

— 270 - 

— 275 

- 

— 

Tacítus.— 

— 275 - 

— 276 




































252 


Próbus.ríkti frá 276 e. Kr, til 282 e.Kr, 

Carus.— — 282 - 283 - 


Carínus (Niimeríanus 283—284) — — 283 - 285 - 

Díóclezíanus (Maximíanus) ... — — 285 -— 305 - 

Constanzíus Clilorus (Galeríus 305 


—311).— — 305 - 306 - 

Constantínus mikli (Severus 306 

—307). ■ .— — 306 - 337 - 

(Maxenzíus 306—312). 

(Maximínus Daza 311—313). 

(Liciníus 307—324). 


Conslanz. 

Constanzíus . 

Júlíanus Apostata. 

Jóvíanus. 

Valentinianus fyrsti. 

Grazianus. 

Valentiníanus annar. 

Eugeníus. 

Theódósíus mikli. 

Hónóríus. 

(Jóliannes 423—425). 
Valentiníanus þriðji (Placidía) . 

Petróníus Maxímus. 

Avítus . 

Majoríanus. 

Libíus Severus (Ricimer) . . . 

Anþemíus. 

Olybríus. 

Glýceríus. 

Júlíus Nepos. 

Rómúlus Ágústúlus. 


— - 337 

• — 

— 350 - 

— — 350 


— 361- 

— — 361 

— — 

— 363 - 

— — 363 

• — 

364 - 

— — 364 


— 375 - 

— — 375 

— _ 

— 383 - 

— — 383 

a 

— 392 - 

— - 392 

— 

— 394 - 

— ~ 394 

- _ 

— 395 - 

— — 395 

• — 

— 423 - 

C'). 

1 

1 


— 455 - 

— — 455 
% 

— 

— 455 - 

— — 455 

- _ 

— 456 - 

— — 456 


— 461- 

— — 461 

— 

— 465 - 

— - 467 

• _ 

— 472 - 

— — 472 

.. _ 

— 472 - 

— - 472 

- - 

- 474 - 

— - 474 

« — 

- 475 - 

— — 475 

wm 

- 476 - 



























1 • 



I 


i 



» 


I 

-n 

t 

» 


r 


e • 

f 

I 




1 





Lbs - Hbs / Jón Steffensen 



00733855-0 






















































